﻿લિયોનીડ મ્લેચિન
સ્ટાલિને ઈઝરાયેલ કેમ બનાવ્યું?
લેખક તરફથી
દરેક વ્યક્તિ કે જેણે મારી વિનંતી પર, આ પુસ્તકની હસ્તપ્રત વાંચી અને જેમને હું મૂલ્યવાન ટિપ્પણીઓ આપું છું, તેમણે મને એક અલગ શીર્ષક સાથે આવવાની સલાહ આપી: “આખરે, આ સંપૂર્ણ રીતે સચોટ નથી. સ્ટાલિને ઈઝરાયેલનું સર્જન કર્યું નથી. આ બહુમતી રાજ્યોની ઇચ્છા હતી જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સભ્ય હતા."
પરંતુ મને ખાતરી છે: જો સ્ટાલિન ન હોત, તો પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્ય ભાગ્યે જ દેખાયું હોત. અને તેના નિર્ણયે માત્ર આધુનિક મધ્ય પૂર્વનું ભાવિ જ નહીં, પણ સોવિયત સંઘ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાજકીય ઇતિહાસને પણ પ્રભાવિત કર્યો.
આ દૃષ્ટિકોણનો પુરાવો રશિયન વિદેશ નીતિ આર્કાઇવમાંથી સેંકડો અવર્ગીકૃત દસ્તાવેજો છે. તેઓ બે બે વોલ્યુમ સંગ્રહમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે. એક છે “સોવિયેત-ઇઝરાયેલ સંબંધો. 1941–1953" - રશિયન વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું, બીજું - "ધ મિડલ ઇસ્ટ કોન્ફ્લિક્ટ. 1947-1956" - ઇન્ટરનેશનલ ડેમોક્રેસી ફાઉન્ડેશન.
હવે સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રમાણપત્રો, રાજદૂતોના એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ, વિદેશ પ્રધાનોની વાતચીતના રેકોર્ડિંગ્સ, રાજકારણીઓ અને રાજદ્વારીઓના સંસ્મરણો સાથે કેન્દ્રીય સમિતિના મેમો, પ્રત્યક્ષદર્શીઓના એકાઉન્ટ્સ અને તે નાટકીય ઘટનાઓમાં ભાગ લેનારાઓની તુલના કરવી શક્ય છે. અને આપણે આખરે મુખ્ય પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકીએ - સ્ટાલિનને ઇઝરાઇલની કેમ જરૂર હતી? મધ્ય પૂર્વ માટે તેની પાસે કઈ યોજનાઓ હતી? તો પછી શા માટે મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયત રેખા આટલી ધરમૂળથી બદલાઈ ગઈ અને આ બધું આપણા દેશમાં શું લાવ્યું?
આ ઇઝરાયેલ વિશેનું પુસ્તક નથી, તે મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત નીતિ વિશેનું પુસ્તક છે.
ઇતિહાસ એ કંઈક અપ્રિય છે જે અન્ય લોકો સાથે થયું છે... જો તમે એવું વિચારો છો, તો તમે ક્યારેય સમજી શકશો નહીં કે શા માટે અમારા તાજેતરના મિત્રો આરબ છે, ઓછામાં ઓછા તેમાંથી કેટલાક, જેમ કે રશિયન વિશેષ સેવાઓએ અહેવાલ આપ્યો છે, ચેચન આતંકવાદીઓ સાથે મળીને, શાળાઓ કબજે કરે છે અને રશિયન શહેરોમાં બાળકોની હત્યા કરવામાં આવી રહી છે.
 
ભાગ એક.
ઝાયોનિસ્ટ મોસ્કોના મિત્ર બની ગયા
 
ઇવાન મિખાઇલોવિચ મૈસ્કી હજુ પણ ઇંગ્લેન્ડમાં રાજદૂત કેવી રીતે રહ્યા તે એક રહસ્ય હતું. અને સૌ પ્રથમ, રાજ્ય સુરક્ષાના પીપલ્સ કમિશનરિયેટના નિવાસી માટે, જેમને રાજદૂતની પ્રોફાઇલથી પરિચિત થવાની તક મળી. નિવાસી, જેની ફરજોમાં રાજદ્વારીઓ પર નજર રાખવાનો સમાવેશ થાય છે, તેણે એક કરતા વધુ વાર આશ્ચર્ય પામવું જ જોઇએ: કામરેજ સ્ટાલિને આ મૈસ્કીને આવી જવાબદાર સ્થિતિમાં કેમ સહન કર્યું?
રાજદૂતના વ્યાવસાયિક ગુણો વિશે કોઈ શંકા ન હતી - તે ઈંગ્લેન્ડ સારી રીતે જાણે છે, ઘણી વિદેશી ભાષાઓ બોલે છે, વ્યાપકપણે શિક્ષિત છે, બ્રિટિશ નીતિ નક્કી કરનારા દરેકને જાણે છે... પણ પ્રશ્નાવલી! તેમનો રાજકીય ભૂતકાળ!
ઇવાન મૈસ્કી એક વખત મેન્શેવિક હતો એટલું જ નહીં, જો કે આ પંચાવનમા લેખ હેઠળ સીધા કોલિમામાં જવા માટે પૂરતું છે. પરંતુ આ મુખ્ય વસ્તુ નથી: ગૃહ યુદ્ધ દરમિયાન, તે ફક્ત સોવિયત શાસનના દુશ્મનોની બાજુમાં હતો.
મૈસ્કીનું સાચું નામ લ્યાખોવેત્સ્કી છે. નવસો અને બેમાં તેમને સોશિયલ ડેમોક્રેટિક વર્તુળોમાં ભાગ લેવા બદલ સેન્ટ પીટર્સબર્ગ યુનિવર્સિટીમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો અને સાઇબિરીયામાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો. તે મેન્શેવિક્સ સાથે જોડાયો અને પ્રથમ રશિયન ક્રાંતિમાં ભાગ લીધો. નવસો અને છ માં તેને ફરીથી ધરપકડ કરવામાં આવી અને ફરીથી સાઇબિરીયામાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો. નવસો આઠમાં તે વિદેશ ગયો.
ઇવાન મિખાયલોવિચે તેનો સમય વિદેશી ભૂમિમાં ઉપયોગી રીતે વિતાવ્યો. બારમા વર્ષે તેમણે યુનિવર્સિટી ઓફ મ્યુનિકની અર્થશાસ્ત્ર ફેકલ્ટીમાંથી સ્નાતક થયા. પછી તે લંડન ગયો. અહીં તે વિદેશી બાબતોના ભાવિ પીપલ્સ કમિશનર, મેક્સિમ મેક્સિમોવિચ લિટવિનોવને મળ્યો.
લંડનમાં, લિટવિનોવ પક્ષની નાણાકીય બાબતોનો હવાલો સંભાળતા હતા. તે તેણીનો કેશિયર બન્યો, અને તે ખૂબ જ કંજૂસ હતો. પછી તેણે વધુ ઉત્તેજક, પણ વધુ ખતરનાક વ્યવસાય - રશિયામાં શસ્ત્રોનું પરિવહન કર્યું. લિટવિનોવના સારા વલણે મૈસ્કીનો જીવ બચાવ્યો.
ક્રાંતિ પછી, ઇવાન મિખાયલોવિચ મેન્શેવિક્સ સાથે રહ્યા અને સેન્ટ્રલ કમિટીમાં ચૂંટાયા. તેમણે રશિયામાં લોકશાહી પ્રણાલીને જાળવવાના છેલ્લા પ્રયાસમાં ભાગ લીધો હતો.
બોલ્શેવિક્સ દ્વારા વિખેરાયેલા બંધારણ સભાના સંખ્યાબંધ સભ્યો સમારામાં એકઠા થયા. શરૂઆતમાં તેમાંના માત્ર પાંચ જ હતા, જેમાં મોટાભાગે સમરા પ્રાંતના ડેપ્યુટીઓ હતા, પરંતુ તેઓએ બંધારણ સભાના તમામ ડેપ્યુટીઓને શહેરમાં એકત્ર કરવા અને સત્તાની એકમાત્ર કાયદેસર રીતે ચૂંટાયેલી સંસ્થાનું કામ ફરી શરૂ કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા. તેઓ લગભગ સો ડેપ્યુટીઓને સમરામાં પહોંચાડવામાં સફળ થયા.
તેઓએ ધાર્યું કે બોલ્શેવિક શાસન કાં તો રાજાશાહીની પુનઃસ્થાપના તરફ દોરી જશે અથવા સમગ્ર રશિયા પર જર્મન કબજા તરફ દોરી જશે, અને ખરેખર લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક સરકારની સ્થાપના કરવાનું નક્કી કર્યું.
તેઓએ બંધારણ સભાના સભ્યોની સમિતિની રચના કરી, જે ઇતિહાસમાં સમરા કોમચ તરીકે નીચે ગઈ.
ઓગસ્ટ 1918 માં, મૈસ્કી સમારા પહોંચ્યા.
- સ્ટોરની બારીઓ તમામ પ્રકારના માલસામાનથી ભરેલી હતી, જે તે સમયે મોસ્કો સ્ટોર્સમાં ખાલી પડેલા માલસામાનની રદબાતલ સાથે તીવ્ર વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. શહેરના આખા ચિત્રમાં એક જાણીતું, પરિચિત, "જૂનું" પાત્ર હતું, જે હજુ સુધી સમાજવાદી ક્રાંતિના ગરમ શ્વાસથી વ્યગ્ર નથી. અને આને અનૈચ્છિક રીતે અમારી આંખો, સોવિયેત શાસનના વિરોધીઓની આંખોને પ્રેમ કર્યો.
જ્યારે અમે બજારમાં આવ્યા ત્યારે અમારો મૂડ તેના સર્વોચ્ચ સ્થાને પહોંચ્યો હતો. સફેદ બ્રેડના આ પહાડો, સ્ટોલમાં અને ગાડા પર મુક્તપણે વેચાતા, માંસની આ વિપુલતા, મરઘાં, શાકભાજી, માખણ, ચરબીયુક્ત અને અન્ય તમામ પ્રકારના ખાદ્યપદાર્થોએ અમને સંપૂર્ણપણે દંગ કરી દીધા. મોસ્કો પછી, સમરા બજાર એક હજાર અને એક રાતની એક પ્રકારની પરીકથા જેવું લાગતું હતું. વધુમાં, ખાદ્યપદાર્થોના ભાવ પ્રમાણમાં મધ્યમ હતા.
ઇવાન મિખાયલોવિચ બંધારણ સભાના સભ્યોની સમારા સમિતિમાં શ્રમ વિભાગના મેનેજર (હકીકતમાં, એક મંત્રી) બન્યા.
સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે મૈસ્કી તેનાથી દૂર થઈ ગઈ! એકવીસમા વર્ષમાં, તે, વાસ્તવિકતાનું મૂલ્યાંકન કરીને, બોલ્શેવિક્સ સાથે જોડાયો. બાવીસમાં, ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર લિટવિનોવે તેને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સના પ્રેસ વિભાગનો હવાલો સોંપ્યો.
મે 1925 માં, લિટવિનોવે મેસ્કીને પ્રેસ અફેર્સ માટે સંપૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિ કચેરીના સલાહકાર તરીકે લંડન મોકલ્યા. 1927 ના ઉનાળામાં, ઇંગ્લેન્ડે સોવિયત સંઘ સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા, અને રાજદ્વારીઓને ઘરે પાછા ફરવું પડ્યું. મૈસ્કી બે વર્ષ માટે જાપાનમાં પ્લેનિપોટેન્શિઅરી મિશનમાં સલાહકાર હતા, અને ફિનલેન્ડમાં બીજા ત્રણ વર્ષ માટે સંપૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિ હતા.
ઑક્ટોબર બત્રીસમાં, તેઓ ફરીથી સંપૂર્ણ સત્તાની ભૂમિકામાં લંડન પહોંચ્યા અને દસ વર્ષથી વધુ સમય સુધી આ પદ પર રહ્યા. 1941 માં, સ્ટાલિને તેમને પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉમેદવાર સભ્ય બનાવ્યા.
આ બધા વર્ષોમાં, મૈસ્કીને પૂર્ણ-સત્તાના પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખાતું હતું - આરએસએફએસઆરના રાજદ્વારી પ્રતિનિધિની આ સ્થિતિ 4 જૂન, 1818 ના રોજ કાઉન્સિલ ઑફ પીપલ્સ કમિશનર્સના હુકમનામું દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. 9 મે, 1941 ના રોજ યુએસએસઆરના સર્વોચ્ચ સોવિયતના પ્રેસિડિયમના હુકમનામું દ્વારા, "રાજદૂત અસાધારણ અને સંપૂર્ણ સત્તાવાળા" ની પદવી રજૂ કરવામાં આવી હતી. હવે મેસ્કી સાથે લંડનમાં માન્યતા પ્રાપ્ત અન્ય તમામ રાજદૂતોની જેમ જ વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું.
 
મૈસ્કી અને વેઇઝમેન
અને પછી 3 ફેબ્રુઆરી, 1941 ના રોજ એક અસામાન્ય મહેમાન ઇવાન મિખાયલોવિચ મૈસ્કી પાસે આવ્યા - ચૈમ વેઇઝમેન. સામાન્ય રીતે કહીએ તો તેઓ વિશ્વ વિખ્યાત રસાયણશાસ્ત્રી હતા. પરંતુ તેણે સોવિયત રાજદૂતને અલગ ક્ષમતામાં સંબોધિત કર્યા.
1920 માં, વેઇઝમેન વર્લ્ડ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના વડા તરીકે ચૂંટાયા.
વેઇઝમેનનો જન્મ રશિયન સામ્રાજ્યના વિષય તરીકે બેલારુસ, લિથુઆનિયા અને પોલેન્ડની સરહદ પરના એક નાના શહેરમાં થયો હતો. તે રશિયન ભાષા ભૂલ્યો ન હતો. તેમણે ખુશીથી સોવિયેત રાજદ્વારીઓને કહ્યું કે કેવી રીતે, બાવીસની વસંતમાં જેનોઆ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, તેઓ લેનિન માટે ભૂલથી હતા.
"બીજા દિવસે," મૈસ્કીએ મોસ્કોને લખ્યું, "મારી પાસે એક અણધારી મહેમાન હતો: ઝિઓનિઝમના પ્રખ્યાત નેતા, ડૉક્ટર વેઇઝમેન. આછા પીળી ત્વચા અને મોટી ટાલવાળા એક ઉંચા, આધેડ, સુંદર પોશાક પહેરેલા સજ્જન... તે ઉત્તમ રશિયન બોલે છે, જોકે તેણે પિસ્તાળીસ વર્ષ પહેલાં રશિયા છોડી દીધું હતું.
વેઇઝમેન આ બાબતે આવ્યા: પેલેસ્ટાઇન પાસે હવે તેના નારંગીની નિકાસ કરવા માટે ક્યાંય નથી; શું યુએસએસઆર તેમને રૂંવાટીના બદલામાં લેશે? અમેરિકામાં યહૂદી કંપનીઓ દ્વારા રૂંવાટી સારી રીતે વેચી શકાય છે.
મેં વેઇમનને જવાબ આપ્યો કે હું તરત જ ચોક્કસ કંઈ કહી શકતો નથી, પરંતુ પૂછપરછ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. પ્રારંભિક બાબત તરીકે, જો કે, મેં નોંધ્યું છે કે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ ખાસ આશાઓ સાથે ભ્રમિત થવું જોઈએ નહીં: સામાન્ય નિયમ તરીકે, અમે વિદેશમાંથી ફળ આયાત કરતા નથી. અને તેથી તે બહાર આવ્યું. મોસ્કોએ વેઇઝમેનની દરખાસ્ત પર નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી, જેની મેં તેમને આજે એક પત્રમાં જાણ કરી.
જો કે, નારંગી વિશેની વાતચીતના સંદર્ભમાં, વેઇઝમેને સામાન્ય રીતે પેલેસ્ટિનિયન બાબતોને સ્પર્શ કર્યો. વધુમાં, તેમણે વિશ્વ યહૂદીઓની પરિસ્થિતિ અને સંભાવનાઓ વિશે વાત કરી. વેઈઝમેન અત્યંત નિરાશાવાદી હતા.
કુલ મળીને, તેમની ગણતરી મુજબ, હવે વિશ્વમાં લગભગ સત્તર મિલિયન યહૂદીઓ છે. તેમાંથી દસથી અગિયાર મિલિયન પ્રમાણમાં સહન કરી શકાય તેવી સ્થિતિમાં છે: ઓછામાં ઓછા તેઓને શારીરિક સંહારનો ખતરો નથી. આ યુએસએ, બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય અને યુએસએસઆરમાં રહેતા યહૂદીઓ છે...
"હું ભયાનકતા વિના જે વિશે વિચારી શકતો નથી તે તે છ થી સાત મિલિયન યહૂદીઓનું ભાવિ છે જે મધ્ય અને દક્ષિણ-પૂર્વ યુરોપમાં રહે છે: જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા, ચેકોસ્લોવાકિયા, બાલ્કન્સ અને ખાસ કરીને પોલેન્ડમાં. તેમનું શું થશે? તેઓ ક્યાં જશે?
વેઈઝમેને ઊંડો શ્વાસ લીધો અને ઉમેર્યું:
"જો જર્મની યુદ્ધ જીતે છે, તો તેઓ બધા ખાલી મરી જશે." જોકે, હું જર્મનીની જીતમાં માનતો નથી. પણ ઇંગ્લેન્ડ યુદ્ધ જીતે તો પણ શું?
અને પછી વેઈઝમેને પોતાનો ડર વ્યક્ત કરવાનું શરૂ કર્યું.
અંગ્રેજો યહૂદીઓ, ખાસ કરીને બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી વહીવટકર્તાઓને પસંદ નથી કરતા. આ ખાસ કરીને પેલેસ્ટાઇનમાં નોંધનીય છે, જ્યાં યહૂદીઓ અને આરબો બંને રહે છે. બ્રિટિશ "હાઈ કમિશનરો" ચોક્કસપણે યહૂદીઓ કરતાં આરબોને પસંદ કરે છે.
અંગ્રેજી વસાહતી વહીવટકર્તા સામાન્ય રીતે નાઇજીરીયા, સુદાન અને રોડેસિયા જેવા બ્રિટિશ સંપત્તિઓમાં શાળાએ જાય છે. બધું સરળ, જટિલ, શાંત છે. કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી, અને વ્યવસ્થાપિત તરફથી કોઈ ફરિયાદ નથી. અંગ્રેજી સંચાલકને આ ગમે છે અને તેની આદત પડી જાય છે. અને પેલેસ્ટાઇનમાં?
અહીં," વેઇઝમેને આગળ વધતા કહ્યું, "તમે આવા પ્રોગ્રામથી દૂર નહીં જઈ શકો." અહીં મોટી અને જટિલ સમસ્યાઓ છે. સાચું, પેલેસ્ટિનિયન આરબો વહીવટકર્તાના સામાન્ય ગિનિ પિગ છે, પરંતુ યહૂદીઓ તેમને નિરાશા તરફ દોરી જાય છે. તેઓ દરેક વસ્તુથી અસંતુષ્ટ છે, તેઓ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે, તેઓ જવાબોની માંગ કરે છે, ક્યારેક મુશ્કેલ જવાબો. સંચાલક ગુસ્સે થવા લાગ્યા છે...
આનાથી આખરે વહીવટકર્તા યહૂદીઓ વિરુદ્ધ થઈ જાય છે, અને તે આરબોની પ્રશંસા કરવાનું શરૂ કરે છે. તેમની સાથે પણ એવું જ છે! તેમને કંઈ જોઈતું નથી અને કંઈપણ પરેશાન કરતા નથી..."
મૈસ્કીએ મોસ્કોને વાતચીત પર વિગતવાર અને ભાવનાત્મક (રાજદ્વારી માટે લાક્ષણિક નથી) અહેવાલ મોકલ્યો.
તે આશ્ચર્યજનક નથી કે સોવિયેત રાજદૂત પાસે વેઇઝમેનની મુલાકાતની શ્રેષ્ઠ યાદો હતી. વર્લ્ડ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રમુખે તેમના વાર્તાલાપકારો પર મજબૂત છાપ બનાવી. અમુક હદ સુધી, યહૂદી રાજ્યનો જન્મ વેઈઝમેનની મનાવવાની જન્મજાત ક્ષમતામાંથી થયો હતો.
તે સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવે છે કે ઇઝરાયેલ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછી પશ્ચિમી શક્તિઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. અમુક અંશે, આને 60 લાખ યહૂદીઓની નાઝી હત્યાઓ માટે વળતર ગણી શકાય. આ ઉપરાંત, ઘણા પશ્ચિમી રાજકારણીઓ, ધર્મનિષ્ઠ ખ્રિસ્તીઓ, રોમેન્ટિક-ધાર્મિક વિચારો દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હતા - બાઇબલમાં વર્ણવેલ પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓનું વળતર થવું આવશ્યક છે. સ્થાનિક રાજકીય વિચારણાઓને પણ અવગણી શકાય નહીં - રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના પરિણામને પ્રભાવિત કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પૂરતા યહૂદી મતદારો હતા.
યુદ્ધ દરમિયાન, યહૂદીઓના સંહાર વિશે લગભગ કંઈપણ લખવામાં આવ્યું ન હતું. અને એકાગ્રતા શિબિરો વિશેની વાર્તાઓ ખૂબ જ મહાન અતિશયોક્તિ તરીકે માનવામાં આવી હતી: આ થઈ શકતું નથી.
જ્યારે ત્રીસના દાયકામાં નાઝી જર્મનીમાંથી ભાગી ગયેલા લોકોએ અમેરિકન ઉદ્યોગપતિઓને ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે તે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેઓ સમજી શક્યા નહીં કે તેઓ તેમની પાસેથી શું ઇચ્છે છે:
- જર્મનીમાં બધું સારું છે. શેરીઓ સ્વચ્છ છે, શેરીઓ શાંત છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા. કોઈ હડતાલ નથી, કોઈ ટ્રેડ યુનિયનો નથી, જે મુશ્કેલી સિવાય બીજું કંઈ નથી. આંદોલનકારીઓ નથી.
1943 માં, યુદ્ધની ચરમસીમાએ, જર્મનીનો એક શરણાર્થી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સુપ્રીમ કોર્ટના સભ્ય ફેલિક્સ ફ્રેન્કફર્ટરના ધ્યાન પર આવ્યો. તે એક અગ્રણી અમેરિકનને એકાગ્રતા શિબિરો અને યહૂદીઓના સંહાર વિશે કહેવા માંગતો હતો. તેની વાત સાંભળ્યા પછી, ફ્રેન્કફર્ટરે, જે પોતે એક યહૂદી છે, તેણે શંકાપૂર્વક માથું હલાવ્યું:
- હું જોઉં છું કે તમને લાગે છે કે આ બધું સાચું છે. પરંતુ હું ફક્ત તેના પર વિશ્વાસ કરી શકતો નથી.
અલબત્ત, 1945 માં જ્યારે હિટલરના ગુનાઓનું પ્રમાણ જાણીતું બન્યું ત્યારે પશ્ચિમી વિશ્વ ભયભીત થઈ ગયું હતું. ઘણા યુરોપિયનો અને અમેરિકનોએ યહૂદીઓ પ્રત્યે નિષ્ઠાપૂર્વક સહાનુભૂતિ અને સહાનુભૂતિ દર્શાવી, જેઓ, નાઝી જર્મનીની હાર પછી, ક્યાં જવું તે જાણતા ન હતા.
યુરોપીયન યહૂદીઓ, જર્મન, પોલિશ, રોમાનિયન, જ્યાંથી તેઓને હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા ત્યાં પાછા ફરવા અને તેમના સંબંધીઓ અને મિત્રોની હત્યા કરનારા, જેમણે તેમને કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં મોકલ્યા અને તેમના ઘર લૂંટ્યા, જેઓ તેમની કમનસીબીમાં આનંદ માણતા હતા તેઓની વચ્ચે રહી શક્યા અને ન ઇચ્છતા. ...
પરંતુ યહૂદી રાજ્યની રચના ઉદારવાદી જનતાની લાગણીઓ પર આધારિત ન હતી. પેલેસ્ટાઇન અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓનું ભાવિ અમેરિકન અને બ્રિટીશ રાજકારણીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી મોટાભાગના લોકોએ ઇઝરાયેલના ઉદભવ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જો સ્ટાલિન ન હોત તો યહૂદી રાજ્ય દેખાયું ન હોત...
 
બાલફોર ઘોષણા
કદાચ આ આખી વાર્તા એ હકીકતથી શરૂ થઈ હતી કે 5 ડિસેમ્બર, 1916 ના રોજ, ડેવિડ લોયડ જ્યોર્જ, ન્યાય માટે લડવૈયા તરીકેની પ્રતિષ્ઠા ધરાવતો એક નિશ્ચિત માણસ, ગ્રેટ બ્રિટનના વડા પ્રધાન બન્યા, અને વારસાગત રાજદ્વારી લોર્ડ આર્થર જેમ્સ બાલ્ફોર વિદેશ પ્રધાન બન્યા. .
બાલ્ફોર સ્વભાવે ફિલોસોફર હતો, ટેનિસ અને ગોલ્ફને પસંદ કરતો એથ્લેટ અને ખૂબ જ કઠિન માણસ હતો. તેમના પિતા પાસેથી તેમને એક નસીબ વારસામાં મળ્યું જેણે તેમને દેશના સૌથી ધનાઢ્ય માણસોમાંના એક બનાવ્યા, તેમની માતા પાસેથી, જે એક પ્રખ્યાત કુલીન કુટુંબમાંથી આવ્યા હતા, સામ્રાજ્યની સેવાની પરંપરા હતી. જે સ્ત્રીને તે પ્રેમ કરતો હતો તે ટાઈફસથી મૃત્યુ પામ્યો. તેણે ક્યારેય લગ્ન કર્યા ન હતા; ઘર તેની બહેન ચલાવતી હતી, જેણે તેનું જીવન તેના ભાઈને સમર્પિત કર્યું હતું.
બાલફોરે તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત તેમના કાકા લોર્ડ સેલિસબરીના સેક્રેટરી તરીકે કરી હતી, જેઓ ઓગણીસમી સદીના અંતમાં વિદેશ સચિવ પણ હતા. એક પ્રકારનો કૌટુંબિક વ્યવસાય... 20મી સદીની શરૂઆતમાં, બાલ્ફોર તેના કાકાના સ્થાને કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના નેતા બન્યા અને ત્રણ વર્ષ સુધી વડાપ્રધાન તરીકે સેવા આપી. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, તેઓ લોયડ જ્યોર્જની ગઠબંધન સરકારમાં જોડાવા માટે સંમત થયા, પ્રથમ લોર્ડ ઓફ ધ એડમિરલ્ટી (નૌકાદળના સચિવ), પછી વિદેશ સચિવ તરીકે. કૌટુંબિક મહત્વાકાંક્ષાઓ બાલ્ફોર માટે અજાણી હતી, તે બીજા માણસની ભૂમિકાથી ખૂબ સંતુષ્ટ હતો, તેથી તે લોયડ જ્યોર્જ સાથે સારી રીતે મળી ગયો.
સોળમા વર્ષમાં, એન્ટેન્ટે પહેલેથી જ કેન્દ્રીય સત્તાઓ પર ટોચનો હાથ મેળવી લીધો હતો. જર્મની, ઓસ્ટ્રિયા-હંગેરી, તુર્કિયે અને બલ્ગેરિયાનો પરાજય થયો.
લોર્ડ એડમન્ડ એલનબીના આદેશ હેઠળ બ્રિટિશ સૈનિકોએ તુર્કોને કચડી નાખ્યા, જેમના શાસન હેઠળ પેલેસ્ટાઇન અને સામાન્ય રીતે, મધ્ય પૂર્વનો નોંધપાત્ર ભાગ હતો. એલનબીના સૈનિકો યહૂદી લીજનના સૈનિકો દ્વારા લડ્યા હતા - યહૂદી સ્વયંસેવકો જેઓ વિવિધ દેશોમાંથી આવ્યા હતા. બ્રિટિશ સત્તાવાળાઓએ યહૂદીઓ (38મી, 39મી, 40મી અને 41મી)માંથી રોયલ ફ્યુઝિલિયર્સની ચાર બટાલિયનની રચના કરવાની મંજૂરી આપી.
ઑક્ટોબર ત્રીસમી, 1977 ના રોજ, બ્રિટિશ મંત્રીમંડળની બેઠકમાં પેલેસ્ટાઇનના ભાવિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તે પહેલેથી જ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્ય તેના તમામ વિજય ગુમાવશે. તેના નિયંત્રણ હેઠળના લોકો અને પ્રદેશોનું ભાવિ વિજેતાઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
મહામહિમ સરકારે નક્કી કર્યું કે યુદ્ધ પછી પેલેસ્ટાઇન બ્રિટિશ સંરક્ષિત રાજ્ય બનશે અને ત્યાંના યહૂદી લોકોને નવું ઐતિહાસિક જીવન શરૂ કરવાનો અધિકાર હશે.
વિદેશ સચિવ, લોર્ડ બાલ્ફોરને આ નિર્ણય વિશે બ્રિટિશ ઝિઓનિસ્ટો - યહૂદીઓ જેઓ માનતા હતા કે તેઓએ પેલેસ્ટાઈન પરત ફરવું જોઈએ, જ્યાંથી તેઓને એક વખત હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા - તેમને સૂચિત કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
2 નવેમ્બર, 1917નું પ્રખ્યાત બાલફોર ઘોષણા એ બ્રિટિશ વિદેશ સચિવ આર્થર જેમ્સ બાલ્ફોરનો પત્ર છે જે ગ્રેટ બ્રિટનના ઝિઓનિસ્ટ ફેડરેશનના પ્રમુખ લોર્ડ વોલ્ટર રોથચાઈલ્ડને સંબોધવામાં આવ્યો હતો.
બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા લાંબી અને ઉગ્ર ચર્ચા પછી મંજૂર કરાયેલ બાલફોરના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે:
“કેબિનેટને સબમિટ કરેલા યહૂદી ઝિઓનિસ્ટ ચળવળના ઉદ્દેશ્યોની મહામહિમ સરકારની સંપૂર્ણ મંજૂરી વિશે તમને જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે.
મહામહિમ સરકાર પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી લોકો માટે રાષ્ટ્રીય ઘરની સ્થાપનાને અનુકૂળ માને છે અને આ ધ્યેયની સિદ્ધિને સરળ બનાવવા માટે તેની શક્તિમાં બધું જ કરશે..."
સૌથી પ્રખ્યાત બ્રિટિશ અખબાર, ધ ટાઇમ્સ, "યહૂદીઓ માટે પેલેસ્ટાઇન" શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયું હતું. સરકાર સહયોગી છે."
બ્રિટિશ અખબારોએ 8 નવેમ્બરના રોજ બાલફોર ઘોષણા વિશે એક સંદેશ પ્રકાશિત કર્યો, એક સાથે રશિયાના પત્રવ્યવહાર સાથે, જેમાં બોલ્શેવિક બળવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
"રાષ્ટ્રીય ઘર" સૂત્ર રાજદ્વારી સાવધાની સાથે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું. આ શું છે - યહૂદીઓને પોતાનું રાજ્ય બનાવવામાં મદદ કરવાનું વચન અથવા પેલેસ્ટાઇનમાં તેમને અમુક પ્રકારની સ્વાયત્તતા પ્રદાન કરવાનો હેતુ?
સૂત્ર "રાષ્ટ્રીય ઘર" નું અર્થઘટન વિવિધ રીતે કરી શકાય છે, વ્યક્તિની પોતાની ઇચ્છાઓ અને મૂડ પર આધાર રાખીને. અને રાજકીય પરિસ્થિતિના આધારે બ્રિટિશ સરકારનો મૂડ બદલાઈ ગયો.
1919 માં, બ્રિટિશ સંસદસભ્ય નેવિલ ચેમ્બરલેન, ભાવિ વડા પ્રધાન, ઝિઓનિસ્ટ્સની આકાંક્ષાઓને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું. તેણે પેથોસ સાથે વાત કરી:
“ઝાયોનિસ્ટો પર એક મોટી જવાબદારી આવશે, જેઓ ટૂંક સમયમાં તેમના હૃદયમાં આનંદ સાથે તેમના પ્રાચીન વતન જશે. તેઓએ પ્રાચીન પેલેસ્ટાઇનમાં એક નવી સંસ્કૃતિ બનાવવી પડશે, ત્યજી દેવાયેલી અને તેથી નબળી રીતે સંચાલિત.
લોયડ જ્યોર્જ માટે, એક ઊંડો ધાર્મિક માણસ, પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓનું પરત ફરવું એ ભગવાનની ઇચ્છાની પરિપૂર્ણતા હતી, કારણ કે વડા પ્રધાન બાઇબલ માટે ખૂબ આદર ધરાવતા હતા.
"હું મારા લોકોના ઇતિહાસ કરતાં યહૂદીઓનો ઇતિહાસ વધુ સારી રીતે જાણું છું," લોયડ જ્યોર્જે કહ્યું. - હું ઇઝરાયેલના તમામ રાજાઓની યાદી આપી શકું છું. પરંતુ મને ભાગ્યે જ એક ડઝન અંગ્રેજ રાજાઓ યાદ છે.
તેણે વચન આપ્યું હતું કે તે પેલેસ્ટાઈનને યહૂદી રાજ્ય બનાવવા માટે બધું જ કરશે.
"તે નાના રાષ્ટ્રો છે જે મહાન વસ્તુઓ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે," લોયડ જ્યોર્જે કહ્યું.
વડા પ્રધાનને એક ભયંકર દુર્ઘટનાનો સામનો કરવો પડ્યો - તેમની પ્રિય પુત્રીનું અવસાન થયું. આનાથી લોયડ જ્યોર્જ વધુ ધાર્મિક બન્યો.
લોર્ડ બાલ્ફોર માટે, બાઇબલ પણ જીવંત વાસ્તવિકતા હતી. તે યહૂદીઓને તેમના વતન પાછા ફરવાના વિચારથી મોહિત થઈ ગયો અને કહ્યું કે પેલેસ્ટાઈનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા યહૂદી લોકો પર ખ્રિસ્તી વિશ્વનું મોટું દેવું છે. બ્રિટિશ રાજકારણીઓ, ખ્રિસ્તીઓને માનતા, તે અયોગ્ય માનતા હતા કે બાઈબલના લોકો તેમના વતનથી વંચિત હતા. તેઓ ન્યાય પુનઃસ્થાપિત કરવા માંગતા હતા: યહૂદીઓનું પોતાનું રાજ્ય હોવું જોઈએ.
પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ, લોર્ડ બાલફોરે ચાઈમ વેઈઝમેન સાથે લાંબી વાતચીત કરી, તેણે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે તે આફ્રિકામાં એક યહૂદી રાજ્ય બનાવે, જે હવે યુગાન્ડા છે. ત્યાં નિર્જન વિસ્તારો હતા, અને બ્રિટિશ સત્તાવાળાઓ ત્યાં મહેનતુ યહૂદી વસાહતીઓથી ખુશ થયા હોત.
વેઈઝમેનને તેમના વૈજ્ઞાનિક કાર્ય માટે બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા આદર અને કૃતજ્ઞતા સાથે વર્ત્યા હતા, જે યુદ્ધ ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ મહત્વના હતા. લોઈડ જ્યોર્જે પુનરાવર્તન કર્યું કે ઈંગ્લેન્ડ વેઈઝમેનનું ઋણી છે.
"અને જો મેં સૂચવ્યું કે બ્રિટિશરો તેમની રાજધાની લંડનને બદલે પેરિસમાં સ્થાપિત કરશે," વેઇઝમેને પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો, "શું તમે સંમત થશો?"
"પરંતુ અમારી પાસે પહેલેથી જ લંડન છે," લોર્ડ બાલફોરે તેની ઊંચાઈ પરથી જવાબ આપ્યો.
"તે સાચું છે," વેઇઝમેન સંમત થયા. "પરંતુ જ્યારે લંડન હજુ પણ સ્વેમ્પ હતું ત્યારે અમારી પાસે જેરુસલેમ હતું."
અને બે હજાર વર્ષ સુધી, દેશનિકાલ દરમિયાન, યહૂદીઓએ અમર આશા સાથે પુનરાવર્તન કર્યું: "આવતા વર્ષે - જેરૂસલેમમાં!"
બાલફોરે વેઈઝમેનના શબ્દો વિશે વિચાર્યું, પછી પૂછ્યું:
- કેટલા યહૂદીઓ તમારા જેવા જ વિચારે છે?
"હું માનું છું," વેઇઝમેને ખાતરીપૂર્વક જવાબ આપ્યો, "હું લાખો યહૂદીઓનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરું છું જેમને તમે ક્યારેય જોશો નહીં અને જેમને પોતાને માટે બોલવાની તક નથી ...
કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે તેઓએ કહ્યું કે વેઈઝમેનને સમજાવટની અદભૂત ભેટ છે. આ વાતચીત પછી, લોર્ડ બાલ્ફોર પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યના વિચારના સમર્થક બન્યા.
કેટલીકવાર એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે બ્રિટિશ અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને કોઈની જમીન વિભાજીત કરવાનો અને આરબો પાસેથી પેલેસ્ટાઈન લેવાનો અધિકાર નથી, કે ઈઝરાયેલ એ આરબ વિશ્વના હૃદયમાં એક વિદેશી સંસ્થા છે... વાસ્તવમાં, પેલેસ્ટાઈન તે સમયે તેનું હતું. ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્ય. વિજયી સત્તાઓ માનતા હતા કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધનું પરિણામ અન્યના જુવાળ હેઠળ દબાયેલા લોકોને સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ. આ યુરોપ અને મધ્ય પૂર્વ બંનેમાં થયું.
ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્યનું પતન થયું, અને તેના માટે આભાર, ઇરાક, સીરિયા, લેબનોન જેવા આરબ દેશો દેખાયા ...
ઉદાહરણ તરીકે, બ્રિટિશરોએ ભૂતપૂર્વ ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્યના ત્રણ પ્રાંતોમાંથી ઇરાક બનાવ્યું. તદુપરાંત, તુર્કોએ આધુનિક ઇરાકના પ્રદેશ પર ત્રણસો વર્ષથી વધુ સમય સુધી શાસન કર્યું, પરંતુ કોઈને શંકા નહોતી કે ઇરાકીઓને તેમના પોતાના રાજ્યનો અધિકાર છે. ન તો સીરિયનો, ન ઇરાકીઓ, ન લેબનીઝને એ હકીકત સામે વાંધો હતો કે યુરોપીયન શક્તિઓએ આ રીતે તેમના ભાગ્યનો નિર્ણય કર્યો.
બીજી બાબત એ છે કે વિજેતાઓએ ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્યના વિશાળ વારસાને અમુક ઐતિહાસિક વાસ્તવિકતાઓ અનુસાર વિભાજિત કર્યા હતા. સીમાઓ ખૂબ જ કડક રીતે દોરવામાં આવી હતી, જેણે પાછળથી પડોશીઓ વચ્ચે ગંભીર તકરારને જન્મ આપ્યો હતો.
વિજયી શક્તિઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો, અલબત્ત, આદર્શ ન હતા. તેથી, ચાલો કહીએ કે, સીરિયનોએ તેમનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, પરંતુ કુર્દો, પેલેસ્ટિનિયન આરબો કરતાં વધુ અસંખ્ય લોકો, પ્રાપ્ત થયા નહીં.
સમગ્ર પ્રદેશના વૈશ્વિક પુનઃનિર્માણના ભાગ રૂપે, પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યની પુનઃસ્થાપનાને એક કુદરતી વસ્તુ તરીકે માનવામાં આવતું હતું.
પેલેસ્ટાઇનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા યહૂદીઓએ હઠીલાપણે પાછા ફરવાની માંગ કરી. પેલેસ્ટિનિયન ભૂમિ પર યહૂદી સમુદાયો હંમેશા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. યહૂદીઓ સદીઓ દરમિયાન જેરુસલેમમાં રહેતા હતા, જ્યારે ક્રુસેડર્સ દ્વારા શહેર કબજે કરવામાં આવ્યું ત્યારે એક વિક્ષેપ સાથે.
ઇઝરાયલના આગમનના સો વર્ષ પહેલાં, એક હજાર આઠસો અને ચોળીસમાં, સાત હજાર યહૂદીઓ, ત્રણ હજાર ખ્રિસ્તીઓ અને પાંચ હજાર મુસ્લિમો જેરુસલેમમાં રહેતા હતા. ઓગણીસમી સદીના અંત સુધીમાં, જેરુસલેમમાં અઠ્ઠાવીસ હજાર યહૂદીઓ અને સત્તર હજાર મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓનો વસવાટ હતો. ઇઝરાયેલની ઘોષણા સમયે, એક લાખ યહૂદીઓ, ચાલીસ હજાર મુસ્લિમો અને પચીસ હજાર ખ્રિસ્તીઓ જેરુસલેમમાં રહેતા હતા ...
અલબત્ત, બ્રિટિશ રાજકારણીઓ પણ રાજકીય ગણતરીઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હતા. તેઓને આશા હતી કે યહૂદી રાજ્ય મધ્ય પૂર્વમાં વિશ્વસનીય સાથી બનશે. આ કાર્ય ભારત તરફના દરિયાઈ માર્ગોની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવાનું હતું, જે તે સમયે ઈંગ્લેન્ડના હતા. આ માટે ઇજિપ્ત અને પેલેસ્ટાઇન પર સીધો નિયંત્રણ જરૂરી હતું. લોયડ જ્યોર્જે તે સમયે ખૂબ જ નિખાલસતાથી વાત કરી: “પેલેસ્ટિનિયન આરબો, જેઓ ઘણી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે, તેઓ યુદ્ધ દરમિયાન દયનીય કાયર હતા. તેઓ અમારી સામે તુર્કો સાથે મળીને લડ્યા."
ફ્રાન્સ અને ઇટાલીએ સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્યના વિચારને ટેકો આપ્યો અને 1918માં બ્રિટિશ સરકારની ઘોષણા સાથે જોડાયા.
અમેરિકન પ્રમુખ વૂડ્રો વિલ્સને 1919માં પેલેસ્ટાઈન માટેનો આદેશ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તે એક પરિષદ માટે પેરિસ આવ્યો હતો જેમાં યુદ્ધમાં હારેલા જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા-હંગેરી અને તુર્કી સાથે શાંતિ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરવાની શરતો નક્કી કરવાની હતી. વિલ્સન વિદેશ જનારા પ્રથમ અમેરિકન પ્રમુખ બન્યા, જેના માટે ઘણા સાથી નાગરિકોએ તેમની નિંદા કરી: તેઓ માનતા હતા કે એક્ઝિક્યુટિવ શાખાના વડાએ તેમના પોતાના દેશની બાબતો સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ.
પ્રમુખ વિલ્સન, એક આદર્શવાદી અને ઊંડો ધાર્મિક માણસ, સામાન્ય રીતે વંશીય ન્યાય અને રાષ્ટ્રોના સ્વ-નિર્ણયની પુનઃસ્થાપનાના સિદ્ધાંત સમર્થક હતા. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ પછી, યુરોપના ઘણા લોકોને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની તક મળશે. આ રીતે હંગેરી, પોલેન્ડ, રોમાનિયા, ચેકોસ્લોવાકિયા, સર્બ્સ, ક્રોએટ્સ અને સ્લોવેનીસ (યુગોસ્લાવિયા) વિશ્વના રાજકીય નકશા પર દેખાયા અને રહ્યા...
અમેરિકન પ્રમુખને કોઈ શંકા ન હતી કે યહૂદી લોકો પણ તેમના પોતાના રાજ્યને પુનઃસ્થાપિત કરવાના અધિકારને પાત્ર છે. 3 માર્ચ, 1919 ના રોજ, વુડ્રો વિલ્સને જાહેર કર્યું: "સાથી દેશો, અમારી સરકાર અને લોકોના મંતવ્યો સાથે સંપૂર્ણ સંમત છે, સંમત થયા છે કે પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી કોમનવેલ્થનો પાયો નાખવામાં આવશે."
કમનસીબે, વુડ્રો વિલ્સન ખૂબ જ બીમાર માણસ હતો. ઑક્ટોબર 1919 માં, તેને ફટકો પડ્યો, અને તેના શરીરની આખી ડાબી બાજુ લકવાગ્રસ્ત થઈ ગઈ. તેણે નૈતિક કારણોસર જે સાચું માન્યું તેમાંથી ઘણું હાંસલ કરવામાં તે મેનેજ કરી શક્યો નહીં.
આ રોગ તેમની રાજકીય કારકિર્દીના શિખર પર હતો. પેરિસ પીસ કોન્ફરન્સમાં, વિલ્સન માનવતા સમક્ષ મુખ્ય શાંતિ નિર્માતા તરીકે દેખાયા, જેમને દરેક સાંભળે છે. તે સ્વીકારવા માંગતા ન હતા કે તે બીમાર છે અને હોસ્પિટલમાં જવાની ના પાડી. વિલ્સનના સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ અને તેની બીજી પત્ની એડિથે ડોળ કર્યો કે પ્રમુખ સાથે બધું બરાબર છે. અમેરિકનોને ખ્યાલ નહોતો કે રાષ્ટ્રપતિ મરી રહ્યા છે. માત્ર તેમની પત્ની, સેક્રેટરી અને ડૉક્ટર તેમની પાસે હતા. ન તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ, ન કેબિનેટ, ન કોંગ્રેસ જાણી શક્યા કે વિલ્સનની તબિયત શું છે. જ્યારે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ રોબર્ટ લેન્સિંગે કેબિનેટ મીટિંગની માંગ કરી, ત્યારે વિલ્સન ગુસ્સે થયા અને લેન્સિંગના રાજીનામાની માંગ કરી...
એપ્રિલ 1920 માં, સાન રેમોમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદમાં, તુર્કી સાથે શાંતિ સંધિની શરતો પર કામ કરવામાં આવ્યું હતું અને નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના ભાવિનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સે સમાન રીતે પ્રદેશ પર શાસન કરવાનો અધિકાર દાવો કર્યો હતો. બ્રિટિશ વડા પ્રધાન લોયડ જ્યોર્જ ફ્રાન્સના વડા પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાન એલેક્ઝાન્ડ્રે મિલેરાન્ડ પર હાવી હતા, જેઓ સંમત થયા હતા કે પેલેસ્ટાઇન અને ઇરાકનું સંચાલન લંડનથી થશે. તે જ વર્ષે, ભૂતપૂર્વ સમાજવાદી મિલેરેન્ડ ફ્રાન્સના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા.
25 એપ્રિલના રોજ, સાન રેમોમાં, સુપ્રીમ યુનિયન કાઉન્સિલે ગ્રેટ બ્રિટનને પેલેસ્ટાઈન માટેનો આદેશ આપ્યો, મુખ્યત્વે બાલ્ફોર ઘોષણાનો અમલ કરવાના હેતુથી. આ જોગવાઈઓ તુર્કી સાથેની શાંતિ સંધિમાં સમાવવામાં આવી હતી, જે દસમી મેના રોજ સેવરેસ (પેરિસ નજીક)માં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવી હતી. સેવરેસની સંધિની કેટલીક જોગવાઈઓ પછીથી રદ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ માત્ર જ્યાં સુધી તેઓ તુર્કીના પ્રદેશને યોગ્ય રીતે સંબંધિત હતા ત્યાં સુધી.
આ બિંદુથી, "યહૂદી લોકો માટે રાષ્ટ્રીય ઘર" બનાવવાનું વચન ઇંગ્લેન્ડની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત જવાબદારી બની ગયું. 2 જૂન, 2022 ના રોજ લાંબી પ્રક્રિયાના પરિણામે, લીગ ઓફ નેશન્સ (યુએનના પુરોગામી) ના સભ્ય હતા તેવા એકાવન દેશોએ આ આદેશને મંજૂરી આપી.
ત્રીસમી જૂને, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકાની કોંગ્રેસ, જે લીગ ઑફ નેશન્સ સાથે જોડાઈ ન હતી, તેણે એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે: "યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી લોકો માટે રાષ્ટ્રીય ઘરની સ્થાપનાની તરફેણ કરે છે."
ફરજિયાત પ્રદેશને વસાહત સમાન ગણી શકાય નહીં. પેલેસ્ટાઈન પર શાસન કરવાના ગ્રેટ બ્રિટનના અધિકારો સમય સહિત મર્યાદિત હતા. આદેશ પ્રાપ્ત કરવાથી દેશ પર ગંભીર જવાબદારી મૂકવામાં આવે છે જેણે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશનું સંચાલન કરવાનું હાથ ધર્યું હતું.
પેલેસ્ટાઈનના વહીવટ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય આદેશે "પેલેસ્ટાઈન સાથે યહૂદી લોકોનું ઐતિહાસિક જોડાણ" નોંધ્યું છે. બ્રિટિશ સત્તાવાળાઓને "એવી રાજકીય, વહીવટી અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓ બનાવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી કે જે યહૂદી રાષ્ટ્રીય ઘરની રચનાને શ્રેષ્ઠ રીતે સુનિશ્ચિત કરે." તેનો અર્થ એવો હતો કે જે યહૂદીઓ આ ઇચ્છતા હતા તેઓ પેલેસ્ટાઇનમાં આવીને ત્યાં નવું જીવન શરૂ કરી શકશે. બ્રિટિશ વહીવટીતંત્ર - આદેશ અનુસાર - "યહૂદી ઇમિગ્રેશન માટે સૌથી અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પ્રદાન કરવાનો હતો."
ભાવિ વડા પ્રધાન વિન્સ્ટન ચર્ચિલે 1939માં હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં બોલતા ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ વચન "પેલેસ્ટાઈનની બહારના યહૂદીઓ, કમનસીબ, વિખરાયેલા, સતાવેલા, અશાંત યહૂદીઓના વિશાળ સમૂહને પણ લાગુ પડે છે, જેમની સતત, અદમ્ય આકાંક્ષા છે. રાષ્ટ્રીય ઘરની સ્થાપના."
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી, યુરોપિયન દેશો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વિશાળ બહુમતી જ નહીં, પરંતુ લીગ ઓફ નેશન્સે પણ પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યત્વને પુનર્જીવિત કરવાના વિચારને બિનશરતી સમર્થન આપ્યું હતું.
તેમ છતાં તે પછી પણ અંગ્રેજી રાજકારણીઓએ ભાવિ પ્રાદેશિક સંઘર્ષનો પાયો નાખ્યો હતો. ગોલાન હાઇટ્સને સીરિયામાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જે ફ્રેન્ચ શાસન હેઠળ હતું, અને જોર્ડન નદીની પૂર્વમાંનો પ્રદેશ ટ્રાન્સજોર્ડનમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં યહૂદીઓને સ્થાયી થવાની મનાઈ હતી.
પેલેસ્ટાઈન માટેના પ્રથમ બ્રિટીશ હાઈ કમિશનર સર હર્બર્ટ સેમ્યુઅલ હતા, જે હાઉસ ઓફ કોમન્સના ભૂતપૂર્વ સભ્ય અને પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ (જેને હવે સંચાર મંત્રી કહેવામાં આવશે). તેણે પહેલી જુલાઈ '20 ના રોજ તેની ફરજો શરૂ કરી. નિમણૂકમાં સેમ્યુઅલના યહૂદી મૂળને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું હતું - બ્રિટિશ સરકારે બાલ્ફોર ઘોષણાના વચનને પરિપૂર્ણ કરવા અને યહૂદીઓને મદદ કરવાની તેની ઇચ્છા પર ભાર મૂક્યો હતો.
પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી અંગ્રેજો પેલેસ્ટાઈન આવ્યા ત્યારે યહૂદીઓએ તેમને મુક્તિદાતા તરીકે વધાવી લીધા. ચારસો વર્ષ ચાલેલા ઓટ્ટોમન શાસનનો અંત આવ્યો. પરંતુ મોટાભાગના બ્રિટિશ અધિકારીઓ આરબો સાથે વ્યવહાર કરવાનું પસંદ કરતા હતા અને તેઓ સમજી શક્યા ન હતા કે યહૂદીઓ તેમની પાસેથી શું ઇચ્છે છે.
બહુ જલ્દી પેલેસ્ટાઈનમાં ઈંગ્લેન્ડની નીતિ બદલાઈ ગઈ. ત્યાં થોડા યહૂદીઓ હતા, ઘણા આરબો હતા. ઈંગ્લેન્ડે આરબો પર આધાર રાખવાનું પસંદ કર્યું. હર્બર્ટ સેમ્યુઅલનું અનુગામી ફિલ્ડ માર્શલ લોર્ડ પ્લમર હતા. લંડન પરત ફર્યા પછી, સેમ્યુઅલ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં લિબરલ પક્ષના જૂથનું નેતૃત્વ કર્યું, અને તેમના વતન માટે તેમની સેવાઓ માટે વિસ્કાઉન્ટમાં બઢતી મળ્યા પછી, તેઓ હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સમાં ગયા. તે માત્ર નેવું-ત્રણ વર્ષની વયે શરમાતા મૃત્યુ પામ્યા.
 
ડ્ઝર્ઝિન્સ્કીનો અભિપ્રાય
સોવિયેત રશિયાએ દૂરના પેલેસ્ટાઈનની ઘટનાઓને ઉદાસીનતાથી નિહાળી હતી. સક્રિય ઝિઓનિસ્ટોએ ક્રાંતિ પહેલા અથવા તેના થોડા સમય પછી રશિયા છોડી દીધું.
રશિયન યહૂદીઓમાં ઝાયોનિસ્ટ લાગણીઓ વ્યાપક હતી (વધુ વિગતો માટે, પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર ગેન્નાડી વાસિલીવિચ કોસ્ટિર્ચેન્કોનું પુસ્તક જુઓ, "સ્ટાલિનનું સિક્રેટ પોલિટિક્સ").
જો તે પોલેન્ડના વિભાજન માટે ન હોત, તો રશિયામાં કોઈ યહૂદીઓ ન હોત. પરંતુ પોલિશ સામ્રાજ્યનો નોંધપાત્ર ભાગ કબજે કર્યા પછી, મહારાણી કેથરિન II એ યહૂદી પ્રજા પણ મેળવી. તેઓને સમાન અધિકારોનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેઓએ તે ક્યારેય જોયું નથી.
યહૂદીઓ, લાંબા સમયથી ચાલતા ધાર્મિક પૂર્વગ્રહોને લીધે, એક અનિચ્છનીય તત્વ તરીકે જોવામાં આવ્યા હતા. છેવટે, તે વીસમી સદીમાં જ હતું કે બીજી વેટિકન કાઉન્સિલે ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભ માટે યહૂદી લોકોના અપરાધના સંદર્ભોને ચર્ચના ગ્રંથોમાંથી દૂર કર્યા. ઑક્ટોબર 28, 1965ના રોજ, કૅથલિક ચર્ચે એક ઘોષણા અપનાવી જેમાં યહૂદી-વિરોધીના તમામ અભિવ્યક્તિઓની નિંદા કરવામાં આવી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ખ્રિસ્તના મૃત્યુ માટે પ્રાચીન કે આધુનિક યહૂદીઓ જવાબદાર નથી. અને માત્ર સિત્તેર વર્ષની સાલમાં, પોપ જ્હોન પોલ II એ પ્રથમ વખત રોમન સિનાગોગની મુલાકાત લીધી અને, રોમના મુખ્ય રબ્બી સાથે વાત કરીને, યહૂદીઓને "ખ્રિસ્તીઓના મોટા ભાઈઓ" કહ્યા...
લાંબા સમય સુધી, યહૂદીઓ રશિયન સામ્રાજ્યમાં તેમના શેટલ્સમાં સંપૂર્ણપણે અલગ રહેતા હતા. રશિયન સત્તાવાળાઓ પણ આનાથી ખુશ ન હતા. આઠસો અને પિસ્તાળીસના સરકારી હુકમનામાએ યહૂદીઓને પરંપરાગત વસ્ત્રો અને દરેકની જેમ પોશાક છોડી દેવાનો આદેશ આપ્યો. રશિયન ભાષા શીખવવાથી યહૂદી શેટલ્સની અલગતા ઓછી થઈ. પરંપરાગત યહૂદી સમુદાયનો વિનાશ રશિયાના સામાન્ય જીવનમાં યહૂદીઓની સંડોવણી તરફ દોરી ગયો. તેઓએ રશિયન શીખવાનું અને શિક્ષણ મેળવવાનું શરૂ કર્યું.
પરંતુ યહૂદીઓ માટે તેમનું જીવન ગોઠવવું મુશ્કેલ હતું - તેમના માટે જાહેર સેવા બંધ હતી, અને લશ્કરી કારકિર્દી અશક્ય હતી. ખેતીને બાકાત રાખવામાં આવી હતી - તેમને જમીન ખરીદવાની મંજૂરી નહોતી. ઉદ્યોગમાં કામ કરવું અશક્ય હતું, કારણ કે મોટા શહેરોમાં જ્યાં ફેક્ટરીઓ હતી ત્યાં સ્થાયી થવાની મનાઈ હતી.
દવા, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃતિ રહી, પણ આખું રાષ્ટ્ર આવું ન કરી શકે! મોટા ભાગના યહૂદીઓ નિરાશાજનક ગરીબીમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, હસ્તકલા, હસ્તકલા અને નાના વેપાર પર નિર્વાહ કરતા હતા, તેથી યહૂદીઓનો એવો વિચાર હતો કે જેઓ અન્ય કંઈપણ માટે યોગ્ય ન હતા.
શિક્ષિત યહૂદી યુવાનો, એ જોઈને કે રશિયન ખેડૂત સમાન નિરાશાજનક જરૂરિયાતમાં છે, શ્રેષ્ઠ હેતુઓ સાથે, લોકવાદી ચળવળમાં જોડાવા અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવાનું શરૂ કર્યું. જો આ પહેલાં યહૂદીઓને એકાંતમાં રહેવા માટે અને સમગ્ર દેશની બાબતોમાં રસ ન લેવા માટે નિંદા કરવામાં આવી હતી, તો પછી અતિશય રાજકીય પ્રવૃત્તિના આરોપો પડવા લાગ્યા.
યહૂદી રાષ્ટ્રીય સંગઠનોએ ક્રાંતિકારી ચળવળમાં યહૂદીઓની ભાગીદારી સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. તેઓ માનતા હતા કે રશિયા હજુ પણ યહૂદીઓ સાથે અજાણ્યા જેવું વર્તન કરશે. પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધની શરૂઆત સુધીમાં, દોઢ મિલિયનથી વધુ યહૂદીઓ રશિયામાંથી ભાગી ગયા. તેઓ મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થાયી થયા, અમેરિકાની સમૃદ્ધિમાં મોટો ફાળો આપ્યો.
ઝિઓનિસ્ટ સંગઠનો ઇચ્છતા હતા કે યહૂદી યુવાનો પેલેસ્ટાઇન જવા માટે તૈયાર થાય અને ક્રાંતિમાં ભાગ ન લે અથવા રશિયન બાબતોમાં બિલકુલ સામેલ ન થાય.
દેખીતી રીતે આ શબ્દના અર્થની ઓછી સમજણ સાથે આપણે ઘણીવાર "ઝાયોનિસ્ટ્સ" વિશે વાત કરીએ છીએ.
ઝિઓનિસ્ટ એવા લોકો છે જેઓ માને છે કે બધા યહૂદીઓએ તેમના ઐતિહાસિક વતન પાછા ફરવું જોઈએ, અને તેઓને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા હતા તેવા દેશોમાં આત્મસાત કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી તેઓ પેલેસ્ટાઈન પરત ન ફરે ત્યાં સુધી તેઓએ તેમને આશ્રય આપનાર દેશના રાજકીય જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારની ભાગીદારી ટાળવી જોઈએ.
પરંતુ ઘણા યુવાન યહૂદીઓ રશિયાને તેમના દેશ તરીકે જોતા હતા અને માનતા હતા કે જ્યારે તેમના વતનનું ભાવિ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું હતું ત્યારે તેમને બાજુ પર રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ રીતે ક્રાંતિકારીઓની આખી પેઢી દેખાઈ, એક સામાન્ય કારણ માટે લડવૈયાઓ, જેમના માટે યહૂદી મૂળનો કોઈ અર્થ નહોતો. તેઓએ લોકોને રાષ્ટ્રીયતા કે ધર્મ પ્રમાણે વિભાજિત કર્યા નથી.
યહૂદી જનતા, સમગ્ર રશિયાની જેમ, આંતરિક વિરોધાભાસથી ફાટી ગઈ હતી. યહૂદીઓમાં એકતા ન હતી. કેટલાકે ઓક્ટોબર ક્રાંતિને ટેકો આપ્યો, અન્ય લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા, અને અન્ય લોકોએ આ અશાંતિ આખરે સમાપ્ત થવાની રાહ જોઈ.
ગૃહ યુદ્ધ દરમિયાન, યહૂદીઓએ એક ભયંકર દુર્ઘટનાનો અનુભવ કર્યો; હજારો લોકો પોગ્રોમમાં મૃત્યુ પામ્યા. ત્રણ લાખ યહૂદી બાળકો અનાથ રહી ગયા. આ મુખ્યત્વે યુક્રેનમાં બન્યું, જ્યાં લાંબા સમયથી કોઈ મજબૂત સરકાર ન હતી અને જ્યાં નેસ્ટર માખ્નો અને નિકોલાઈ ગ્રિગોરીવ જેવા એટામાન્સ શાસન કરતા હતા. શ્વેત સૈન્ય દ્વારા કબજે કરેલા પ્રદેશોમાં યહૂદી વિરોધીવાદનો વિકાસ થયો. અને લાલ સૈન્યના ઘણા એકમો મખ્નોવિસ્ટ્સથી ખૂબ અલગ ન હતા.
પરંતુ તે કહેવું વાજબી રહેશે કે યહૂદી પોગ્રોમ્સ ઓલ-રશિયન પોગ્રોમનો એક અભિન્ન ભાગ હતો - ગૃહ યુદ્ધ, જેમાં લગભગ એક મિલિયન લોકો માર્યા ગયા.
યહૂદીઓનો મોટો ભાગ, જેઓ ઑક્ટોબર ક્રાંતિ પછી પણ શેટલ્સમાં રહ્યા હતા, જ્યારે સત્તા બોલ્શેવિક્સ પાસે ગઈ ત્યારે જ તેઓ હારી ગયા. તેમનું આખું જીવન બરબાદ થઈ ગયું. તેઓ હસ્તકલા અને વેપાર દ્વારા જીવતા હતા, જે હવે પ્રતિબંધિત હતા. તેઓ મતદાન અને અન્ય અધિકારોથી વંચિત હતા. રૂઢિચુસ્ત ચર્ચો સાથે, સિનાગોગ પણ બંધ હતા. યહુદી ધર્મગુરુઓને કેદ કરવામાં આવ્યા. યહુદી ધર્મ પર સખત સતાવણી કરવામાં આવી હતી.
ભૂખથી ભાગીને, યહૂદી યુવાનો કામની શોધમાં શહેરોમાં રેડ્યા. ઓક્ટોબર ક્રાંતિ પછી મોટી સંખ્યામાં યહૂદીઓ અગ્રણી હોદ્દા પર દેખાયા, ખાસ કરીને પક્ષના ઉપકરણમાં, ચેકામાં, એ હકીકત દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે થોડા બોલ્શેવિક્સ હતા. ઉમેદવારો કરતાં વધુ હોદ્દા હતા. યહૂદી બોલ્શેવિક્સ ક્રાંતિ માટે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત, વિશ્વસનીય અને નવી સરકાર પ્રત્યે વફાદાર હતા. તેઓ એક મજબૂત કેન્દ્રિય રાજ્યના પ્રખર સમર્થકો હતા, જેને નવી સરકાર ખાસ કરીને જ્યારે દેશ તૂટી રહ્યો હતો ત્યારે મૂલ્યવાન હતું.
ઘણા વર્ષોથી એવું માનવામાં આવે છે કે યહૂદી સુરક્ષા અધિકારીઓ અથવા યહૂદી કમિશનરો ખાસ કરીને ક્રૂર વર્તન કરે છે અને તેમની ક્રૂરતાને સરળ રીતે સમજાવી શકાય છે: તેઓએ રશિયા અથવા રશિયનોને બચાવ્યા ન હતા.
વાસ્તવમાં, બોલ્શેવિક યહૂદીઓએ યહૂદી વાતાવરણ સાથેના તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા, જે ક્રાંતિથી ડરતા હતા. તેઓએ યહૂદી બોલવાનું બંધ કર્યું અને સામાન્ય રીતે પોતાને રશિયનો તરીકે સમજ્યા.
જો કે પોલિટબ્યુરોના સભ્ય લેવ ડેવિડોવિચ ટ્રોત્સ્કીએ, 23મી ઓક્ટોબરમાં સેન્ટ્રલ કમિટીના પૂર્ણાહુતિમાં, તેમણે કેટલાક મોટા હોદ્દાઓ કેમ નકાર્યા તે વિશે ખૂબ જ ખુલ્લેઆમ વાત કરી:
— મારો અંગત મુદ્દો મારો યહૂદી મૂળ છે. વ્લાદિમીર ઇલિચે સત્તર વર્ષના પચીસમી ઑક્ટોબરે સ્મોલ્નીમાં જમીન પર સૂતાં કહ્યું: "અમે તમને આંતરિક બાબતો માટે પીપલ્સ કમિશનર બનાવીશું, તમે બુર્જિયો અને ખાનદાનીઓને કચડી નાખશો." મેં વિરોધ કર્યો અને મારો વિરોધ પ્રબળ હતો.
લેનિન વિરોધી સેમિટોને ધિક્કારતા હતા, તેથી તેણે પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવ્યો:
- આપણી પાસે એક મહાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ છે, આવી નાની વસ્તુઓનું શું મહત્વ હોઈ શકે?
"ક્રાંતિ મહાન છે," ટ્રોસ્કીએ જવાબ આપ્યો, "પરંતુ હજુ પણ ઘણા મૂર્ખ બાકી છે."
- શું આપણે ખરેખર મૂર્ખ સમાન છીએ?
- આપણે સમાન નથી, પરંતુ કેટલીકવાર આપણે મૂર્ખતા માટે એક નાનું ભથ્થું આપવું પડે છે: શા માટે આપણે પહેલા બિનજરૂરી ગૂંચવણની જરૂર છે?
ટ્રોસ્કીએ લશ્કરી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરના પદ પર તેમની નિમણૂકનો પણ વિરોધ કર્યો.
"સારું," તેણે કહ્યું, "હું સાચો હતો." આ ખૂબ જ પરેશાન કરતું હતું. આ મારા અંગત જીવનમાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી ન હતી; રાજકીય ક્ષણ તરીકે આ ખૂબ જ ગંભીર છે. વ્લાદિમીર ઇલિચે આને ફેડ માન્યું. વ્લાદિમીર ઇલિચે મને પીપલ્સ કમિશનરની કાઉન્સિલમાં તેમના ડેપ્યુટી બનવાની ઓફર કરી. મેં એ જ કારણોસર ના પાડી...
અન્ય ક્રાંતિકારીઓની જેમ, ટ્રોત્સ્કી જેવા લોકો પોતાને રાષ્ટ્રીયતાથી ઉપર માનતા હતા અને વૈશ્વિક સ્વભાવના કાર્યોને સુયોજિત કરતા હતા. તેમના મિત્રો અને દુશ્મનોની પસંદગી કરતી વખતે, તેઓ કોઈપણ રીતે વંશીય સિદ્ધાંતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા ન હતા. પાગલ, ગેરવાજબી ક્રૂરતાની વાત કરીએ તો, ગૃહ યુદ્ધમાં આ ક્ષેત્રમાં દરેક જણ પોતાને અલગ પાડે છે.
1913 માં, સ્ટાલિને રાષ્ટ્રીય પ્રશ્ન પર લેનિનની સ્થિતિ ઘડી હતી. તેમણે રાષ્ટ્રને એક જ પ્રદેશ પર રહેતા ઐતિહાસિક રીતે સ્થાપિત સમુદાય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યું. યહૂદીઓ, આ દૃષ્ટિકોણથી, એક રાષ્ટ્ર ન હતા: તેમની પાસે તેમનો પોતાનો પ્રદેશ નહોતો. તેઓમાં એક જ વસ્તુ સમાન હતી તે હતી ધર્મ. બોલ્શેવિક્સ માનતા હતા કે યહૂદી પ્રશ્નનો ઉકેલ એ આત્મસાત છે. રશિયામાં, બધા યહૂદીઓ રશિયન બનશે - અને સમસ્યા અદૃશ્ય થઈ જશે.
અઢારમા વર્ષની શરૂઆતમાં, પીપલ્સ કમિશનર ફોર નેશનલ અફેર્સ (સ્ટાલિન પીપલ્સ કમિશનર હતા)ના ભાગ રૂપે યહૂદી રાષ્ટ્રીય બાબતો માટે એક કમિશનર બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેનું નેતૃત્વ પીપલ્સ કમિશનરિયટના બોર્ડના સભ્ય, સેમિઓન માર્કોવિચ દિમાન્સ્ટેઇન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે ઝિઓનિઝમના સૈદ્ધાંતિક વિરોધી, પૂર્વ-ક્રાંતિકારી અનુભવ ધરાવતા બોલ્શેવિક હતા - તેને રીગા મિલિટરી કોર્ટ દ્વારા ચાર વર્ષની સખત મજૂરીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેમણે પાર્ટીના કાર્યક્રમનો યિદ્દિશ અને હિબ્રુમાં અનુવાદ કર્યો.
જુલાઈ 1918 થી, રશિયન શહેરોમાં જ્યાં ઘણા યહૂદીઓ હતા, RCP (b) ના સ્થાનિક સંગઠનોમાં યહૂદી વિભાગો બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઓક્ટોબરમાં, પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળ યહૂદી સામ્યવાદી વિભાગોનો એક કેન્દ્રીય બ્યુરો દેખાયો, જેનું નેતૃત્વ તે જ દિમાન્શટીન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સેન્ટ્રલ કમિટીના આંદોલન અને પ્રચાર વિભાગના રાષ્ટ્રીયતાના પેટા વિભાગને ગૌણ યેવ વિભાગો, દસ વર્ષથી વધુ સમયથી અસ્તિત્વમાં હતા અને ત્રીસમા વર્ષના જાન્યુઆરીમાં ફડચામાં ગયા હતા.
ઝિઓનિઝમ અને પેલેસ્ટાઇનની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો, મોસ્કોને આમાં રસ નહોતો. યહૂદી પ્રશ્ન સોવિયેત રશિયામાં ઉકેલવામાં આવશે, અને કોમિન્ટર્નને પેલેસ્ટાઈન સાથે વ્યવહાર કરવા દો.
દેશમાં ઝિઓનિસ્ટના અસ્તિત્વની કોઈપણ સ્મૃતિ દેશના નેતાઓમાં આશ્ચર્યનું કારણ બને છે.
ચોવીસમી ફેબ્રુઆરીની તેરમી તારીખે, યહૂદી ટેલિગ્રાફિક એજન્સીએ મોસ્કોથી ટૂંકો સંદેશ પ્રસારિત કર્યો:
"મોસ્કોમાંથી યહૂદીઓની હકાલપટ્ટી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. કાઉન્સિલ ઓફ પીપલ્સ કમિશનર્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ લેવ કામેનેવ અને સરકારના અન્ય સભ્યોને મોકલવામાં આવેલી ફરિયાદ બદલ આભાર, મોસ્કોમાંથી કહેવાતા "અનિચ્છનીય" તત્વો (લગભગ તમામ યહૂદીઓ) ની સામૂહિક હકાલપટ્ટી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
મોસ્કોમાં યહૂદી સમુદાય અને યહૂદી જાહેર રાહત સમિતિએ આ વિશે સરકારને એક મેમોરેન્ડમ સબમિટ કર્યું, જેના પર બાદમાં ખાતરી સાથે પ્રતિસાદ આપ્યો કે હવેથી દરેક વ્યક્તિની હકાલપટ્ટીની અગાઉથી સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે.
આ સંદેશ સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળના યહૂદી વિભાગોના સેન્ટ્રલ બ્યુરોમાં વાંચવામાં આવ્યો હતો, જેનો રશિયનમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો હતો અને દેશના ટોચના નેતૃત્વને તેની સાથે પરિચિત કરાવ્યો હતો (વધુ વિગતો માટે, મેગેઝિન "ઇસ્ટોચનિક", 1944, નંબર 4 જુઓ).
OGPU ના અધ્યક્ષ, ફેલિક્સ એડમન્ડોવિચ ડઝરઝિન્સ્કીએ આ સમસ્યામાં રસ દર્શાવ્યો. તે તેના ગૌણ અધિકારીઓ હતા જેમણે મૂડીમાંથી "સામાજિક-પરજીવી તત્વ" ને હાંકી કાઢ્યા હતા, એટલે કે, બિન-શ્રમજીવી મૂળના ભૂતકાળના જીવનના લોકોને.
ફેલિક્સ એડમન્ડોવિચે OGPU માં તેના પ્રથમ ડેપ્યુટી અને તે જ સમયે ગુપ્ત ઓપરેશનલ વિભાગના વડા, વ્યાચેસ્લાવ રુડોલ્ફોવિચ મેન્ઝિન્સ્કીને એક ગુસ્સે નોંધ મોકલી:
“મને લાગે છે કે આવા ટેલિગ્રામ તેમને આ રીતે મોકલવા જોઈએ નહીં. કેવા પ્રકારની Heb. ટેલ. એજન્સી?
શું તમને નથી લાગતું કે મેલનો દેશનિકાલ ફરી શરૂ કરવો અને ઇઝવેસ્ટિયામાં દેશનિકાલ કરાયેલા લોકોનો વિગતવાર હિસાબ આપવો ઉપયોગી થશે - શેના માટે, રાષ્ટ્રીયતામાં વિભાજન સાથે અને તેમની હરકતોના અલંકારિક વર્ણન સાથે?
આ કેવા પ્રકારની યહૂદી સામાજિક સમિતિ છે? આ નફરત પર કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી? કદાચ ઝિઓનિસ્ટ્સ વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરવા માટે બધી સામગ્રી યેવસેક્તિયાને સ્થાનાંતરિત કરી શકે?
રાજ્ય સુરક્ષા ઉપકરણમાં, ઝિઓનિસ્ટ્સ ગુપ્ત વિભાગના 4થા વિભાગનો હવાલો સંભાળતા હતા, જે ગુપ્ત રાજકીય વિભાગનો ભાગ હતો. આ ઉપરાંત, 4થા વિભાગે કેડેટ્સ, રાજાશાહી, બ્લેક હન્ડ્રેડ્સ અને ભૂતપૂર્વ જાતિઓ સાથે પણ વ્યવહાર કર્યો.
વિભાગના વડા યાકોવ મિખાયલોવિચ જેનકીન હતા, જેમણે યેકાટેરિનોસ્લાવમાં ક્રાંતિ પહેલા પ્લમ્બિંગ અને પ્લમ્બિંગ વર્કશોપમાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે શરૂઆત કરી હતી. પછી તેને સ્ટેવ્રોપોલમાં એક કેનેરીમાં ટિન્સમિથ-સોલ્ડરિંગ કામદાર તરીકે નોકરી મળી. ક્રાંતિ પછી, તે ખેરસન પ્રાંતીય સમિતિના અધ્યક્ષ બન્યા, અને 1919 માં જ્યારે રેડ આર્મીએ શહેર છોડ્યું ત્યારે તે ભૂગર્ભમાં ગયો. વીસમાં તેને ચેકામાં લઈ જવામાં આવ્યો. બે વર્ષ પછી, કમનસીબી જેન્કીન પર આવી. ટામ્બોવની વ્યવસાયિક સફર દરમિયાન, તે ટાઇફસથી બીમાર પડ્યો, એક ગંભીર ગૂંચવણ જે તેના પગના અંગવિચ્છેદનમાં પરિણમે છે. પરંતુ તેમણે રાજ્યની સુરક્ષામાં સેવા આપવાનું ચાલુ રાખ્યું.
OGPU ના અધ્યક્ષની વિનંતી પર, ગુપ્ત વિભાગના 4 થી વિભાગે રશિયન ઝિઓનિસ્ટ્સ વિશે સામગ્રી એકત્રિત કરી. તેઓએ ડ્ઝર્ઝિન્સ્કી પર અણધારી છાપ પાડી.
તેણે તેના ડેપ્યુટીઓ મેન્ઝિન્સ્કી અને યાગોડાને લખ્યું:
“મેં ઝિઓનિસ્ટ સામગ્રીઓમાંથી જોયું. પ્રમાણિકપણે, હું ખરેખર સમજી શકતો નથી કે શા માટે તેમની ઝિઓનિસ્ટ જોડાણના આધારે તેઓને અત્યાચાર કરવો જોઈએ. અમારા પરના તેમના મોટાભાગના હુમલાઓ તેમના પરના અમારા સતાવણી પર આધારિત છે. જેઓ અત્યાચાર ગુજારતા નથી અને યહૂદી નાના-મોટા સટ્ટાખોરી કરનારા બુર્જિયો અને બુદ્ધિજીવીઓ વચ્ચે તેમની ઝાયોનિસ્ટ પ્રવૃત્તિઓ વિકસાવી રહ્યા છે તેમના કરતાં તેઓનો અત્યાચાર આપણા માટે હજાર ગણો વધુ ખતરનાક છે. તેમના પક્ષનું કાર્ય તેથી અમારા માટે બિલકુલ જોખમી નથી - કાર્યકરો (વાસ્તવિક રીતે) તેમને અનુસરશે નહીં, અને તેમની ધરપકડ સાથે સંકળાયેલી તેમની બૂમો તમામ દેશોના બેંકરો અને "યહૂદીઓ" સુધી પહોંચશે અને અમને ઘણું નુકસાન કરશે.
ઝિઓનિસ્ટ પ્રોગ્રામ આપણા માટે ખતરનાક નથી, તેનાથી વિપરીત, હું તેને ઉપયોગી માનું છું.
હું એક સમયે એસિમિલેટર હતો. પરંતુ આ એક "બાળપણનો રોગ" છે.
આપણે માત્ર સૌથી નાની ટકાવારી આત્મસાત કરવી જોઈએ, તે પૂરતું છે. બાકીના ઝાયોનિસ્ટ હોવા જોઈએ. અને આપણે તેમની સાથે દખલગીરી ન કરવી જોઈએ, એ શરતે કે આપણે આપણા રાજકારણમાં દખલગીરી ન કરીએ.
ઇવેસેક્ટ્સિયાને ઠપકો આપવાની મંજૂરી છે - તે જ ઇવેસેક્ટ્સિયા માટે પણ છે. પરંતુ સટોડિયાઓ (સ્કેલ) અને અમારા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા દરેકને નિર્દયતાથી મારવા અને સજા કરો. ચાલો આપણે અડધા રસ્તે ઝિઓનિસ્ટોને મળીએ અને તેમને નહીં, પરંતુ જેઓ યુએસએસઆરને, પેલેસ્ટાઈનને પોતાનું વતન માને છે તેમને સ્થાન આપવાનો પ્રયાસ કરીએ."
અગાઉ, ઝેર્ઝિન્સ્કીએ રાષ્ટ્રોના સ્વ-નિર્ણયના અધિકારની બોલ્શેવિક માંગનો વિરોધ કર્યો હતો. ફેલિક્સ એડમન્ડોવિચ એક નિષ્ઠાવાન આંતરરાષ્ટ્રીયવાદી હતા અને કહ્યું: "રાષ્ટ્રીય જુલમનો નાશ ફક્ત રાજ્યના સંપૂર્ણ લોકશાહીકરણ, સમાજવાદના સંઘર્ષથી જ થઈ શકે છે."
સ્વતંત્ર રાજ્યનું સપનું જોનારા પોલિશ રાષ્ટ્રવાદીઓનો પણ તે ઉગ્ર વિરોધી હતો. ક્રાંતિકારી રશિયાથી પોલેન્ડના અલગ થવા સામે બોલતા, ડ્ઝર્ઝિન્સકીએ દલીલ કરી: "અમારી પાસે લોકોનો એક ભ્રાતૃ પરિવાર હશે, ઝઘડા અને ઝઘડા વિના."
લેનિનના પ્રભાવ હેઠળ, તેમણે તેમના વિચારો બદલી નાખ્યા અને હવે પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના પોતાના રાજ્યનું સ્વપ્ન જોનારા યહૂદીઓમાં દખલ કરવાનું મૂર્ખ માન્યું.
એક વર્ષ પછી, ફેલિક્સ એડમન્ડોવિચ આ વિષય પર પાછો ફર્યો અને મેન્ઝિન્સ્કીને બીજી નોંધ લખી:
"શું તે યોગ્ય છે કે આપણે ઝિઓનિસ્ટોને સતાવીએ છીએ? મને લાગે છે કે આ એક રાજકીય ભૂલ છે. યહૂદી મેન્શેવિક, એટલે કે, જેઓ યહૂદીઓમાં કામ કરે છે, તે આપણા માટે જોખમી નથી. તેનાથી વિપરીત, આ મેન્શેવિઝમ માટે જાહેરાત બનાવતું નથી.
આપણે આપણી રણનીતિ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે. તે ખોટું છે."
એક મહિના પછી, ગુપ્ત વિભાગે ઝિઓનિસ્ટ્સ સામે દમનના પ્રમાણપત્ર સાથે ડીઝરઝિન્સ્કીને રજૂ કર્યું. તેના પર જેન્કીન અને OGPU ના ગુપ્ત વિભાગના વડા, ટેરેન્ટી દિમિત્રીવિચ ડેરિબાસ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેઓ રાજ્યની સુરક્ષા અને... અમલમાં એક મહાન કારકિર્દીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
'25 ની વસંતઋતુમાં, ચોત્રીસ ઝિઓનિસ્ટ જેલમાં હતા, અને અન્ય પંદરને ત્રણ વર્ષ માટે એકાગ્રતા શિબિરોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. દેશનિકાલમાં એકસો ચોવીસ લોકો હતા.
"વિદેશમાં," ડેરિબાસ અને જેનકિને OGPU ના અધ્યક્ષને જાણ કરી, "માત્ર 152 લોકોને મોકલવામાં આવ્યા હતા અને દેશનિકાલના બદલામાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ બાબતમાં, અમે નીચેની યુક્તિઓનું પાલન કરીએ છીએ: સૌથી વધુ સક્રિય તત્વ, સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્યો, ગુબર્નિયા કમિટીઓ, જેઓ સોવિયેત વિરોધી પત્રિકાઓ, અપીલ, પ્રિન્ટિંગ હાઉસના સ્વરૂપમાં ગંભીર સામગ્રી સાથે મળી આવ્યા હતા - અમે તેમને મુક્ત કરતા નથી. પેલેસ્ટાઇનમાં. પેલેસ્ટાઇનમાં ઓછું સક્રિય તત્વ છોડવામાં આવે છે.
આ યુક્તિ ઝિઓનિસ્ટ સામે લડવાના અનુભવ પર આધારિત છે. જ્યારે, 1924 ના અંત સુધી, અમે મુખ્યત્વે પેલેસ્ટાઇનમાં દેશનિકાલ કર્યો, ત્યારે ઝિઓનિસ્ટ્સના ગેરકાયદેસર કાર્યને મજબૂત કરવા માટે આ એક ગંભીર પ્રોત્સાહન હતું, કારણ કે દરેકને ખાતરી હતી કે તેની સોવિયત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે તેને પેલેસ્ટાઇન જવાની તક મળશે. જાહેર ખર્ચ (ઝાયોનિસ્ટ અને જાહેર સંસ્થાઓ), અને તેણે કરેલા ગુના માટે ચૂકવણી ન કરવી..."
ફેલિક્સ ડીઝરઝિન્સ્કી અવિશ્વસનીય રહ્યા. પ્રમાણપત્ર વાંચ્યા પછી, તેણે ફરીથી મેન્ઝિન્સ્કીને સંબોધિત કર્યું: “હજુ પણ, મને લાગે છે કે ઝિઓનિસ્ટ્સ (ખાસ કરીને સરહદી વિસ્તારોમાં) નો આટલો વ્યાપક જુલમ પોલેન્ડ અથવા અમેરિકામાં અમને કોઈ ફાયદો લાવતો નથી. મને લાગે છે કે ઝિઓનિસ્ટોને પ્રભાવિત કરવું જરૂરી છે જેથી તેઓ સોવિયત શાસનના સંબંધમાં તેમના પ્રતિ-ક્રાંતિકારી કાર્યને છોડી દે.
છેવટે, સૈદ્ધાંતિક રીતે આપણે ઝિઓનિસ્ટના મિત્રો બની શકીએ. આ મુદ્દાનો અભ્યાસ કરીને પોલિટબ્યુરો સાથે ઉઠાવવાની જરૂર છે. પોલેન્ડ અને અમેરિકા બંનેમાં ઝિઓનિસ્ટનો ઘણો પ્રભાવ છે. શા માટે તેઓ દુશ્મન તરીકે છે?
એક વર્ષ પછી, જુલાઈ 1926 માં, ગંભીર હૃદયના દર્દી, ડ્ઝર્ઝિન્સ્કી, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્લેનમમાં બોલ્યા પછી અચાનક મૃત્યુ પામ્યા. ઝિઓનિસ્ટ્સ પ્રત્યે શિક્ષાત્મક અધિકારીઓનું વલણ સમાન રહ્યું - તેઓ સોવિયેત શાસનના વિરોધીઓમાં ગણવામાં આવ્યા.
યહૂદી કમ્યુનિસ્ટ વર્કર્સ પાર્ટી પોઆલી-ઝિયોન (ઝિયોનના કામદારો) ને લ્યુબ્યાન્કામાં પ્રતિકૂળ સંગઠન તરીકે ગણવામાં આવતું હતું, જો કે તેની પ્રવૃત્તિઓમાં સોવિયેત વિરોધી કંઈ મળી શક્યું ન હતું અને તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવાનું કોઈ કારણ નહોતું. મિન્સ્કમાં વીસમી સદીની શરૂઆતમાં પોએલી-ઝિયોન ઉભો થયો, પછી તેના સંગઠનો પેલેસ્ટાઇન સહિત અન્ય દેશોમાં દેખાયા.
1919 માં, પક્ષનું વિભાજન થયું, અને પોએલી ઝિઓનની યહૂદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી પણ દેખાઈ. બાવીસમી જૂનમાં, કૉમિન્ટર્નની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીએ પોલેશનિસ્ટોને તેમનો કાર્યક્રમ છોડીને કૉમિન્ટર્નમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. નવી પાર્ટીએ કારોબારી સમિતિનો અભિપ્રાય સાંભળ્યો. બાવીસમી ડિસેમ્બરમાં, તેણીએ સ્વ-વિસર્જનની જાહેરાત કરી અને પક્ષના તમામ સભ્યોને RCP (b)માં જોડાવા હાકલ કરી. સાચું, પક્ષના કેટલાક નેતાઓએ સામાન્ય નિર્ણયનું પાલન ન કર્યું અને પક્ષને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
4 ડિસેમ્બર, 24 ના રોજ, OGPU ની નોંધના આધારે, પોલિટબ્યુરોએ એક ઠરાવ અપનાવ્યો:
"એ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને કે EKP (Poalei-Zion) પોતે જ વિઘટિત થઈ રહ્યું છે, GPU ના પગલાં દ્વારા તેના લિક્વિડેશનને ધ્યાનમાં લેવું અયોગ્ય છે, પરંતુ NKVD સાથે તેની નોંધણી અટકાવવા માટે પણ અયોગ્ય છે."
અને મુખ્ય પક્ષ કેટલાક વધુ વર્ષો સુધી કાયદેસર રીતે કાર્યરત હતો. તેણીએ કોમિનટર્નમાં સ્વતંત્ર વિભાગ તરીકે જોડાવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે અસફળ રહી. પોએલી સિયોન કાર્યકરોની ધીમે ધીમે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જોકે પાર્ટીમાં સંપૂર્ણ સામ્યવાદી, બોલ્શેવિક મંતવ્યો ધરાવતા, સોવિયેત સત્તાને સમર્પિત યહૂદી યુવાનોનો સમાવેશ થતો હતો.
ચોવીસ મે, અઠ્ઠાવીસના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ ત્રણ દિવસ અગાઉ અપનાવેલ સેન્ટ્રલ કમિટીના ઓર્ગેનાઈઝિંગ બ્યુરોના નિર્ણયને મંજૂરી આપી:
"કાયદેસર રીતે અસ્તિત્વમાં રહેલા પક્ષ ECRP (Poalei Zion)ને ફડચામાં લેવાની જરૂરિયાત પર મોસ્કો સમિતિના નિર્ણય સાથે સંમત થાઓ."
છવ્વીસમી જૂનની રાત્રે, દરેક વ્યક્તિ જે હજી પણ પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા હતા, તેમને દેશભરમાં લેવામાં આવ્યા હતા. પોએલી સિયોનનું અસ્તિત્વ બંધ થઈ ગયું.
ક્રાંતિ પછીના પ્રથમ વર્ષોમાં, સત્તાવાળાઓએ તમામ રાષ્ટ્રીય લઘુમતીઓની જેમ વફાદાર યહૂદીઓ સાથે દયાળુ વર્તન કર્યું. સોવિયેત રશિયા એ પહેલું રાજ્ય હતું જ્યાં તેઓ યહૂદી વિરોધીવાદ સામે લડ્યા હતા અને જ્યાં વિરોધીઓને સજા કરવામાં આવી હતી. સાચું, આ લાંબું ચાલ્યું નહીં.
યહૂદીઓએ થિયેટર, અખબારો અને શાળાઓ બનાવી જ્યાં યિદ્દિશ બોલવામાં, લખવામાં અને શીખવવામાં આવતું હતું. યહૂદી સામૂહિક ખેતરો અને યહૂદી રાષ્ટ્રીય જિલ્લાઓ દેખાયા. 1928 માં, તેઓએ દૂર પૂર્વમાં એક યહૂદી પ્રદેશ બનાવવાનું નક્કી કર્યું - બિરોબિડઝાન. અન્ય દેશોમાં યહૂદી સમુદાયોએ બિરોબિડઝાનના વિકાસ માટે પૈસા આપ્યા. અન્ય દેશોમાંથી સંખ્યાબંધ યહૂદીઓ તેમની પોતાની ભૂમિમાં મુક્તપણે રહેવાના વિચારથી પ્રેરિત થઈને ત્યાં ગયા. અમે પેલેસ્ટાઇનથી પણ ગયા, જ્યાં યહૂદીઓમાં ક્ષીણ લાગણીઓનું શાસન હતું - અંગ્રેજોએ આવશ્યકપણે તેમના વચનો છોડી દીધા.
1928 માં પોલિટબ્યુરોની એક બેઠકમાં, તે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું:
"પેલેસ્ટાઇનના પચીસ યહૂદી ખેડૂતોના પુનઃસ્થાપનને મંજૂરી આપવા માટે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ એગ્રીકલ્ચરને પેલેસ્ટાઇનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રતિનિધિ સાથે પરોપકારી ભાવનાથી વાટાઘાટો કરવા સૂચના આપી, જેથી કરીને, જો કે, કોઈ વિનિયોગની જરૂર નથી. આ માટે અમારા તરફથી.”
યહૂદીઓ જમીન પર કામ કરવાની તક મેળવવા અને સંપૂર્ણ લોકો જેવા અનુભવવા માટે દૂરના દેશોમાં પણ મુસાફરી કરવા તૈયાર હતા, જેમને અન્ય લોકો સમાન માનતા હતા.
પબ્લિસિસ્ટ ઓટ્ટો હેલર, 1931 માં વિયેનામાં પ્રકાશિત તેમના પુસ્તક "ધ ફોલ ઓફ જેરુસલેમ" માં, ઉત્સાહપૂર્વક લખ્યું:
“યહૂદીઓ તાઈગા તરફ રવાના થઈ રહ્યા છે. જો તમે તેમને પેલેસ્ટાઈન વિશે પૂછશો, તો તેઓ હસશે. પેલેસ્ટાઈનનાં સપનાં લાંબા સમયથી ઈતિહાસમાં ડૂબી ગયા હશે જ્યારે બિરોબિડઝાનમાં કાર, રેલ્વે અને જહાજો દેખાય છે, જ્યારે વિશાળ ફેક્ટરીઓની ચીમનીઓ ધૂમ્રપાન કરવાનું શરૂ કરે છે...
આવતા વર્ષે જેરુસલેમમાં?
ઇતિહાસ લાંબા સમયથી આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. યહૂદી શ્રમજીવીઓ, પૂર્વીય યુરોપના ભૂખે મરતા કારીગરો હવે એક અલગ પ્રશ્ન ઉભા કરી રહ્યા છે: આવતા વર્ષે - સમાજવાદી સમાજમાં! યહૂદી શ્રમજીવીઓ માટે જેરુસલેમ શું છે?
આવતા વર્ષે જેરુસલેમમાં?
આવતા વર્ષે - ક્રિમીઆમાં!
આવતા વર્ષે - બિરોબિડઝાનમાં!”
પરંતુ પ્રયોગ સફળ થયો ન હતો - સ્થળ અયોગ્ય રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું, વિકાસ માટે અયોગ્ય હતું, અને યહૂદીઓને અમુરના કાંઠે જોડતું કંઈ નહોતું.
અમુક સમયે, સોવિયેત બુદ્ધિને પેલેસ્ટાઇનમાં રસ પડ્યો: શું અહીં પણ ક્રાંતિ શરૂ કરવી શક્ય છે?
ત્રેવીસમા વર્ષના અંતે, પ્રખ્યાત સુરક્ષા અધિકારી યાકોવ સેરેબ્રિયનસ્કીને OGPU ના વિદેશી વિભાગ (વિદેશી ગુપ્તચર) દ્વારા પેલેસ્ટાઈન મોકલવામાં આવ્યો હતો. ક્રાંતિ પહેલાં, તે મહત્તમવાદી સમાજવાદી-ક્રાંતિકારી હતો અને મિન્સ્ક જેલના વડાની હત્યામાં ભાગ લઈને તેની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. પેરિસમાં રશિયન લશ્કરી સ્થળાંતરના નેતા, ભૂતપૂર્વ વ્હાઇટ આર્મી જનરલ એલેક્ઝાન્ડર કુટેપોવના અપહરણ માટે તેને રેડ બેનરનો ઓર્ડર મળ્યો. અને પછી તેણે આંતરિક બાબતોના પીપલ્સ કમિશનર હેઠળ એક વિશેષ જૂથનું નેતૃત્વ કર્યું - વિદેશમાં તોડફોડ અને આતંક.
યાકોવ સેરેબ્રીન્સ્કી બે વર્ષ પેલેસ્ટાઈનમાં રહ્યો અને નિરાશ થઈને ઘરે પાછો ફર્યો. પેલેસ્ટાઇનમાં ક્રાંતિ, જે એક નિંદ્રાધીન અને અવિકસિત સ્થળ લાગતું હતું, તે વધુ સારા સમય સુધી અથવા તેના બદલે, ત્યાં પૂરતી ક્રાંતિકારી સામગ્રી દેખાય ત્યાં સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
મધ્ય પૂર્વ એ જીપીયુના પૂર્વ વિભાગના હિતોનું ક્ષેત્ર હતું, જેનું નેતૃત્વ જાન ક્રિસ્ટોફોરોવિચ પીટર્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પછી આ પ્રદેશ સ્ટિલિયન દિમિત્રીવિચ ટ્રિઆન્ડોફિલોવના હવાલે હતો, જેણે એકવીસમા વર્ષથી ચેકામાં સેવા આપી હતી. તેમના પછી, OGPU ના વિદેશી વિભાગના પૂર્વીય ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ જ્યોર્જી સેર્ગેવિચ અગાબેકોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે પ્રથમ સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારી હતા જે 1930 માં પશ્ચિમમાં ભાગી ગયા હતા.
એફ્રેમ સોલોમોનોવિચ ગોલ્ડનશેટીન, વ્યવસાયે એક ડૉક્ટર, પેલેસ્ટાઈન સાથે વ્યવહાર કરે છે. તે અંકારામાં રહેતો હતો અને તેણે પેલેસ્ટિનિયન સામ્યવાદીઓમાં કામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અગાબેકોવના જણાવ્યા મુજબ, ઝિઓનિસ્ટો મોસ્કો આવ્યા અને બ્રિટિશરો સામે લડવા માટે શસ્ત્રો માંગ્યા. પરંતુ OGPU એ નક્કી કર્યું કે તેઓ બ્રિટિશ એજન્ટ છે, અને વાટાઘાટોમાં વિક્ષેપ પડ્યો.
સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ ઉપકરણમાં, મોસેસ માર્કોવિચ એક્સેલરોડ, એક પ્રખ્યાત આરબવાદી, પેલેસ્ટિનિયન બાબતોનો હવાલો સંભાળતા હતા. તેમણે મોસ્કો યુનિવર્સિટીના કાયદા ફેકલ્ટી અને ઓરિએન્ટલ સ્ટડીઝ સંસ્થાના અરબી વિભાગમાંથી સ્નાતક થયા અને સાઉદી અરેબિયામાં કામ કર્યું. એક્સેલરોડે અગાબેકોવને કહ્યું: "ઇજિપ્તમાં, અમે, કૈરોમાં બ્રિટીશ હાઇ કમિશનર પાસેથી અહેવાલોની નકલો પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ત્યાંની ઘટનાઓથી હંમેશા વાકેફ છીએ. અમારી પાસે સમાન અંગ્રેજી સ્રોતોમાંથી પેલેસ્ટાઇન વિશેની માહિતી છે; સીરિયા વિશે અમને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં ફ્રેન્ચ લશ્કરી એટેચીના અહેવાલોમાંથી માહિતી મળે છે. સીરિયા અને પેલેસ્ટાઇનમાં તેઓએ તાજેતરમાં જ અમારા એજન્ટોને ગોઠવવાનું શરૂ કર્યું છે. બ્લુમકિન હવે છ મહિનાથી આ દેશોનો પ્રવાસ કરી રહ્યો છે. તેણે પહેલેથી જ કોઈની ભરતી કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમની પાસેથી કોઈ માહિતી મળી નથી.
ઑક્ટોબર 1928 માં, યાકોવ ગ્રિગોરીવિચ બ્લ્યુમકિન, તે જ વ્યક્તિ જેણે 6 જુલાઈ, 1918 ના રોજ, સોવિયેત રશિયાની સરકારના જર્મન રાજદૂત, કાઉન્ટ વિલ્હેમ મીરબાચની હત્યા કરી હતી, તેને OGPU ના વિદેશી વિભાગના ગેરકાયદેસર નિવાસી તરીકે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ મોકલવામાં આવ્યો હતો.
કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં કાનૂની નિવાસી, સોવિયત દૂતાવાસની છત હેઠળ કામ કરતા, યાકોવ ગ્રિગોરીવિચ મિન્સ્કી હતા, જેમણે ઘણા વર્ષોથી ગુપ્તચરમાં સેવા આપી હતી. અન્ય એક જાણીતા આતંકવાદી, નૌમ (લિયોનીડ) ઇસાકોવિચ ઇટીન્ગોન, જે મેજર જનરલના હોદ્દા પર પહોંચ્યો હતો અને 1951 માં "રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયમાં ઝિઓનિસ્ટ સંગઠન સાથે સંકળાયેલા" હોવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવ્યો હતો, તે તુર્કી સ્ટેશનમાંથી પસાર થયો હતો. પરંતુ તે બધામાં, બ્લુમકિનને સામાન્ય રીતે સૌથી પ્રખ્યાત વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
6 જુલાઈ, 1818 ના રોજ, બપોરે બે વાગ્યે, ચેકાના કર્મચારીઓ યાકોવ બ્લ્યુમકિન અને નિકોલાઈ એન્ડ્રીવ (તે પ્રતિ-ક્રાંતિ સામે લડવા માટેના વિભાગ માટે ફોટોગ્રાફર હતા) જર્મન દૂતાવાસ પહોંચ્યા. તેઓએ એક આદેશ રજૂ કર્યો, જેમાં ડીઝરઝિન્સ્કીની સહી અને ચેકાની સીલ હતી, અને રાજદૂત મીરબખ સાથે મીટિંગની માંગણી કરી. જર્મન રાજદૂતે એક નાનકડા લિવિંગ રૂમમાં તેમનું સ્વાગત કર્યું.
"મેં તેની સાથે વાત કરી, તેની આંખોમાં જોયું," બ્લ્યુમકિને પાછળથી કહ્યું, "અને મારી જાતને કહ્યું: મારે આ માણસને મારવો જ જોઈએ. મારા બ્રીફકેસના કાગળોમાં એક બ્રાઉનિંગ હતું. “તે મેળવો,” મેં કહ્યું, “આ રહ્યા કાગળો,” અને પોઈન્ટ-બ્લેન્ક રેન્જ પર ગોળીબાર કર્યો. ઘાયલ મીરબચ મોટા લિવિંગ રૂમ તરફ દોડ્યો, તેનો સેક્રેટરી ખુરશીની પાછળ પડી ગયો. મોટા લિવિંગ રૂમમાં, મીરબચ પડ્યો, અને પછી મેં આરસના ફ્લોર પર ગ્રેનેડ ફેંક્યો ... "
ડાબેરી સમાજવાદી ક્રાંતિકારીઓના સશસ્ત્ર બળવાનો આ સંકેત હતો. સામાજિક ક્રાંતિકારીઓ, જેઓ બોલ્શેવિકોના એકમાત્ર રાજકીય સાથી હતા, તેઓ જર્મની સાથે શાંતિ કરાર પર નારાજ હતા.
બ્લુમકિને દૂતાવાસમાં રજૂ કરેલા આદેશ પર ડીઝરઝિન્સ્કીની સહી નકલી હતી, પરંતુ સીલ અસલી હતી. તે ચેકાના ડેપ્યુટી ચેરમેન, વ્યાચેસ્લાવ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ (વાસ્તવિક નામ દિમિત્રીવસ્કી, પક્ષનું ઉપનામ પિયર ઓરેન્જ), ડાબેરી સમાજવાદી ક્રાંતિકારી દ્વારા આદેશ સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું, જેઓ તેમની શિષ્ટાચાર અને પ્રામાણિકતા માટે સન્માનિત હતા.
ચેકામાં, વ્યાચેસ્લાવ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ "પહેલી ગુનાઓ સામે લડવા માટે" વિભાગના વડા હતા. તે એક નિઃસ્વાર્થ વ્યક્તિ હતો, તેણે વિશ્વ ક્રાંતિ અને સામાન્ય સારાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. તે ડાબેરી સમાજવાદી ક્રાંતિકારીઓના વિદ્રોહ અને મીરબચની હત્યાનો વસંત હતો.
ડીઝરઝિન્સ્કીએ પૂછપરછ દરમિયાન સમજાવ્યું:
“એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચને ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં સમાજવાદી ક્રાંતિકારીઓની સ્પષ્ટ માંગ પર કમિશનમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેણે એક મોટી સીલ રાખી હતી, જે મારા કથિત નામે ખોટા આઈડી સાથે જોડાયેલ હતી, જેની મદદથી બ્લ્યુમકિન અને એન્ડ્રીવે આ હત્યા કરી હતી. ડાબેરી સમાજવાદી ક્રાંતિકારીઓની સેન્ટ્રલ કમિટીની ભલામણ પર બ્લુમકિનને કમિશનમાં સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો.
સત્તર વર્ષની ઉંમરે, ફેબ્રુઆરી ક્રાંતિ પછી, યાકોવ બ્લુમકીન ડાબેરી સામાજિક ક્રાંતિકારીઓમાં જોડાયા. એક વર્ષ પછી, જૂન 1918 માં, તેમને જર્મન જાસૂસીનો સામનો કરવા માટે ચેકા વિભાગના વડા તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી. તેણે ખૂબ જ સક્રિય રીતે કાર્ય કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ એક સમાજવાદી ક્રાંતિકારી તરીકે, તેઓએ તેના પર વિશ્વાસ કર્યો નહીં અને એક મહિના કરતાં ઓછા સમય પછી વિભાગને ફડચામાં લઈ ગયો. બ્લુમકીન કામ વગર રહી ગયો હતો.
બ્લ્યુમકિને આતંકવાદી હુમલાના કારણો સમજાવ્યા: "હું જર્મની સાથે અલગ શાંતિનો વિરોધી છું અને મને લાગે છે કે અમે રશિયા માટે આ શરમજનક શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવા માટે બંધાયેલા છીએ...
પરંતુ એક સમાજવાદી તરીકેના મારા સામાન્ય અને મૂળભૂત હેતુઓ ઉપરાંત, અન્ય હેતુઓ પણ મને આ કાર્ય તરફ ધકેલે છે. સેમિટિક વિરોધી કાળા સેંકડો, જેમાંથી ઘણા જર્મનોફિલ્સ છે, યુદ્ધની શરૂઆતથી જ યહૂદીઓ પર જર્મનોફિલિઝમનો આરોપ લગાવે છે, હવે તેઓ બોલ્શેવિક નીતિઓ અને જર્મનો સાથે અલગ શાંતિ માટે યહૂદીઓને જવાબદાર માને છે.
તેથી, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કમાં બોલ્શેવિક્સ દ્વારા રશિયા અને તેના સાથીઓના વિશ્વાસઘાત સામે એક યહૂદીનો વિરોધ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. હું, એક યહૂદી અને એક સમાજવાદી તરીકે, આ વિરોધના કૃત્યની સિદ્ધિ મારી જાતને સ્વીકારું છું."
ડાબેરી સામાજિક ક્રાંતિકારીઓના બળવાને દબાવીને, એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ અને અન્ય બાર લોકોને ગરમ હાથમાં ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. બ્લ્યુમકિન અને એન્ડ્રીવ યુક્રેન ભાગી ગયા. એન્ડ્રીવ ટાઇફસથી બીમાર પડ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. બ્લુમકિને હેટમેન સ્કોરોપેડસ્કીની હત્યાના અસફળ પ્રયાસમાં ભાગ લીધો હતો. ક્રાંતિકારી ટ્રિબ્યુનલે તેમને ત્રણ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. 1919 ની વસંતઋતુમાં, તેણે ચેકાની કબૂલાત કરી. 19 મેના રોજ, ઓલ-રશિયન સેન્ટ્રલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના પ્રેસિડિયમે બ્લુમકિનનું પુનર્વસન કર્યું.
તેમણે સધર્ન ફ્રન્ટ પર સેવા આપી, રેડ આર્મીની મિલિટરી એકેડેમીમાં અભ્યાસ કર્યો અને પીપલ્સ કમિશનર ફોર મિલિટરી અને નેવલ અફેર્સ ટ્રોસ્કીના સચિવાલયમાં કામ કર્યું. ત્રેવીસમાં તેને OGPU ના વિદેશી વિભાગમાં લઈ જવામાં આવ્યો. કોમિન્ટર્નના કાર્યકરોમાં, સાહિત્યિક વર્તુળોમાં તેમના ઘણા મિત્રો હતા, જેમણે તેમની નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રશંસા કરી હતી.
"હું યાકોવ ગ્રિગોરીવિચ બ્લ્યુમકિનને જાણતો હતો અને પ્રેમ કરતો હતો," કોમન્ટર્ન એજન્ટ વિક્ટર સર્જે (વિક્ટર લ્વોવિચ કિબાલચિચ) લખ્યું. "ઊંચો, હાડકાનો, હિંમતવાન, પ્રાચીન ઇઝરાયેલી યોદ્ધાની ગૌરવપૂર્ણ પ્રોફાઇલ સાથે, તેણે પછી મેટ્રોપોલ હોટેલમાં ચિચેરીનની બાજુમાં આઇસ રૂમ પર કબજો કર્યો. તે ગુપ્ત મિશન હાથ ધરવા પૂર્વમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.
કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં તેમના કામની આસપાસ ઘણી અફવાઓ છે, પરંતુ બ્લુમકિને વિદેશી ગુપ્તચરના રહેવાસી તરીકે માત્ર એક વર્ષ વિતાવ્યું. તેની પાસે બહુ કામ કરવાનો સમય નહોતો. અગાબેકોવના જણાવ્યા મુજબ, તેની પાસે પેલેસ્ટાઇનમાં ફક્ત એક જ એજન્ટ હતો - જાફામાં બેકરીનો માલિક.
બ્લુમકિનની કારકિર્દીનો અંત ત્યારે થયો જ્યારે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં તે ગુપ્ત રીતે ટ્રોત્સ્કી સાથે મળ્યો, જેને દેશમાંથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને મોસ્કોમાં પત્રો લેવા અને લેવ ડેવિડોવિચના ભૂતપૂર્વ સમર્થકોને જોવા માટે સંમત થયા.
લાંબી ગેરહાજરી પછી મોસ્કો પહોંચ્યા, તે દેશમાં થયેલા ફેરફારોનો સાર સમજી શક્યો નહીં. તેમના માટે, ટ્રોત્સ્કી અને તેમના સાથીઓ પક્ષના તાજેતરના નેતાઓ હતા, જેઓ બહુમતી સાથે અસંમત હતા, પરંતુ આ કારણે તેઓ દુશ્મન બન્યા ન હતા. બ્લુમકિનને તેની નિષ્કપટતા માટે સખત સજા કરવામાં આવી હતી. તેણે ટ્રોસ્કી સાથેની વાતચીત વિશે નજીકના લોકોને કહેવાનું શરૂ કર્યું. વિદેશી વિભાગના કર્મચારી સહિત, એલિઝાવેતા યુલીવેના ગોર્સ્કાયા. બીજા દિવસે તેણીએ તેના ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરી.
ઑક્ટોબર પંદરમી, ઓગણવીસમીએ કાઝાન સ્ટેશનની નજીકની શેરીમાં ગોર્સ્કાયા સાથેની આગામી મીટિંગ દરમિયાન, બ્લુમકિનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્ટાલિને અજમાયશ વિના કર્યું.
5 નવેમ્બરના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ નિર્ણય કર્યો:
"a) OGPU ને તે સ્પષ્ટ કરો કે તે બ્લુમકિનના દેશદ્રોહી સોવિયેત વિરોધી કાર્યને શોધવા અને તેને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.
b) બ્લુમકિનની ધરપકડ થવી જોઈએ.
c) ગોર્સ્કાયાના વર્તનની પ્રકૃતિને બરાબર સ્થાપિત કરવા માટે OGPU ને સૂચના આપો."
ટ્રોત્સ્કી સાથેની મુલાકાતને જર્મન રાજદૂતની હત્યા કરતાં પણ વધુ ખતરનાક અપરાધ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી.
આ વાર્તાએ એલિઝાવેટા ગોર્સ્કાયાને નુકસાન પહોંચાડ્યું નથી. તેનાથી વિપરીત, OGPU એ તેના વર્તનની ખૂબ પ્રશંસા કરી. તેણીના પ્રથમ પતિ, જેનું અંતિમ નામ તેણીએ રાખ્યું હતું, લંડન સ્ટેશનમાં સેવા આપી હતી. બીજી વખત તેણીએ રાજ્ય સુરક્ષા અધિકારી, વેસિલી મિખાયલોવિચ ઝરુબિન સાથે પણ લગ્ન કર્યા, જે જનરલના હોદ્દા પર પહોંચ્યા.
તે જ સમયે, પૂર્વીય વિદેશી ગુપ્તચર વિભાગના નેતૃત્વમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. 31 ઓક્ટોબરના રોજ, જાન પીટર્સને તેમના પદ પરથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નવેમ્બર 6 ના રોજ, વિભાગનું નેતૃત્વ તોરીચન મિખાયલોવિચ ડાયકોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમય પછી, 10 સપ્ટેમ્બર, 1930 ના રોજ, પૂર્વીય વિભાગને વિખેરી નાખવામાં આવ્યો અને કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ કાર્યના કાર્ય સાથે OGPU ના વિશેષ વિભાગમાં વિલીન કરવામાં આવ્યું. તમામ ગુપ્ત માહિતી વિદેશી વિભાગમાં કેન્દ્રિત હતી.
5 ફેબ્રુઆરી, 1930 ના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ OGPU ના વિદેશી વિભાગના કાર્ય પર પ્રથમ વિગતવાર ઠરાવ અપનાવ્યો, જેમાં સોવિયેત ગુપ્તચરના કાર્યની મુખ્ય દિશાઓની રૂપરેખા આપવામાં આવી. મધ્ય પૂર્વ આ યાદીમાં ન હતું.
છવ્વીસમી, ચોત્રીસમી મેના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ લશ્કરી ગુપ્ત માહિતીના કાર્ય પર વિગતવાર ઠરાવ અપનાવ્યો. રેડ આર્મીના IV ડિરેક્ટોરેટના કાર્યના મુખ્ય ક્ષેત્રોની સૂચિમાં મધ્ય પૂર્વમાં કામ પણ શામેલ નથી.
હગાનાહ (અંડરગ્રાઉન્ડ લડાયક દળ કે જેણે પાછળથી ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોને જન્મ આપ્યો) ના કેટલાક સભ્યો મોસ્કો ગયા અને ખાતરીપૂર્વક સામ્યવાદી તરીકે પાછા ફર્યા. પરંતુ એકંદરે સંગઠન કોમિન્ટર્નના નિયંત્રણ હેઠળ આવ્યું ન હતું, જોકે ઘણા પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સમાજવાદી વિચારોને વળગી રહ્યા હતા. હગનાહના સભ્યો કાં તો સામૂહિક ફાર્મ જેવી કૃષિ સહકારી મંડળીઓ (કિબુત્ઝીમ) માં કામ કરતા હતા અથવા ડાબેરી ટ્રેડ યુનિયનો (હિસ્ટાદ્રુત - જનરલ ફેડરેશન ઓફ લેબર) ના સભ્યો હતા.
કિબુત્ઝ એ "દરેક પાસેથી તેની ક્ષમતા અનુસાર, દરેકને તેની જરૂરિયાતો અનુસાર" ના સામ્યવાદી સિદ્ધાંત પર આધારિત સમાધાન છે. રશિયા, પોલેન્ડ અને રોમાનિયાના યુવાન યહૂદીઓએ તેમના પરસેવા અને લોહીથી અલ્પ પેલેસ્ટિનિયન જમીનને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફળદ્રુપ બનાવ્યું. આટલી મોટી કિંમતે અને આટલા બલિદાનથી પૃથ્વી પર સુખી સમાજનું નિર્માણ કરવા માટે લોકોએ ક્યારેય પ્રયાસ કર્યો નથી.
ઑગસ્ટ 23 માં, ઇઝરાયેલના ભાવિ પ્રથમ વડા પ્રધાન, ડેવિડ બેન-ગુરિયન, પણ મોસ્કો ગયા: હિસ્ટાડ્રુટ પ્રતિનિધિમંડળ ઓલ-યુનિયન એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશનમાં પેલેસ્ટિનિયન કામદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. યુનાઈટેડ જ્યુઈશ લેબર ફેડરેશન ઓફ પેલેસ્ટાઈનની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર સાચવવામાં આવ્યું છે:
“અમે આથી પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે મેસર્સ. યુનાઈટેડ જ્યુઈશ લેબર ફેડરેશન ઓફ પેલેસ્ટાઈનના મુખ્ય સચિવ ડી. બેન-ગુરીઓન અને સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ "ગમશબીર"ના ડિરેક્ટર મીર રુટબર્ગને મોસ્કો કૃષિ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા અને યુનાઈટેડના પ્રતિનિધિ તરીકે કામ કરવા માટે અમારા દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ફેડરેશન, "ગમશબીર", ધ વર્કર્સ બેંક અને અન્ય સંસ્થાઓ ફેડરેશન, પેલેસ્ટાઇન અને રશિયા વચ્ચેના વેપાર અને વ્યાપારી સંબંધો પુનઃપ્રારંભ કરવા અંગે સરકાર અને વ્યાપારી સંસ્થાઓ સાથે વાટાઘાટો કરવા અને જો જરૂરી હોય તો, રશિયન-પેલેસ્ટિનિયન ટ્રેડિંગ કંપનીની સ્થાપના કરવા માટે.
બેન-ગુરિયન અને તેના સાથીઓ તૈયાર ફળો, તમાકુ, કેળા, ઓલિવ તેલ, પાંદડાની તમાકુ, વાઇન, બદામ, લીંબુ અને નારંગી મોસ્કો લાવ્યા (વધુ વિગતો માટે, "સ્રોત", 1993, નંબર 1 જુઓ).
પ્રતિનિધિમંડળે રશિયા અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના વેપાર સંબંધોના ઇતિહાસ પર મુખ્ય પ્રદર્શન સમિતિના વિદેશી વિભાગ માટે પ્રમાણપત્રનું સંકલન કર્યું હતું, જેમાં તેણે નોંધ્યું હતું કે ઔદ્યોગિક માલસામાન અને મકાન સામગ્રીના વેચાણ માટે પેલેસ્ટાઇન રશિયા માટે નફાકારક બજાર બની શકે છે.
બેન-ગુરિયન વેપાર કરતાં રાજકારણમાં વધુ સફળ હતા. સફર કરારના નિષ્કર્ષ તરફ દોરી ન હતી. પરંતુ તેણીએ મજબૂત રાજકીય છાપ છોડી દીધી.
યુવાન ડેવિડ બેન-ગુરિયનના મંતવ્યો સમાજવાદ અને આદર્શવાદી ઝિઓનિઝમના વિચિત્ર મિશ્રણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
"તે માત્ર કામદાર વર્ગને સંગઠિત કરવા માટે જ નહીં, પણ તેને શિક્ષિત કરવા અને પેલેસ્ટાઇનમાં તેને એકીકૃત કરવા માટે પણ જરૂરી છે," ઇઝરાયેલના ભાવિ વડા પ્રધાને કહ્યું.
તેઓ લેનિનની પ્રશંસા કરતા હતા અને માનતા હતા કે સામ્યવાદ યહૂદીઓને યહૂદી વિરોધીવાદથી બચાવશે. ઇઝરાયેલ અને યહૂદીઓ અંગેની સોવિયેત નીતિમાં તેને હજુ પણ કડવી નિરાશા અનુભવવી પડી હતી...
કોમિન્ટર્નને પણ પેલેસ્ટાઇનમાં ખાસ રસ નહોતો, કારણ કે ત્યાં ક્રાંતિકારી ચળવળના ઉદયની કોઈને બહુ આશા નહોતી.
5 જુલાઈ, 2020 ના રોજ, સામ્યવાદી આંતરરાષ્ટ્રીયની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના કહેવાતા નાના બ્યુરોએ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના તાજેતરના સેક્રેટરી એલેના દિમિત્રીવ્ના સ્ટેસોવાને મધ્ય પૂર્વ બ્યુરોનું આયોજન કરવાની સૂચના આપી. સ્મોલ બ્યુરો કોમિનટર્નનું સંચાલક મંડળ હતું, જેના અધ્યક્ષ ગ્રિગોરી એવસેવિચ ઝિનોવીવ હતા, જે પોલિટબ્યુરોના સભ્ય હતા અને લેનિનની નજીકના લોકોમાંના એક હતા.
મિડલ ઇસ્ટ બ્યુરો, કામ કરવા માટે સમય વિના, કોમિન્ટર્નની બીજી કોંગ્રેસ દ્વારા નાબૂદ કરવામાં આવ્યું હતું.
એકવીસમી જાન્યુઆરીમાં, કોમન્ટર્ન એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની કેન્દ્રીય કચેરીમાં મધ્ય પૂર્વ વિભાગની રચના કરવામાં આવી હતી. પછી તે પૂર્વીય ક્ષેત્રમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું.
આ ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ જ્યોર્જી ઇવાનોવિચ સફારોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમની પ્રાચ્ય બાબતોનું જ્ઞાન ખૂબ મૂલ્યવાન હતું. જ્યારે ત્રીસના દાયકાની શરૂઆતમાં પોલિટબ્યુરો "વસાહતી અથવા અર્ધ-વસાહતી લોકો" (હવે તેઓ એશિયા, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના લોકો કહેશે) ના નવા ઇતિહાસ પર પાઠ્યપુસ્તક તૈયાર કરવા માટે ચિંતિત બન્યા, ત્યારે તેઓએ કાર્લ રાડેક, ભૂતપૂર્વ સભ્યને સોંપ્યું. સેન્ટ્રલ કમિટી અને કોમન્ટર્નની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી, બ્રિગેડનું નેતૃત્વ કરવા માટે.
વૈજ્ઞાનિકોના કાર્યોથી પોતાને પરિચિત કર્યા પછી, રાડેકે ચોત્રીસના સપ્ટેમ્બરમાં સ્ટાલિનને એક પત્ર લખ્યો:
“જો તમે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પર આગ્રહ કરો છો, એટલે કે, પુસ્તક આવતા વર્ષે જૂન સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે, તો પછી એક માત્ર રસ્તો એ છે કે તે ફક્ત બે લોકો દ્વારા લખવામાં આવે - સફારોવ અને હું. હું જાણું છું કે ઘણા સાથીઓ સફારોવ વિશે શંકા વ્યક્ત કરે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આ શંકાઓ વ્યૂહાત્મક રીતે અન્ડરફ્લાય અથવા ઓવરફ્લાય કરવાની તેમની વૃત્તિ સાથે વધુ સંબંધિત છે. જાપાન, ચીન અને ભારતના ઇતિહાસ પરના સાહિત્ય સાથે પરિચિતતાના સંદર્ભમાં, તે આપણા બધા લોકોથી ઉપર છે."
જ્યોર્જી સફારોવ ઝિનોવીવની નજીક હતો. બાવીસમા વર્ષમાં, તેઓ એક સાથે લેનિનગ્રાડસ્કાયા પ્રવદાના સંપાદક તરીકે નિયુક્ત થયા હતા અને કોમિનટર્ન બાબતોમાં બહુ ઓછા સંકળાયેલા હતા. ઝિનોવીવને સત્તા પરથી હટાવવામાં આવ્યા પછી, સફારોવ પણ તેમનું પદ ગુમાવી દીધું અને તેને દૂતાવાસના સચિવ તરીકે ચીન, પછી તુર્કી મોકલવામાં આવ્યો. '29 માં તે કોમન્ટર્નની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના ઉપકરણમાં પાછો ફર્યો, જ્યાં તેણે ડિસેમ્બર '34 માં તેની ધરપકડ સુધી કામ કર્યું.
મે ત્રેવીસમાં, પૂર્વીય વિભાગનું નેતૃત્વ રાડેક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, એક મહિના કરતાં ઓછા સમય પછી, ચોવીસમી માર્ચની શરૂઆતમાં, તેમની જગ્યાએ નૌકાદળના બાબતોના તાજેતરના ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર અને અફઘાનિસ્તાનમાં પ્લેનિપોટેન્શિઅરી એન્વોય ફ્યોડર ફેડોરોવિચ રાસ્કોલનિકોવ હતા, જેમણે તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઉપનામ એફ. પેટ્રોવ.
માર્ચ 1926 માં, અન્ય પુનર્ગઠનના ભાગરૂપે, મધ્ય અને દૂર પૂર્વ માટે સચિવાલયની રચના કરવામાં આવી હતી. 28મા વર્ષમાં, પૂર્વીય ધિરાણકર્તા સેક્રેટરીએટ, જેને હવે પ્રાદેશિક વિભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેણે રાસ્કોલનિકોવને ઓટ્ટો વિલ્હેલ્મોવિચ કુસીનેન સાથે બદલી નાખ્યો, જે લગભગ એકમાત્ર અગ્રણી કોમિન્ટર્ન સભ્ય હતા જેઓ ટકી રહેવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેઓ સ્ટાલિન, ખ્રુશ્ચેવ અને બ્રેઝનેવના નેતૃત્વમાં રહ્યા. યુરી વ્લાદિમીરોવિચ એન્ડ્રોપોવની નોંધ લેવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જાણીતા.
પરંતુ કોમિન્ટર્ન પ્રાચ્યવાદીઓને મુખ્યત્વે ચીન, જાપાન અને ભારતમાં રસ હતો. મધ્ય પૂર્વમાં - ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને તુર્કી. મધ્ય પૂર્વમાં શું થઈ રહ્યું હતું તેનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું - અને ખૂબ નજીકથી નહીં - તુર્કીથી.
પાછા 8 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ, કોમિન્ટર્ન ઉપકરણમાં એક ગુપ્ત વિભાગની રચના કરવામાં આવી હતી (જે આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાર વિભાગ તરીકે પણ ઓળખાય છે). વિભાગનું કાર્ય વિદેશી સામ્યવાદી પક્ષો સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધો જાળવવાનું, સૂચનાઓ, સાહિત્ય, નાણાં, શસ્ત્રો તેમને મોકલવાનું અને પક્ષના કાર્યકર્તાઓને વિદેશમાં પરિવહન કરવાનું છે. વિભાગની કુરિયર સેવા હતી. વિભાગે તેના લોકોને ખોટા પાસપોર્ટ પૂરા પાડ્યા અને તેમના માટે સલામત મકાનો ભાડે આપ્યા. અનિવાર્યપણે, તે મહાન ક્ષમતાઓ અને સારા બજેટ સાથે બીજી વિશેષ સેવા હતી. વિભાગે રાજકીય અને લશ્કરી ગુપ્ત માહિતી સાથે નજીકથી કામ કર્યું.
કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં મધ્ય પૂર્વમાં સંચાર બિંદુની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. મે 2, 21 થી વિભાગનું નેતૃત્વ જોસેફ (ઓસિપ) એરોનોવિચ પ્યાટનિત્સકી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
ઓગણીસમાં, પેલેસ્ટાઇનની સમાજવાદી વર્કર્સ પાર્ટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, બે વર્ષ પછી તેનું નામ બદલીને સામ્યવાદી રાખવામાં આવ્યું હતું. ગેરકાયદેસર રીતે અસ્તિત્વમાં છે તે પક્ષનું નેતૃત્વ જોસેફ બર્જર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તેણે બાર્ઝિલાઈ નામથી કામ કર્યું હતું. તેનો જન્મ ક્રેકોમાં થયો હતો, વીસમા વર્ષે તે પેલેસ્ટાઈન ગયો, જ્યાં તેને રસ્તાના બાંધકામ પર કામદાર તરીકે નોકરી મળી.
બર્જર ઘણી વખત મોસ્કો આવ્યો હતો, અને સ્ટાલિને પોતે 1929 માં તેની સાથે વાત કરી હતી. મોસ્કોના નિર્દેશ પર, બર્જરે પાર્ટીને "અરબાઇઝ" કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્રીસમા વર્ષે તેને મોસ્કો પરત બોલાવવામાં આવ્યો. તેણે કોમિન્ટર્નમાં કામ કર્યું. '35માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેઓએ તેને મૃત્યુદંડની સજા આપી, પરંતુ તેને ગોળી મારી ન હતી.
બર્જર (બાર્ઝિલાઈ) એ સોવિયેત શિબિરોમાં એકવીસ વર્ષ સેવા આપી. છપ્પન માં તેમનું પુનર્વસન થયું. તેને પોલેન્ડ જવા દેવામાં આવ્યો કારણ કે તેનો જન્મ ક્રેકોમાં થયો હતો. એક વર્ષ પછી, તેણે ઇઝરાયેલ જવાની પરવાનગી માંગી.
22 જૂન, 1957 ના રોજ, ઇઝરાયેલી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી મિકુનિસ તેલ અવીવ અબ્રામોવમાં સોવિયેત રાજદૂત પાસે ધ્રુવોને પ્રભાવિત કરવાની વિનંતી સાથે આવ્યા જેથી તેઓ બર્જરને મુક્ત ન કરે.
"બાર્ઝિલાઈ સોવિયેત યુનિયન માટે પ્રતિકૂળ છે," મિકુનિસે રાજદૂતને સમજાવ્યું. તે માંગ કરે છે કે કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી કોંગ્રેસના ઉદઘાટન સમયે સોવિયેત ફાશીવાદીઓના હાથે માર્યા ગયેલા લોકોની સ્મૃતિનું સન્માન કરવામાં આવે. આ વ્યક્તિનું આગમન નુકસાન સિવાય બીજું કંઈ નહીં લાવે”...
જેરાકમીલ લુકાચર, જેનો જન્મ તાશ્કંદમાં થયો હતો, તે સામ્યવાદી પક્ષમાં લડાઇના કામમાં રોકાયેલ હતો. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેણે તુર્કીની સેનામાં સેવા આપી હતી. તેની ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિઓ એ હકીકતથી શરૂ થઈ હતી કે ત્રેવીસમા વર્ષમાં તેણે તુર્કી પોલીસકર્મી તુફિક બેની હત્યા કરી હતી, જે યહૂદી પોગ્રોમ માટે જવાબદાર હતો. તે જર્મની ગયો, જ્યાં તે સામ્યવાદીઓમાં જોડાયો. પેલેસ્ટાઇન પરત ફરતા, લુકાચર કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીમાં જોડાયા અને યહૂદી વસાહતીઓ માટે ભૂગર્ભ લશ્કરી શાળા માટે અભ્યાસક્રમો બનાવ્યા. 1931 માં, તેને સોવિયત સંઘમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો, અને તેના તમામ નિશાનો ખોવાઈ ગયા.
એડોલ્ફ ક્રાઉસ અને કોન્સ્ટેન્ટિન વેઈસ (એવિગડોર) એ પણ સોવિયેત યુનિયનમાંથી આવેલા યહૂદીઓના જૂથ સાથે પેલેસ્ટાઈનમાં કામ કર્યું હતું. પ્રારંભિક કાર્ય સોવિયત સંઘના સમર્થકોના જૂથો બનાવવાનું હતું. તે જ સમયે, તેઓએ પડોશી ઇજિપ્તમાં સામ્યવાદી ચળવળ - અને તદ્દન સફળતાપૂર્વક - રચના કરી.
એવિગ્ડોર થોડા સમય માટે ઇજિપ્તની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતા હતા. જો કે, સામ્યવાદી આરબો યહૂદીઓને પરાયું લોકો માનતા હતા અને ટૂંક સમયમાં જ તેમનાથી છૂટકારો મેળવ્યો હતો. કેટલાક ઇજિપ્તીયન સામ્યવાદીઓ પાછળથી હિટલરના પ્રશંસક બન્યા કારણ કે તેણે બ્રિટિશરો સામે લડાઈ કરી અને યહૂદીઓનો નાશ કર્યો (પ્રોફેસર જી. કોસાચનું પુસ્તક “મધ્ય પૂર્વ પર લાલ ધ્વજ?” જુઓ)
સામ્યવાદી યહૂદીઓ કામ કરતા આરબોને વર્ગ સંઘર્ષમાં સાથી તરીકે જોતા હતા. પરંતુ આરબોને વર્ગની લાગણીઓમાં રસ નહોતો. તેઓએ પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓ વિરુદ્ધ પોગ્રોમમાં ભાગ લીધો હતો. તેથી, ડાબેરી મંતવ્યો ધરાવતા યહૂદીઓમાં, "શ્રમજીવી ઝિઓનિઝમ" ની રચના થઈ. તેઓ સામ્યવાદમાં માનતા રહ્યા, પરંતુ તેઓએ જોયું કે તેઓ ફક્ત પોતાની જાત પર આધાર રાખી શકે છે.
પોએલી ઝિઓન પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓએ કોમન્ટર્ન સાથે ગાઢ સંબંધોની માંગ કરી. તેઓ કૉમિન્ટર્ન કૉંગ્રેસમાં આવ્યા અને બોલ્યા. પરંતુ તેમની સ્થિતિની આ હકીકત માટે આકરી ટીકા કરવામાં આવી હતી કે પોલેશનિસ્ટોએ યહૂદી શ્રમજીવીઓના સંઘર્ષને આરબ બહુમતીના સંઘર્ષથી અલગ કર્યો હતો. કોમિન્ટર્નએ ઝિઓનિઝમના નિર્ણાયક અસ્વીકારની માંગ કરી અને પોએલી ઝિઓનને "સમગ્ર વિશ્વના સમાજવાદી-લક્ષી યહૂદી શ્રમજીવીઓ" ના સંગઠન તરીકે માન્યતા આપી ન હતી.
રાષ્ટ્રીય અને વસાહતી પ્રશ્ન પર કોમિન્ટર્નની સેકન્ડ કોંગ્રેસની થીસીસ જણાવે છે: "ઝિયોનિઝમ, પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી રાજ્ય બનાવવાની આડમાં, પેલેસ્ટાઈનની આરબ વર્કિંગ વસ્તીને બ્રિટિશ શોષણ માટે બલિદાન આપે છે."
પરંતુ આરબ રાષ્ટ્રીય ચળવળને પ્રગતિશીલ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી, કારણ કે તેમાં મુખ્યત્વે ખેડૂતોનો સમાવેશ થતો હતો (જુઓ જી. કોસાચનું પુસ્તક "રેડ ફ્લેગ ઓવર ધ મિડલ ઇસ્ટ?").
સામ્યવાદીઓ પોએલી સિયોનથી અલગ થયા અને તેમની પોતાની પાર્ટી બનાવી. વુલ્ફ એવરબુખ પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી બન્યા. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેણે રશિયન સેનામાં સેવા આપી હતી. બાવીસ વર્ષની ઉંમરથી તે પેલેસ્ટાઈનમાં રહેતો હતો.
એવરબુખ એ પ્રથમ યહૂદી સામ્યવાદી છે જેણે આરબો સાથે સહકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. શરૂઆતમાં, પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીમાં કોઈ આરબો ન હતા; પ્રથમ આરબને 1925 માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પેલેસ્ટિનિયન સામ્યવાદીઓએ તરત જ આરબ કામદારોને સાથે મળીને કામ કરવા હાકલ કરી.
"યહૂદી કાર્યકર, ક્રાંતિના સૈનિક," એક પત્રિકાએ કહ્યું, "બ્રિટિશ, યહૂદી અને આરબ ફાઇનાન્સરો સામેના સંઘર્ષમાં તમારા સાથી તરીકે તમારો હાથ લંબાવે છે. તેમનું અને તમારું ભાગ્ય એક છે..."
પરંતુ આરબ અને યહૂદી મજૂર વર્ગનો સંયુક્ત મોરચો બનાવવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતાઓમાંના એક બની ગયેલા મહમૂદ અલ-અતરશે લખ્યું, “આરબ કાર્યકારી જનતા, “જે લોકોના નામ ચૈમ, અબ્રાહમ અને આઇઝેક હતા તેમના પર વિશ્વાસ કરી શકતો ન હતો. તેઓ તેમના નેતૃત્વ હેઠળ આગળ વધી શક્યા ન હતા. જો આ લોકો રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે શ્રેષ્ઠ લડવૈયા હતા. આરબ જનતા માટે, તેઓ રાષ્ટ્રીય લઘુમતીના હતા જેને સામ્રાજ્યવાદે આરબ લોકોના ભોગે અપાર વિશેષાધિકારો આપ્યા હતા..."
મહમૂદ અલ-અતરશે મોસ્કોમાં ત્રણ વર્ષ સુધી કોમ્યુનિસ્ટ યુનિવર્સિટી ઓફ ધ ટોઇલર્સ ઑફ ધ ઇસ્ટમાં અભ્યાસ કર્યો, ત્યારબાદ તેને પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો.
અને સામ્યવાદી પક્ષના ભાવિ જનરલ સેક્રેટરી, રિદવાન અલ-હેલુ, ઝિઓનિઝમ સામેની લડતમાં તેને એક સાધન બનાવવા માટે પક્ષમાં જોડાયા. તેમણે યહૂદી સામ્યવાદીઓ પર અવિશ્વાસ કર્યો અને આગ્રહ કર્યો કે આરબોએ પક્ષનું નેતૃત્વ કરવું જોઈએ. મોસ્કોમાં કોમન્ટર્નની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીએ સમાન અભિપ્રાય રાખ્યો હતો. યહૂદીઓને ધીમે ધીમે પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતૃત્વમાંથી બહાર કરવાની ફરજ પડી હતી.
ઑક્ટોબર સોળ, ઓગણવીસના રોજ, કૉમિન્ટર્નની કાર્યકારી સમિતિના રાજકીય સચિવાલયે "અરબસ્તાનમાં બળવાખોર ચળવળ પર" ઠરાવ અપનાવ્યો.
પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી વિરોધી અશાંતિ, જ્યારે આરબોએ યહૂદીઓની હત્યા કરી, ત્યારે કોમન્ટર્ન દ્વારા બુર્જિયો-લોકશાહી ક્રાંતિની શરૂઆત તરીકે, આરબ લોકોની એક મહાન મુક્તિ ચળવળ તરીકે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.
તેઓએ પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના આરબ રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે ઝડપી "અરબીકરણ" અને સહકારની માંગ કરી. સુચના હાથ ધરવામાં આવી હતી. 1935 ના પાનખરમાં, પેલેસ્ટિનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીએ "સામ્રાજ્યવાદ સામે તમામ આરબો અને તેમના મિત્રોના સંઘ માટે" અપીલ સ્વીકારી. સેન્ટ્રલ કમિટીએ "ઝાયોનિઝમ નાબૂદ કરવા, યહૂદી ઇમિગ્રેશન બંધ કરવા અને તમામ ઝિઓનિસ્ટના નિઃશસ્ત્રીકરણ માટે" સંઘર્ષ શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓના આગમનને સામ્રાજ્યવાદી ષડયંત્ર તરીકે જોવામાં આવતું હતું, જેનો હેતુ "વિશ્વના આ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં પ્રતિક્રિયાશીલ સોવિયેત વિરોધી મોરચો બનાવવાનો હતો."
આના પગલે, પેલેસ્ટિનિયન આરબ સામ્યવાદીઓએ જેરુસલેમના મુફ્તી, અમીન અલ-હુસૈની સાથે સંપર્કો સ્થાપિત કર્યા, જેઓ યહૂદીઓને નફરત કરતા હતા અને આખરે હિટલર સાથે જોડાણ કર્યું હતું.
પાર્ટીમાં યહૂદીઓ અને આરબો વચ્ચે સંયુક્ત કાર્ય અશક્ય બની ગયું.
કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના અન્ય નેતા, નાચુમ લેશ્ચિન્સકીનો જન્મ ક્રિવોય રોગમાં થયો હતો. બર્જરની જેમ તે બાવીસ વર્ષની ઉંમરથી પેલેસ્ટાઈનમાં રહેતો હતો. લેશ્ચિન્સ્કી કોમન્ટર્ન એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના પૂર્વ વિભાગમાં કામ કરવા ગયા. 1929 માં, તેણે સોવિયેત નાગરિકત્વ પુનઃસ્થાપિત કરવાનું કહ્યું.
1930 માં, બ્રિટીશ સત્તાવાળાઓએ વુલ્ફ એવરબુખને સોવિયેત રશિયામાં દેશનિકાલ કર્યો, જ્યાં દમનના વર્ષો દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું.
 
ફિલ્બી સિનિયર, ફિલ્બી જુનિયર અને વહાબીઝ
પેલેસ્ટાઈનમાં સામેલ ઘણા બ્રિટિશ રાજકારણીઓ, રાજદ્વારીઓ, લશ્કરી માણસો અને ગુપ્તચર અધિકારીઓ ઝિઓનિઝમના આક્રમક વિરોધીઓ હતા. તેમાંથી, પ્રખ્યાત સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારીના પિતા સર જ્હોન ફિલ્બી સિનિયર, એક અગ્રણી સ્થાન ધરાવે છે.
જ્હોન ફિલ્બીએ મધ્ય પૂર્વના ઈતિહાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી, જો ઓછી જાણીતી હોય. તેઓ સાઉદી અરેબિયાના સ્થાપકોમાંના એક હતા.
ફિલ્બીનો જન્મ સિલોન (હવે શ્રીલંકા)માં થયો હતો અને તેણે ભારતમાં બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી વહીવટ માટે કામ કર્યું હતું. તેની કારકિર્દી સારી ચાલી રહી ન હતી, અને તેણે બગદાદ જવાની ઓફર સહર્ષ સ્વીકારી લીધી. તેઓ 1915માં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના સમયે ત્યાં પહોંચ્યા હતા.
બગદાદમાં, ફિલ્બીએ જાસૂસીની દુનિયા શોધી કાઢી. ષડયંત્રની જાળમાં, તે પાણીમાં માછલી જેવું લાગ્યું. તે અરબી ભાષામાં અસ્ખલિત હતો અને ઘણી વખત બેદુઈન પોશાક પહેરતો હતો. જેમ કે કોઈએ મજાક કરી હતી, એકમાત્ર વસ્તુ જેણે તેના યુરોપિયન મૂળને દૂર કર્યું તે હતું કે તેના પગ પૂરતા ગંદા ન હતા. જ્હોન ફિલ્બી, એક આરબ તરીકે રજૂ કરીને, સપ્ટેમ્બર 1920 માં પૂર્વના લોકોની પ્રથમ કોંગ્રેસમાં બાકુની મુલાકાત પણ લીધી, જ્યાં ત્રીસ દેશોના બે હજાર પ્રતિનિધિઓ હતા.
ફિલ્બી સિનિયર એક અસાધારણ વ્યક્તિ હતા.
દુશ્મનોએ તેના બિનપરંપરાગત જાતીય અભિગમ વિશે વાત કરી. અથવા તેના બદલે, તેઓએ દલીલ કરી કે, પથારીમાં પુરુષો તેને સ્ત્રીઓ કરતા ઓછો રસ લેતા નથી. ઈન્ટેલિજન્સ ઈતિહાસકારો લખે છે કે જ્યારે અમેરિકન ગુપ્તચર સેવાઓ આગની જેમ સમલૈંગિકોથી ડરતી હતી અને તેમના પર વિશ્વાસ કરતી નહોતી કારણ કે તેઓને બ્લેકમેલ કરી શકાય છે, ત્યારે બ્રિટિશ ઈન્ટેલિજન્સે, તેનાથી વિપરીત, સ્વેચ્છાએ આવા લોકોને સ્વીકાર્યા હતા. આનાથી બ્રિટિશ ગુપ્તચરોને બંધ પુરુષોની ક્લબની ભાવના મળી - ફક્ત તેના પોતાના માટે.
બ્રિટીશ અને ફ્રેન્ચોએ આરબ વિશ્વને પ્રભાવના ક્ષેત્રોમાં વહેંચી દીધું. ફિલ્બીને તે ગમ્યું નહીં. તેઓ આરબોને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવાના સમર્થક હતા. તે બાલ્ફોર ઘોષણાથી વધુ અસંતુષ્ટ હતો: તે માનતો હતો કે નાના પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ માટે ઇંગ્લેન્ડે આરબો સાથે ઝઘડો કરવો જોઈએ નહીં.
અરેબિયામાં બ્રિટિશરો પાસે એક વિશ્વસનીય સાથી હતો - મક્કા અને મદીનાના પવિત્ર સ્થળોનો રક્ષક, જ્યાં સમગ્ર મુસ્લિમ વિશ્વના યાત્રાળુઓ આવે છે, શેરિફ હુસૈન ઇબ્ન અલી. તે હાશેમી વંશનો હતો. હાશેમાઈટ્સ હાશિમના વંશજો છે, જેઓ તે કુટુંબમાંથી આવ્યા હતા જેમાં પ્રોફેટ મુહમ્મદનો સંબંધ હતો.
પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં હુસૈને બ્રિટિશ ગુપ્તચરોની મદદથી તુર્કીના શાસન સામે બળવો કર્યો હતો. કૃતજ્ઞતાની નિશાની તરીકે, અંગ્રેજોએ તેમને સોળમા વર્ષે હિજાઝ પ્રાંતને, જ્યાં એક સમયે ઇસ્લામનો ઉદ્ભવ થયો હતો, તેને સ્વતંત્ર રાજ્યમાં ફેરવવાની મંજૂરી આપી.
જ્યારે શેરિફ હુસૈન અંગ્રેજો સાથે જોડાણ કરીને તુર્કો સામે લડી રહ્યા હતા, ત્યારે વહાબી સંપ્રદાયના વડા, નજદના અમીર ઇબ્ન સાઉદ અબ્દ અલ-અઝીઝીએ તેમનો વિરોધ કર્યો.
1917 ના પાનખરમાં, લંડનથી ઓર્ડર પૂરો કરીને, ફિલ્બી ઇબ્ન સાઉદને ઓર્ડર આપવા માટે બોલાવવા ગયો. પરંતુ ફિલ્બીએ આદેશનું પાલન કર્યું ન હતું. તેણે ઇબ્ન સઉદ સાથે જોડાણ કર્યું, અને આ મિત્રતાના ગંભીર રાજકીય પરિણામો આવ્યા. સમય જતાં, ફિલ્બીએ ઇબ્ન સઉદને સાઉદી અરેબિયાના રાજા બનવામાં મદદ કરી.
એકવીસમા વર્ષે, ફિલ્બીને ટ્રાન્સજોર્ડનના નવા બનાવેલા અમીરાતની રાજધાની અમ્માનમાં બ્રિટિશ ગુપ્તચરના નિવાસી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અમીર શરીફ હુસૈનનો પુત્ર અબ્દલ્લાહ હતો. તેણે પોતે જ પોતાના માટે એક નાનું રાજ્ય બનાવ્યું, જેની વસ્તી માત્ર બે લાખ ત્રીસ હજાર લોકોની હતી.
ફિલ્બીએ શેરીફ હુસૈન સામેની લડાઈમાં વહાબી નેતા ઈબ્ન સઉદને મદદ કરી, જેઓ વધુ મધ્યમ રાજકીય અને ધાર્મિક વિચારોનું પાલન કરતા હતા. ઇબ્ન સઉદે, બેદુઈન સૈનિકો પર આધાર રાખીને, આ લડાઈ જીતી લીધી. પચીસમા વર્ષે તેના સૈનિકોએ મક્કા અને મદીના પર કબજો કર્યો. સત્તાવીસમાં, ઇબ્ન સઉદે પોતાને "હિજાઝ, નજદ અને જોડાણ કરેલ પ્રદેશો" રાજ્યનો રાજા જાહેર કર્યો. 1932 થી, આ સાઉદી અરેબિયાનું રાજ્ય છે, જ્યાં ઇસ્લામનો વહાબી પ્રકાર સત્તાવાર ધર્મ બન્યો.
વહાબીઝમ એ સુન્ની ઇસ્લામમાં ધાર્મિક અને રાજકીય ચળવળ છે. તે અઢારમી સદીના મધ્યમાં મુહમ્મદ અબ્દુલ-વહાબના ઉપદેશોના આધારે અરેબિયામાં ઉદ્ભવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે મુસ્લિમો બિનજરૂરી નવીનતાઓથી ખુશ થઈને અલ્લાહ દ્વારા સ્થાપિત સિદ્ધાંતોથી દૂર થઈ ગયા છે. ઇસ્લામને શુદ્ધ કરવું અને તેના મૂળ સિદ્ધાંતો પર પાછા ફરવું જરૂરી છે.
વહાબીઓ, ખૂબ જ ધર્મનિષ્ઠ લોકો, સતાવેલ લઘુમતી જેવા લાગે છે. પહેલાથી જ પ્રારંભિક વહાબીઓ તેમના રાજકીય વિરોધીઓ સામેની લડાઈમાં વિશ્વાસ અને ઉગ્રવાદની બાબતોમાં ભારે કટ્ટરતા દ્વારા અલગ પડે છે. વહાબીઓએ પ્રારંભિક ઇસ્લામના સિદ્ધાંતોથી ધર્મત્યાગ કરનારા મુસ્લિમો સામે પવિત્ર યુદ્ધની હાકલ કરી હતી. તેઓ ખ્રિસ્તીઓ અને યહૂદીઓને “ખોટી માન્યતાઓ”ના અનુયાયીઓ માને છે; જે કોઈ ઇસ્લામ સ્વીકારતો નથી તે અલ્લાહ અને તમામ વિશ્વાસીઓનો દુશ્મન છે.
આજકાલ, વહાબીઝમ ઉત્તર કાકેશસમાં ઘૂસી ગયો - જ્યારે રશિયન મુસ્લિમોને હજ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી અને તેઓએ સાઉદી અરેબિયાની મુસાફરી કરવાનું શરૂ કર્યું. પછી સાઉદીઓ પોતે ઉત્તર કાકેશસમાં આવવા લાગ્યા. તેઓ તેમની સાથે મસ્જિદોના નિર્માણ માટે પૈસા લાવ્યા અને ચેચન યુદ્ધમાં ભાગ લેનાર લડાઇ ટુકડીઓમાંથી એકને સશસ્ત્ર બનાવ્યા. રશિયન ઉત્તર કાકેશસમાં વહાબીઝમ કટ્ટરપંથીઓનું બેનર બની ગયું છે...
ફિલ્બી સિનિયર નાણાકીય બાબતોમાં રાજા ઇબ્ન સઉદના સલાહકાર બન્યા. પિસ્તાળીસ વર્ષની ઉંમરે, તેણે ઇસ્લામ સ્વીકાર્યું, અબ્દુલ્લા નામ લીધું, પોતાની સુન્નત કરી અને, ઇબ્ન સાઉદના વિશેષ આદેશથી, ચાર પત્નીઓ રાખવાનો અધિકાર મેળવ્યો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ દાવો કરે છે કે રાજાના દરબારમાં નૈતિકતા ફિલ્બીના સ્વાદ સાથે એકદમ સુસંગત હતી, જેને ઉપપત્નીઓની સુખદ કંપનીમાં તેના નવા મિત્રો સાથે આનંદ કરવાની તક મળી હતી.
મધ્ય પૂર્વમાં, ફિલ્બીએ સીઆઈએના ભાવિ ડિરેક્ટર એલન ડ્યુલ્સ સાથે ભાગીદારી કરી.
ડ્યુલ્સ અમેરિકાના સૌથી શક્તિશાળી પરિવારોમાંનું એક હતું. તેમના મામા, રોબર્ટ લેન્સિંગ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ હતા અને તેમણે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રથમ ગુપ્તચર એકમ બનાવ્યું હતું. જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સ પણ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ બન્યા. એલન ડુલેસે ઘણા વર્ષો સુધી બુદ્ધિનું નેતૃત્વ કર્યું.
ત્રીસના દાયકામાં, એલન ડ્યુલ્સ અને જ્હોન ફિલ્બી પેલેસ્ટાઈનની પરિસ્થિતિ પર સંમત થયા.
ફિલ્બી અને તેના સાથી ગુપ્તચર અધિકારીઓએ પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓના પુનઃસ્થાપનનો વિરોધ કર્યો. અન્ય બ્રિટિશ આરબવાદી, થોમસ એડવર્ડ લોરેન્સની જેમ, જેઓ લોરેન્સ ઓફ અરેબિયા તરીકે વધુ જાણીતા છે, તેઓ સ્વતંત્ર આરબ રાજ્યની રચનાના સમર્થક હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બ્રિટિશ ઇન્ટેલિજન્સ ફોરેન ઓફિસ સાથે અસંમત હતા. ફિલ્બી પેલેસ્ટાઈનના હાઈ કમિશનર હર્બર્ટ સેમ્યુઅલને પોતાનો દુશ્મન માનતો હતો. બ્રિટિશ એજન્ટોએ આરબ વસ્તીના યહૂદી વિરોધી વિરોધમાં ભૂમિકા ભજવી હતી.
ડુલેસ ભાઈઓ યહૂદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા ન હતા. જ્યારે તેમની બહેનને એક યહૂદી સાથે પ્રેમ થયો, ત્યારે તેઓએ તેમના સંબંધોને બગાડવા માટે બધું જ કર્યું. તેઓ એટલા સફળ થયા કે તેના પ્રિય વ્યક્તિએ આત્મહત્યા કરી, અને તે હિટલરની પ્રખર ચાહક બની ગઈ...
જ્યારે ફિલ્બી ટ્રાન્સજોર્ડનમાં બ્રિટિશ ઇન્ટેલિજન્સ સ્ટેશનનો હવાલો સંભાળતો હતો, ત્યારે યુવાન એલન ડ્યુલ્સ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલમાં તેની ગુપ્તચર કારકિર્દીની શરૂઆત કરી રહ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે ફિલ્બીએ જ તેમના માટે આરબ રાજનીતિની જટિલ દુનિયા ખોલી હતી અને તેમના પ્રભાવ હેઠળ ડ્યુલ્સ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા હતા કે યહૂદી રાજ્યની રચના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે કોઈ કામની નથી. આ માત્ર અમેરિકન ઓઈલ કંપનીઓને આરબ દેશો સાથે વેપાર કરતા અટકાવશે.
ડ્યુલ્સ ભાઈઓની દલીલો વોશિંગ્ટનમાં સાંભળવામાં આવી હતી, તેથી અમેરિકન મુત્સદ્દીગીરીએ અંત સુધી વિશ્વના રાજકીય નકશા પર ઇઝરાઇલના દેખાવ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો.
વીસના દાયકામાં, અમેરિકન તેલ કંપની ગલ્ફ ઓઇલે બહેરીનમાં ક્ષેત્રો વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું, પછી કુવૈતના સમૃદ્ધ તેલ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધ્યું. અને કેલિફોર્નિયાની સ્ટાન્ડર્ડ ઓઈલ કંપની બહેરીનમાં સ્થાયી થઈ.
જ્હોન ફિલ્બી કેલિફોર્નિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓઇલ સાઉદી અરેબિયામાં લાવ્યા, રાજા ઇબ્ન સાઉદને સમજાવતા કે અમેરિકન તેલ કામદારો શાહી તિજોરી ભરશે. સાઉદી અરેબિયાના વિશાળ તેલ ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરવા માટે, આરબ-અમેરિકન ઓઇલ કંપની (અરામકો) ની રચના કરવામાં આવી હતી.
ફિલ્બી પોતાના વિશે ભૂલ્યો ન હતો; અમેરિકન તેલ કામદારોએ ઉદારતાથી મધ્યસ્થીને પુરસ્કાર આપ્યો જેણે તેમના માટે સાઉદી ભૂગર્ભ સ્ટોરરૂમનો માર્ગ ખોલ્યો. 1933 થી, ફિલ્બીને અમેરિકન તેલ કંપનીમાંથી એક હજાર ડોલરનો માસિક પગાર મળ્યો, અને જ્યારે પાંચ વર્ષ પછી તેલ વહેવા લાગ્યું, ત્યારે તેમને પચીસ હજાર ડોલર (તે સમયે ખૂબ મોટી રકમ) નું પ્રથમ મોટું બોનસ આપવામાં આવ્યું.
જ્હોન ફિલ્બી હિટલરને સાઉદી તેલના પુરવઠાની આસપાસના ષડયંત્રના કેન્દ્રમાં જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ફ્રાન્કોએ ત્યાં જીત મેળવી અને સામ્યવાદીઓને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા ત્યારે ઇબ્ન સાઉદે નાઝી દૂતોને સ્પેન મારફતે તેલ સપ્લાય કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
પરંતુ તેઓને આ વિશે મોસ્કોમાં - ફિલ્બીના પુત્ર દ્વારા જાણવા મળ્યું.
કિમ ફિલ્બી, સોવિયેત ગુપ્તચર દ્વારા પહેલેથી જ ભરતી કરવામાં આવી હતી, તે ટાઇમ્સના યુદ્ધ સંવાદદાતા તરીકે, ફ્રાન્કોના સૈનિકોના સ્થાને સ્પેન આવી હતી. ફ્રેન્કિસ્ટોએ જ્હોન ફિલ્બીના પુત્રને આદર સાથે સ્વીકાર્યો. તેના પિતા પાસેથી તેણે તેલની વાટાઘાટો વિશે જાણ્યું. પરંતુ સ્ટાલિન બિલકુલ ઇચ્છતા ન હતા કે હિટલર મધ્ય પૂર્વીય તેલ મેળવે. તેથી, સાઉદી અને નાઝીઓ વચ્ચેની વાટાઘાટોની હકીકતને સાર્વજનિક બનાવવા અને ત્યાંથી સોદાને વિક્ષેપિત કરવા માટે બધું કરવામાં આવ્યું હતું.
જલદી જ્હોન ફિલ્બી પોતાની જાતને તેના વતન ઇંગ્લેન્ડમાં મળી, તેને દુશ્મન સાથે સંપર્કના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી. જો કે, વિશેષ સેવાઓમાં જૂના જોડાણોએ તેમને ચાર મહિના પછી મુક્ત કરવામાં મદદ કરી.
તેના પુત્રને જેલનો ઋણી હોવાની શંકા ન હોવાને કારણે, જ્હોન ફિલ્બીએ કિમને બ્રિટિશ ગુપ્તચરમાં જોડાવવામાં મદદ કરી.
અંતિમ નિર્ણય MI6 ના ડેપ્યુટી ચીફ, બ્રિટિશ ઇન્ટેલિજન્સ, વેલેન્ટાઇન વિવિઅન પર નિર્ભર હતો, જેમણે ફિલ્બી સિનિયરની જેમ, અગાઉ ભારતમાં કામ કર્યું હતું. તેણે ફિલ્બીના પિતા અને પુત્રને ડિનર માટે આમંત્રણ આપ્યું. જ્યારે કિમ શૌચાલયમાં ગયો, ત્યારે વિવિયન તેના પિતા પાસેથી મૈત્રીપૂર્ણ રીતે પૂછ્યું:
- શું તે ખરેખર કેમ્બ્રિજમાં સામ્યવાદીઓ સાથે હતો?
"શાળાની ટીખળો," ફિલ્બી સિનિયરે તેને વિદાય આપી. - બધા ભૂતકાળમાં. તે એક અલગ વ્યક્તિ બની ગયો.
વેલેન્ટાઇન વિવિયન કિમ ફિલ્બીને રિકોનિસન્સ પર લઈ ગયો.
ઇબ્ન સાઉદના મૃત્યુ પછી, પ્રિન્સ સઉદ સાઉદી અરેબિયાના રાજા બન્યા, જેમણે રાજકારણમાં વ્યસ્ત રહેવા કરતાં જીવનનો આનંદ માણવાનું પસંદ કર્યું. જ્હોન ફિલ્બી તેમનાથી ભયંકર રીતે નારાજ હતો. તે એ હકીકત સાથે સમાપ્ત થયું કે તેના મિત્ર રાજાના મૃત્યુના દોઢ વર્ષ પછી, એપ્રિલ પંચાવનમાં, ફિલ્બીને દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો.
એક દિવસ તેનો પુત્ર તેના પિતાને મળવા ગયો.
કિમ ફિલ્બીએ યાદ કરતાં કહ્યું, “ન તો પછી ન તો પછી,” શું મને તેમના ઉદાહરણને અનુસરવાની સહેજ પણ ઇચ્છા હતી. અમર્યાદ ખુલ્લી જગ્યાઓ, સ્વચ્છ રાત્રિનું આકાશ અને અન્ય આનંદ માત્ર નાની માત્રામાં જ સારી છે. હું જાજરમાન દેશમાં જીવન વિતાવવું અસ્વીકાર્ય માનતો હતો, પરંતુ જરાય મોહક પ્રકૃતિ અને વશીકરણ અને ભવ્યતા બંનેથી વંચિત લોકોમાં. અજ્ઞાનતા અને ઘમંડ એ ખરાબ સંયોજન છે, અને સાઉદી અરેબિયા પાસે બંને પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે.
ફિલ્બીના પિતા બેરૂતમાં સ્થાયી થયા. ઓગસ્ટ 1956 માં, કિમ ફિલ્બી પણ લેબનીઝ રાજધાનીમાં એક સંવાદદાતા તરીકે દેખાયો. '51માં તેના મિત્રો અને સહયોગીઓ ગાય બર્ગેસ અને ડોનાલ્ડ મેક્લેન સોવિયેત યુનિયનમાં પક્ષપલટો કર્યા પછી તેણે તેની ગુપ્તચર પોસ્ટ ગુમાવી દીધી.
કદાચ પહેલીવાર પિતા-પુત્ર સાથે હતા. ફિલ્બી સિનિયરે નાસરનો પક્ષ લીધો અને તેમના સમર્થનમાં લેખો લખ્યા. કિમે મોસ્કોને મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિની જાણ કરી.
ફિલ્બી સિનિયરે સાઉદીઓ સાથે શાંતિ કરી અને રિયાધ પરત ફર્યા, પરંતુ તેમના પુત્રને જોવા બેરૂત આવ્યા. અહીં સપ્ટેમ્બર 1960માં તેમનું અવસાન થયું.
 
રૂઝવેલ્ટ અને ટ્રુમેન
વિશ્વ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનની રચના પ્રથમ ઝિઓનિસ્ટ કોંગ્રેસ દ્વારા ઓગસ્ટ એક હજાર આઠસો અને 97માં એક ધ્યેય સાથે કરવામાં આવી હતી - "પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી લોકો માટે રાષ્ટ્રીય ઘર બનાવવા."
કૉંગ્રેસનું આયોજન ઑસ્ટ્રિયન વકીલ, પત્રકાર અને નાટ્યકાર થિયોડર હર્ઝલની પહેલ પર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમણે એક વર્ષ પહેલાં “ધ જ્યુઈશ સ્ટેટ” નામનું નાનું પુસ્તક લખ્યું હતું. યહૂદી પ્રશ્નના આધુનિક ઉકેલનો પ્રયાસ." ત્યારે હર્ઝલ કદાચ પૃથ્વી પર એકમાત્ર વ્યક્તિ હતો જે માનતો હતો કે અડધી સદીમાં યહૂદી રાજ્યનો ઉદય થશે. વધુમાં, તે માનતા હતા કે આ ફક્ત યહૂદીઓ માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી. તેઓ યુરોપ છોડી દેશે અને સેમિટિવિરોધી અદૃશ્ય થઈ જશે. હર્ઝલ કલ્પના કરી શક્યો ન હતો કે યહૂદીઓ વિના યહૂદી વિરોધીવાદ શક્ય છે: એવા દેશો છે જ્યાં વધુ યહૂદીઓ નથી, પરંતુ યહૂદી વિરોધીવાદ ખીલી રહ્યો છે.
પ્રથમ ઝિઓનિસ્ટ કોંગ્રેસની આસપાસ ઘણી દંતકથાઓ છે. એવું કહેવાય છે કે તે બેસલમાં હતું કે યહૂદીઓએ કુખ્યાત બનાવટી "ધ પ્રોટોકોલ્સ ઓફ ધ એલ્ડર્સ ઓફ ધ ઝિઓન" માં વર્ણવેલ વિશ્વ વિજય માટેની યોજના અપનાવી હતી. આ ઘટનામાં રસ ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ આ પૌરાણિક કથાની અસત્યતાને સરળતાથી ચકાસી શકે છે - બેસલમાં પૂરતી સંખ્યામાં પત્રકારો હાજર હતા. ત્યાં એક પણ બંધ મીટિંગ ન હતી, બધું જાહેરમાં થયું હતું, અને કોંગ્રેસના સહભાગીઓના દરેક પગલા, દરેક શબ્દનું વર્ણન અને રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
કોંગ્રેસે તુર્કીના સુલતાનને પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓને સ્વાયત્તતા આપવા માટે કહેવાનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો. પરંતુ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલનું મિશન અસફળ રહ્યું. સુલતાને ના પાડી.
પછી ઝિઓનિસ્ટોએ પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓના પાછા ફરવાના વિચારને સમર્થન આપવા સક્ષમ યુરોપિયન રાજ્યની શોધ કરવાનું શરૂ કર્યું. ગ્રેટ બ્રિટન દ્વારા સૌથી વધુ રસ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેણે પોતાને વિશ્વનું ભાવિ નક્કી કરવાના અધિકાર સાથે એક મહાન શક્તિ તરીકે અનુભવ્યું હતું.
જો કે, વિશ્વ ઝાયોનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશને યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઈન પાછા ફરવાની તક આપીને - યહૂદી પ્રશ્નના ઉકેલની જરૂરિયાત તરફ તમામ યુરોપિયન રાજકારણીઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઝિઓનિસ્ટોએ પેલેસ્ટાઇનમાં ગયેલા વસાહતીઓ માટે નાણાં એકત્ર કર્યા અને ત્યાં કૃષિ વસાહતોની સ્થાપના કરી.
પેલેસ્ટાઈન માટેની યહૂદી એજન્સી (સોખનટ એટલે કે હિબ્રુમાં એજન્સી શબ્દનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે) એ વિશ્વ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનની એક્ઝિક્યુટિવ બોડી હતી. ચાઈમ વેઈઝમેન તેના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા. એજન્સી અનિવાર્યપણે નિષ્ક્રિય યહૂદી રાજ્યની સરકાર બની. એજન્સીનું મુખ્યાલય પેલેસ્ટાઈનમાં આવેલું છે.
શરૂઆતમાં, કેટલાક આરબ પ્રતિનિધિઓએ બાલફોર ઘોષણા માટે ખૂબ અનુકૂળ પ્રતિક્રિયા આપી.
મક્કામાં હુસૈન ઇબ્ન અલીએ યહૂદીઓના પેલેસ્ટાઇનમાં પાછા ફરવાનું સ્વાગત કર્યું - "આ ભૂમિના સૌથી પ્રાચીન પુત્રો, જેમના આરબ ભાઈઓ તેમના માટે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને લાભો પ્રાપ્ત કરશે."
હુસૈનના એક પુત્ર, ઇરાકના ભાવિ રાજા, એમિર ફૈઝલ, મે 1818 માં વેઇઝમેન સાથે મળ્યા અને કહ્યું કે તેને ઝિઓનિસ્ટ યોજનાઓ સામે કોઈ વાંધો નથી: આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચેની અગાઉની અથડામણો તુર્કીના ષડયંત્રનું પરિણામ હતું. તેઓ એકદમ મૈત્રીપૂર્ણ રીતે વાત કરતા.
વર્ષના અંતે તેઓ ફરીથી મળ્યા - આ વખતે લંડનમાં. ફૈઝલે વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું કે પેલેસ્ટાઈનમાં આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચે કોઈ ઘર્ષણ નહીં થાય.
3 જાન્યુઆરી, 1919 ના રોજ, ફૈઝલ અને વેઈઝમેને એક કરાર પર હસ્તાક્ષર પણ કર્યા. અમીર ફૈઝલે બાલ્ફોર ઘોષણા સાથેનો તેમનો કરાર જાહેર કર્યો. તેણે પેલેસ્ટાઈનને યહૂદી બનવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો: "અમે યહૂદીઓને હૃદયપૂર્વક કહીએ છીએ, "ઘરમાં આપનું સ્વાગત છે."
વિશ્વ ઝાયોનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન વતી વેઈઝમેને આરબ રાજ્યના વિકાસમાં મદદનું વચન આપ્યું હતું કે ફૈઝલ શાસન કરશે. તેની પાસે મોટી યોજનાઓ હતી. માર્ચ 1920 માં આરબ રાષ્ટ્રવાદીઓની કોંગ્રેસે તેમને સીરિયાના રાજા તરીકે જાહેર કર્યા. તે ઇચ્છતો હતો કે યહૂદીઓ તેને ટેકો આપે.
પરંતુ લીગ ઓફ નેશન્સે ફ્રાન્સને સીરિયા અને લેબનોન પર શાસન કરવાનો આદેશ આપ્યો. ફૈઝલને સીરિયામાંથી ભગાડીને ફ્રેન્ચોએ શરૂઆત કરી. અંગ્રેજોએ તેમને ઈરાકની ગાદી પર બેસાડ્યા. ફૈઝલને હવે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓના સમર્થનની જરૂર નથી અને તેણે યહૂદી રાજ્યની રચનાનો વિરોધ કર્યો.
વિશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપિયન યહૂદીઓમાં ઝિઓનિઝમની લોકપ્રિયતા ઝડપથી વધી હતી કારણ કે તેઓ સામ્રાજ્યોના પતનનો પ્રથમ ભોગ બન્યા હતા. રોમાનિયા અને પોલેન્ડ જેવા સ્વતંત્ર દેશોમાં, પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ પછી યહૂદીઓની સ્થિતિમાં જરાય સુધારો થયો નથી.
તેઓને અનિચ્છનીય નાગરિકો તરીકે ગણવામાં આવતા હતા, તેથી જ ઘણા પોલિશ યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઈન જવા આતુર હતા. બે યુદ્ધો વચ્ચે પેલેસ્ટાઈનની યહૂદી વસ્તી બમણી થઈ ગઈ. પેલેસ્ટાઈન મધ્ય પૂર્વમાં સૌથી સમૃદ્ધ સ્થળ બની રહ્યું હતું.
24 નવેમ્બર, 1938ના રોજ, બ્રિટિશ કોલોનિયલ સેક્રેટરી, માલ્કમ મેકડોનાલ્ડ, સંસદમાં બોલ્યા: “યહુદી લોકો તેમની સાથે પેલેસ્ટાઈન, આરબ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે આધુનિક આરોગ્ય સંભાળ અને અન્ય લાભો લાવી રહ્યા છે તે માટે આભાર કે જેઓ અન્યથા આજે મૃત્યુ પામ્યા હોત. જીવંત છે, અને તેમના બાળકો, જેઓ ક્યારેય હવામાં શ્વાસ લેતા નથી, તેઓ તંદુરસ્ત જન્મ્યા અને મોટા થયા."
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓમાં આરબો સાથેના સંબંધો કેવી રીતે સુધારવા તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હતી. ભાવિ ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન ડેવિડ બેન-ગુરિયન આરબો સાથે સમાધાન શોધવા માટે ખૂબ જ ગંભીર હતા. દોસ્તોવ્સ્કીને સમજાવતા, તેમણે કહ્યું: "ઝાયોનિઝમને એક પણ આરબ બાળકને નુકસાન પહોંચાડવાનો કોઈ નૈતિક અધિકાર નથી, પછી ભલે તે ઝિઓનિસ્ટોની બધી આશાઓની કિંમત હોય."
પ્રથમ ઝિઓનિસ્ટો આરબો પ્રત્યે રોમેન્ટિક વલણ ધરાવતા હતા અને તેમને સાથી આદિવાસીઓ માનતા હતા. તેમાંના એકે આરબો વિશે લખ્યું:
“એ સાચું છે કે તેઓએ દોઢ હજાર વર્ષ પહેલા જ અમારી સાથે સામાન્ય જીવન જીવવાનું બંધ કરી દીધું હતું, પરંતુ તેઓ આપણા હાડકામાંથી હાડકા અને આપણા માંસમાંથી માંસ જ રહ્યા. તે સ્પષ્ટ છે કે અમારી વચ્ચે ફક્ત ભાઈચારાના સંબંધો જ સ્થાપિત થઈ શકે છે. ભાઈચારો માત્ર રાજકીય અર્થમાં જ નહીં, કારણ કે ઈતિહાસ આપણને એક રાજ્યમાં સામાન્ય જીવન જીવવા માટે મજબૂર કરશે, પણ એક જ રાષ્ટ્રના બાળકો, જાતિ દ્વારા ભાઈઓનો સંબંધ પણ."
બેન-ગુરિયન નિષ્ઠાપૂર્વક માનતા હતા કે પેલેસ્ટિનિયન આરબો એ પ્રાચીન યહૂદીઓના વંશજો છે જેમને એક સમયે ઇસ્લામ સ્વીકારવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી:
"તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેમની નસોમાં ઘણું યહૂદી લોહી વહે છે, તે યહૂદીઓનું લોહી, જેમણે મુશ્કેલ સમયમાં, તેમની ભૂમિને બચાવવા માટે તેમના વિશ્વાસને છોડી દેવાનું પસંદ કર્યું."
ચૌદમા વર્ષ સુધી, પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા પહેલા, બંને સમુદાયો વચ્ચે સામાન્ય સંબંધો વિકસિત થયા. ઘણા યહૂદીઓ, ખાસ કરીને જેરુસલેમમાં, અસ્ખલિત રીતે અરબી બોલતા હતા. યહૂદી અને આરબ બાળકો સાથે રમતા હતા. પરંતુ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ આરબોમાં ખાસ રસ ધરાવતા ન હતા, અરબી શીખ્યા ન હતા અને તેમના પડોશીઓને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો. તે એક મોટી ભૂલ હતી. પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ કોઈપણ એલિયન એલિયન્સ સામે આરબ પ્રતિકારની શક્તિની કદર કરવામાં ખૂબ મોડું થયા હતા.
જો કે, કદાચ યહૂદી વસાહતીઓ હજી પણ આરબોને સમજાવવામાં સક્ષમ ન હોત, જેમની વચ્ચે ઝિઓનિઝમ સામે વ્યાવસાયિક લડવૈયાઓ વીસના દાયકામાં પહેલેથી જ દેખાયા હતા. તેઓએ યહૂદીઓને ફરીથી પેલેસ્ટાઈનમાંથી હાંકી કાઢવાની હાકલ કરી.
1922 માં, કિબુટ્ઝના સભ્યએ એક નાનકડા અખબારમાં ભવિષ્યની તેમની દ્રષ્ટિ પ્રકાશિત કરી. તેણે કલ્પના કરી કે તેનું કિબુટ્ઝ આઈન હેરોડ સો વર્ષમાં કેવું હશે - સમૃદ્ધ અને સુખી. કિબુત્ઝની મધ્યમાં એક સ્મારક હશે - "બે લોકો, એક યહૂદી અને એક આરબ કામદાર, એક ધ્વજ ધરાવે છે જેના પર લખ્યું છે: સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ભાઈચારો."
આ લેખ શોધનાર ઇઝરાયેલના પબ્લિસિસ્ટ એમ્નોન રુબિન્સ્ટીને કડવાશ સાથે નોંધ્યું કે કિબુત્ઝ એન હેરોડમાં ખરેખર એક સ્મારક છે - આરબો સાથેના યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામેલા એક પરિવારની ત્રણ પેઢીઓની યાદમાં...
મે '29 માં, જાફામાં ગંભીર આરબ અશાંતિ ફાટી નીકળી: આરબોએ યહૂદીઓ પર હુમલો કર્યો અને મારી નાખ્યો. ત્યારે લગભગ સો લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ઝિઓનિઝમ સામેની લડાઈ, એટલે કે, પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓનું પાછા ફરવું, આરબ રાષ્ટ્રીય ચળવળનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું.
જેરુસલેમમાં, પશ્ચિમી દિવાલ સુધી પહોંચવાના અધિકારને લઈને અથડામણો શરૂ થઈ હતી, જે દિવાલનો એક ભાગ જે બીજા મંદિરના વિનાશથી બચી ગયો હતો.
રાજા સોલોમનનું મહાન મંદિર એકવાર અહીં ઊભું હતું. બેબીલોનીયાના રાજા નેબુચદનેઝાર II દ્વારા તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે જુડાહના રાજ્યનો નાશ કર્યો અને યહૂદીઓને બંદી બનાવી લીધા. જ્યારે તેઓ બેબીલોનીયન કેદમાંથી પાછા ફર્યા, ત્યારે તેઓએ મંદિરને પુનઃસ્થાપિત કર્યું. અને તેનો ફરીથી રોમનો દ્વારા નાશ કરવામાં આવ્યો. બે હજાર વર્ષ સુધી, યહૂદીઓ ટેમ્પલ માઉન્ટની સામે બેસીને પ્રાર્થના કરતા હતા. મંદિરની જગ્યા પર મુસ્લિમોએ બે મસ્જિદો ઊભી કરી.
યહૂદીઓએ દલીલ કરી હતી કે આ સૌથી આદરણીય યહૂદી મંદિર છે, આરબોએ દલીલ કરી હતી કે તે ઓમર અને અલ-અક્સા મસ્જિદો સહિત મુસ્લિમ મંદિરોના સંકુલનો ભાગ છે અને યહૂદીઓને માત્ર સાડા ત્રણ કોરિડોરમાં રહેવાનો અધિકાર છે. મીટર પહોળા. આ વિવાદને કારણે 23મી ઓગસ્ટે આરબોએ શસ્ત્રો ઉપાડ્યા. હેબ્રોનમાં સાઠ યહૂદીઓ મૃત્યુ પામ્યા. આ એક વળાંક હતો. યહૂદીઓ સામેના રાજકીય સંઘર્ષને ધાર્મિક કટ્ટરતા સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો.
એપ્રિલ 1936 માં આરબ અશાંતિની ત્રીજી લહેર ફાટી નીકળી. તે આરબ વિશ્વમાં રાષ્ટ્રવાદી ભાવનાઓના વિકાસનું પરિણામ હતું. પેલેસ્ટિનિયન આરબોએ યહૂદીઓના સ્થળાંતર અને યહૂદીઓને જમીનના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી હતી.
આરબ અશાંતિ ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલી હતી.
મધ્યમ આરબ નેતાઓને શોધવા અને સહઅસ્તિત્વની શરતો પર સંમત થવાના ઝિઓનિસ્ટ્સ દ્વારા કરાયેલા કોઈપણ પ્રયાસો દુ:ખદ રીતે સમાપ્ત થયા. યહૂદીઓ સાથે વાટાઘાટોના ટેબલ પર બેઠેલા કોઈપણ વ્યક્તિએ પોતાના મૃત્યુના વોરંટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
1946 માં, જેરુસલેમના ગ્રાન્ડ મુફ્તીના પિતરાઈ ભાઈ અને યંગ પેલેસ્ટાઈન જૂથના નેતા ફૌઝી દરવિશ હુસૈનીએ કહ્યું કે તેઓ સમાન દ્વિરાષ્ટ્રીય રાજ્ય બનાવવા માટે યહૂદીઓ સાથે સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરવા તૈયાર છે. 11મી નવેમ્બરે તેણે આવા દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને બાર દિવસ પછી આરબ કટ્ટરપંથીઓએ તેની હત્યા કરી.
તે બહાર આવ્યું છે કે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ જ્વાળામુખીના મુખમાં પોતાનું ઘર બનાવી રહ્યા હતા.
આરબોના સતત હુમલાઓએ ઝિઓનિસ્ટોને પાછા લડવાની તૈયારી કરવા તરફ દોરી, જોકે અંગ્રેજોએ યહૂદીઓને સ્વ-રક્ષણ દળો બનાવવાની મનાઈ કરી.
સૌથી ધરમૂળથી વલણ ધરાવતા લોકો રશિયાના ઇમિગ્રન્ટ્સ હતા, પોઆલી ઝિઓન ("વર્કર્સ ઓફ સિયોન") પાર્ટીના યુવા કામદારો. તેઓ રશિયામાં પોગ્રોમથી બચી ગયા અને પાછા લડવા માટે તૈયાર હતા. તેઓ, ખાસ કરીને, માનતા હતા કે આરબ કામદારોને ભાડે રાખવું અશક્ય છે - યહૂદીઓ પોતાને જમીન પર કામ કરવા માટે બંધાયેલા હતા. આરબોએ આને તેમની નોકરીથી વંચિત રાખવાની ઇચ્છા તરીકે અર્થઘટન કર્યું.
અવિકસિત પેલેસ્ટાઈનમાં જમીન સિવાય બીજું કોઈ મૂલ્ય ન હતું. યહૂદીઓ ફક્ત રેતાળ પ્લોટ, સ્વેમ્પ અથવા કુંવારી જમીન ખરીદી શકતા હતા. પરંતુ આ જમીન પર પણ, યહૂદી વસાહતીઓ નારંગી ઉગાડવામાં સફળ થયા.
પેલેસ્ટાઈનમાં આરબોને જમીનથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા હતા કારણ કે યહૂદીઓ તેને ખરીદતા હતા, પરંતુ મોટા આરબ જમીનમાલિકો તેને ખરીદતા હતા. પડોશી દેશ ઇજિપ્તમાં પણ આવું જ બન્યું. તેમાંથી કેટલાકે પછી યહૂદીઓને નફા માટે જમીન ફરીથી વેચી. પરંતુ ગરીબ આરબોની નફરત યહૂદીઓ પર ચોક્કસ પડી. આરબો ઇચ્છતા ન હતા કે યહૂદીઓ અહીં જમીન ખરીદવા આવે. તેઓને ડર હતો કે તેઓને ખાલી હાથે છોડી દેવામાં આવશે અને તેઓ યહૂદી શાસન હેઠળ રહેશે. આરબો પેલેસ્ટાઈનમાં લઘુમતી બનવા માંગતા ન હતા.
અને હિટલર સત્તા પર આવ્યા પછી, સામાન્ય રીતે જર્મન અને યુરોપિયન યહૂદીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી હતી જેઓ પેલેસ્ટાઈન જવા માંગતા હતા. તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ પછી ઝિઓનિસ્ટો પાસે કેટલો ઓછો સમય હતો: યહૂદીઓએ જર્મનીમાંથી ભાગી જવાની જરૂર હતી, પરંતુ બચવા માટે ક્યાંય નહોતું. એક પણ રાજ્ય યહૂદીઓને સ્વીકારવા સંમત ન હતું. હિટલરના સૈનિકોએ એક પછી એક દેશને ત્રીજા રીકમાં જોડ્યા, અને શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો.
અમેરિકન પ્રમુખ ફ્રેન્કલિન ડેલાનો રૂઝવેલ્ટના સૂચન પર, જુલાઈ 1938માં જર્મનીથી આવેલા યહૂદી શરણાર્થીઓને મદદ કરવા માટે એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ યોજાઈ હતી. વિવિધ દેશોના પ્રતિનિધિઓએ એક પછી એક સમજાવ્યું કે રાજકીય અને આર્થિક પરિસ્થિતિ તેમને શરણાર્થીઓને સ્વીકારવાની મંજૂરી આપતી નથી. ફક્ત ડોમિનિકન રિપબ્લિકના પ્રતિનિધિએ શરણાર્થીઓને તેના સ્થાને આમંત્રણ આપ્યું, પરંતુ તે ખૂબ દૂર હતું ...
વિચિત્ર રીતે, યહૂદી શરણાર્થીઓને ફક્ત શાંઘાઈમાં જ સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા; ચીની સત્તાવાળાઓએ યુરોપિયનોના આગમન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો. પરંતુ ઓગસ્ટ 1939 માં, જાપાની સત્તાવાળાઓએ, જેણે ચીન પર કબજો કર્યો, શરણાર્થીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. જાપાનીઓને યહૂદીઓ વિશે કોઈ ખ્યાલ નહોતો, પરંતુ તેઓએ તેમના વ્યૂહાત્મક સાથી નાઝી જર્મની માટે કંઈક સરસ કર્યું.
એવી ચર્ચા છે કે ઝિઓનિસ્ટો નાઝીઓ સાથે ગુપ્ત રીતે સંમત થયા હતા: કૃપા કરીને યહૂદી-વિરોધીવાદને ઉશ્કેરો, આ ફક્ત અમને જ ફાયદો કરશે - બધા યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઇન ભાગી જશે.
પ્રખ્યાત બ્રિટિશ ઈતિહાસકાર વોલ્ટર લેકર લખે છે કે, “નાઝીઓ સાથે ઝાયોનિસ્ટ સહયોગના દાવાઓ એકદમ બકવાસ છે. "એક પણ યહૂદી મોલોટોવ ક્યારેય નાઝીઓ સાથે એક જ ટેબલ પર બેઠા નથી."
લોકોને બચાવવા માટે શેતાન સાથે સોદો કરવો સંભવ હતો. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ હતી કે યહૂદીઓને ક્યાંય મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. ઝિઓનિસ્ટ કંઈ કરી શક્યા નહીં.
1937 ના ઉનાળામાં, બ્રિટીશ કમિશનનો એક અહેવાલ બહાર આવ્યો, જે નિષ્કર્ષ પર આવ્યો કે આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચે અદ્રાવ્ય સંઘર્ષ ઊભો થયો છે અને તેઓ એકસાથે નહીં રહે, તેથી પેલેસ્ટાઇનને વિભાજિત કરવાની જરૂર છે.
શરૂઆતમાં, આ વિચારને ફક્ત આરબો દ્વારા જ નહીં, પણ યહૂદીઓએ પણ નકારી કાઢ્યો હતો. પરંતુ યહૂદીઓએ સૌપ્રથમ જાણ્યું કે આ એકમાત્ર સંભવિત ઉકેલ છે અને તેઓએ તેમના વાંધાઓ પાછા ખેંચી લીધા.
રોયલ કમિશને જોર્ડનની પશ્ચિમે એક નાનું યહૂદી રાજ્ય બનાવવાની ભલામણ કરી. બ્રિટિશ સરકાર સંમત થઈ. પરંતુ, આરબો તેની વિરુદ્ધ હતા તે જોઈને, તેઓએ ઝડપથી આ વિચાર છોડી દીધો. 1938 માં, પેલેસ્ટિનિયન આરબો અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓના પ્રતિનિધિઓ સમાધાન શોધવા માટે લંડનમાં એકઠા થયા. આરબ પ્રતિનિધિઓએ યહૂદીઓ સાથે વાટાઘાટો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેઓ તેમની સાથે એક જ ટેબલ પર બેસવા પણ માંગતા ન હતા.
1939 માં, બ્રિટિશ સરકારે એક ભાવિ નિર્ણય લીધો: આગામી પાંચ વર્ષોમાં, સિત્તેર હજારથી વધુ યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઇનમાં આવી શકશે નહીં. તે યુરોપિયન યહૂદીઓ માટે મૃત્યુદંડની સજા હતી, જેને જર્મન નાઝીઓ અને અન્ય દેશોમાં તેમના સમાન વિચારધારાવાળા લોકો દ્વારા ફાડી નાખવામાં આવી હતી. એવા ઘણા લોકો હતા જેઓ તેમના યહૂદી પડોશીઓના સંહારમાં ભાગ લેવા માંગતા હતા.
જાન્યુઆરી 1939માં સાઉદી અરેબિયાએ નાઝી જર્મની સાથે રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપ્યા. ઇબ્ન સઉદે જર્મન રાજદ્વારીઓને કહ્યું કે "તે અંગ્રેજોને ધિક્કારે છે."
આનાથી તે અમેરિકનોને તેલ સપ્લાય કરવાથી રોકાયો નહીં. અને જ્યારે સાથીઓની જીત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ, ફેબ્રુઆરી 1945 માં, ઇબ્ન સઉદને રાષ્ટ્રપતિ રૂઝવેલ્ટ સાથે પ્રેક્ષકો મળ્યા. આ મીટિંગ અમેરિકન રાજદૂત અને ગુપ્તચર અધિકારી વિલિયમ એડી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી હતી - તાજેતરમાં સુધી, કર્નલના હોદ્દા સાથે, તેમણે ટેંગિયરમાં વ્યૂહાત્મક કામગીરીના નિર્દેશાલયના નિવાસી તરીકે સેવા આપી હતી.
રૂઝવેલ્ટ ગંભીર રીતે બીમાર માણસ હતો. એકવીસમા વર્ષે તે પોલિયોથી બીમાર પડ્યો અને આંશિક રીતે લકવો થયો. કોઈ પણ સંજોગોમાં, તે ચાલી શકતો ન હતો; તેને વ્હીલચેરમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ટેલિવિઝન હજી અસ્તિત્વમાં ન હતું, અને અમેરિકનોને કંઈપણ શંકા નહોતી. ન્યૂઝરીલ્સ માટે, તેને કારમાં અથવા તેના ડેસ્ક પર બેસીને ફિલ્માવવામાં આવ્યો હતો, અને તેના માટે ખાસ સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
1933 માં, રૂઝવેલ્ટને ગોળી વાગી હતી. શિકાગોના મેયર, જે નજીકમાં હતા, માર્યા ગયા, પરંતુ ભગવાને પ્રમુખને બચાવ્યા.
યુદ્ધના વર્ષો દરમિયાન, તેઓ ગંભીર હાયપરટેન્શનથી પીડાતા હતા; તેમનું રોગગ્રસ્ત હૃદય મગજને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન પહોંચાડી શક્યું ન હતું. સહાયકોને એવી લાગણી હતી કે રાષ્ટ્રપતિને કેટલીકવાર તેમને શું કહેવામાં આવે છે તે સમજવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
અને અમેરિકનોને ખાતરી આપવામાં આવતી હતી કે રૂઝવેલ્ટ, તબીબી દૃષ્ટિકોણથી, તેની ઉંમરના મોટાભાગના લોકો કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં હતા. રુઝવેલ્ટે એક વખત બહાર વરસાદમાં ભાષણ આપ્યું કે તે કેટલો અઘરો છે.
રૂઝવેલ્ટ, તેના રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓથી વિપરીત, સૈદ્ધાંતિક રીતે ઝિઓનિસ્ટ્સ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા. તેણે સાઉદીના રાજા સાથે વાત કરી કે કેવી રીતે યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઈન જવાની અને ત્યાં શાંતિથી રહેવાની તક આપવી જોઈએ.
ઈબ્ને સઈદે જવાબ આપ્યો કે આ અશક્ય છે. સાઉદી રાજાએ તમામ યહૂદીઓને જર્મનોના ઘરોમાં મૂકવાની સલાહ આપી, જેમણે તેમને મારી નાખ્યા. ઇબ્ન સઉદ યહૂદીઓને નફરત કરતો હતો. એકવાર, અરામકો તેલ કંપનીના હેડક્વાર્ટરમાં, તેમને નારંગીની સારવાર કરવામાં આવી હતી. તેણે તેનો પ્રયાસ કર્યો, અને પછી ચિંતાપૂર્વક પૂછ્યું કે શું તેઓ પેલેસ્ટિનિયન છે, જો તેઓ યહૂદીઓ દ્વારા ઉછેરવામાં આવ્યા છે? નારંગીઓ કેલિફોર્નિયાના હોવાનું કહીને તેને આશ્વાસન અપાયું હતું.
રાજાની કઠોર પ્રતિક્રિયાએ રૂઝવેલ્ટ પર મજબૂત છાપ પાડી. તેણે કહ્યું કે સાઉદીના રાજા સાથે પાંચ મિનિટ વાત કર્યા પછી, તે અગાઉના તમામ વર્ષો કરતાં વધુ શીખ્યો. રૂઝવેલ્ટ સાઉદી તેલ ગુમાવવા માંગતા ન હતા. બેઠકનું સમાપન કરતાં અમેરિકન પ્રમુખે કહ્યું કે આ કિસ્સામાં તેઓ યહૂદીઓને આરબ હિતોને નુકસાન પહોંચાડવામાં મદદ કરશે નહીં.
રુઝવેલ્ટ મુખ્ય રીતે રાજકારણી હતા અને તેમના પ્રમુખપદના વર્તમાન હિતોના દૃષ્ટિકોણથી વિશ્વની દરેક વસ્તુનો ન્યાય કરતા હતા. તેણે અમેરિકન યહૂદીઓના મતો માટે લડવાની જરૂર નહોતી - તેઓએ પહેલેથી જ તેને ટેકો આપ્યો હતો. મધ્ય પૂર્વનું ભાગ્ય તેના માટે થોડું રસ ધરાવતું ન હતું. તે કોઈની સાથે ઝઘડો કરવા માંગતો ન હતો; તેણે યહૂદી રાજકારણીઓને એક વાત કહી અને આરબ રાજકારણીઓને બીજી. પરંતુ તેણે પોતાના માટે નક્કી કર્યું કે તે પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી રાજ્ય બનાવવા માટે પોતાની શક્તિ વેડફશે નહીં.
યુ.એસ.નું સમર્થન મેળવવાની ઝાયોનિસ્ટની આશા ઠગારી નીવડી.
હિટલરનો મૂળ હેતુ તમામ જર્મન યહૂદીઓને જર્મની છોડવા દબાણ કરવાનો હતો. તેને યહૂદી વિરોધી ખુલ્લેઆમ પશ્ચિમની પ્રતિક્રિયાથી ડર હતો. પરંતુ પશ્ચિમ મૌન હતું.
બ્રિટિશ ફોરેન ઑફિસના એક અધિકારીએ કહ્યું, "જો આપણે પુખ્ત યહૂદી પુરુષો માટે પેલેસ્ટાઈનના દરવાજા ખોલી દઈએ તો દુશ્મનનો પ્રદેશ છોડી દઈએ," એક બ્રિટિશ વિદેશ કાર્યાલયના અધિકારીએ કહ્યું, "એવું પૂર આવશે જેને આપણે કાબૂમાં રાખી શકીશું નહીં."
હિટલરે નક્કી કર્યું કે આ લોકોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવો વધુ સારું છે. નાઝીઓએ સમગ્ર લોકોના વિનાશ માટે એક ઉદ્યોગ બનાવીને પોતાને અલગ પાડ્યા. તેઓ પાગલ ન હતા. તેઓ યહૂદીઓના સંહારને રોજિંદા કામ તરીકે જોતા હતા જે સારી રીતે કરવું જરૂરી હતું.
મધ્ય પૂર્વમાં, નાઝીઓએ સાથીઓ અને સમાન વિચાર ધરાવતા લોકો શોધી કાઢ્યા. હિટલરે આરબ દેશોને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાનું વચન આપ્યું હતું જો તેઓ બ્રિટિશરો સામેની લડાઈમાં તેમની મદદ કરે.
હિટલર અને મુસોલિની દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા નાણાંની મદદથી, જનરલ રશીદ અલી અલ-ગૈલાની બગદાદમાં સત્તા પર આવ્યા, જેમણે મે '41 માં અંગ્રેજો સામે બળવો કર્યો.
હિટલરે ગુપ્ત ઓર્ડર નંબર 30 પર હસ્તાક્ષર કર્યા:
"મધ્ય પૂર્વમાં આરબ મુક્તિ ચળવળ એ ઈંગ્લેન્ડ સામે અમારું કુદરતી સાથી છે... તેથી, મેં ઇરાકને સમર્થન આપીને આ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનું નક્કી કર્યું."
પરંતુ બ્રિટિશ સૈનિકોએ બળવાને ઝડપથી કચડી નાખ્યો.
'42 ના ઉનાળામાં, જનરલ એર્વિન રોમેલની જર્મન એક્સપિડિશનરી ફોર્સે ઉત્તર આફ્રિકામાં બ્રિટિશરો સામે સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરી હતી. ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રવાદીઓએ વેહ્રમાક્ટ એકમોના આગમનનું ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. યુવાન ઇજિપ્તીયન અધિકારીઓ, જેમના નેતાઓ દેશના ભાવિ પ્રમુખો ગમલ અબ્દ-અલ-નાસર અને અનવર અલ-સદાત હતા, તેઓએ બળવો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જર્મન સૈનિકો સાથે મળીને બ્રિટીશને હરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પરંતુ જર્મન સૈન્ય, તેમના મહાન ઉદાસીનતા માટે, પરાજિત થયું. હિટલર વિના, આરબ જગતે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સામે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું.
ડિસેમ્બર 1945 માં કૈરોમાં, ઇજિપ્ત, ઇરાક, સાઉદી અરેબિયા, સીરિયા અને લેબનોનના પ્રતિનિધિઓએ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદી સમુદાયનો આર્થિક બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો, તેમના દેશોમાં યહૂદીઓ દ્વારા ઉત્પાદિત માલના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
હિટલર પાસે બધા યુરોપિયન યહૂદીઓનો નાશ કરવાનો સમય નહોતો. બચી ગયેલા લોકોને ખબર ન હતી કે શું કરવું અને ક્યાં જવું.
યુદ્ધ પછી, જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને ઇટાલીમાં વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ માટેના શિબિરોમાં બે લાખથી વધુ યહૂદીઓ એકઠા થયા. લગભગ એક લાખ સિત્તેર હજાર - નાઝીઓની હાર પછી - પોલેન્ડ પાછા ફર્યા, પરંતુ ત્યાંથી ફરી ભાગી ગયા. તેઓ એવા લોકોમાં રહેવા માંગતા ન હતા જેઓ તેમને નફરત કરતા હતા, ખાસ કરીને 1946 ના ઉનાળામાં, પોલિશ શહેરમાં કિલ્સમાં પોગ્રોમ દરમિયાન, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ - પહેલેથી જ નાઝીઓની મદદ વિના - એકતાલીસ યહૂદીઓની હત્યા કરી હતી.
યુદ્ધ પછી તરત જ, યુરોપિયન યહૂદીઓનું ભાવિ ફક્ત પોતાને માટે જ ચિંતાજનક હતું. બધા દેશો લોહિયાળ હત્યાકાંડમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા હતા, દરેકને પોતપોતાની ચિંતા હતી.
'45 ની વસંતઋતુમાં, બે પ્રમાણમાં નાના સંગઠનો, ઇન્ટરનેશનલ જ્યુઇશ એક્શન કમિટી અને ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ એન્ટિ-ફાસીસ્ટ ઇમિગ્રન્ટ્સ એન્ડ રેફ્યુજીસ, હયાત જર્મનીના પ્રદેશ પર હયાત યહૂદીઓને સ્થાયી કરવાના પ્રસ્તાવ સાથે મહાન શક્તિઓ તરફ વળ્યા ( વધુ વિગતો, જુઓ "નવો અને સમકાલીન ઇતિહાસ", 2003 , નંબર 1).
આ એક ક્ષણ હતી જ્યારે વિજયી શક્તિઓએ જર્મની સાથે શું કરવું તે હજી નક્કી કર્યું ન હતું, અને ત્રીજા રીકને ઘણા નાના દેશોમાં વિભાજીત કરવાના પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ભૂતપૂર્વ જર્મનીના એક ભાગમાં તમામ યુરોપિયન યહૂદીઓને સ્થાયી કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.
આ પત્ર ઇટાલીમાં સોવિયેત દૂતાવાસને મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તેને પીપલ્સ કમિશનર ફોર ફોરેન અફેર્સ વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ મોલોટોવને સોંપવાની વિનંતી સાથે મોકલવામાં આવ્યો હતો. એમ્બેસીએ આ વિચારને વ્યર્થ ગણાવ્યો હતો, જે "બિન-અધિકૃત સંસ્થા" દ્વારા આગળ મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાં પત્ર મોસ્કોને મોકલવામાં આવ્યો હતો.
તેનો અભ્યાસ 1 લી યુરોપિયન વિભાગમાં કરવામાં આવ્યો હતો અને બેરિયાના આંતરિક વર્તુળના એક માણસ, ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર વ્લાદિમીર જ્યોર્જિવિચ ડેકાનોઝોવને જાણ કરવામાં આવી હતી. ડેકાનોઝોવે રાજ્ય સુરક્ષામાં એક મહાન કારકિર્દી બનાવી, જ્યોર્જિયાની સેન્ટ્રલ કમિટીના સચિવ અને પ્રજાસત્તાક રાજ્ય યોજનાના વડા હતા.
મોસ્કોમાં સ્થળાંતર કર્યા પછી, બેરિયા તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો અને તેને રાજકીય ગુપ્તચરનો વડા બનાવ્યો, પરંતુ છ મહિનાની અંદર બીજા ક્રમના રાજ્ય સુરક્ષા કમિશનરને વિદેશી બાબતોના નાયબ પીપલ્સ કમિશનર તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી. યુદ્ધ પહેલાં, ડેકાનોઝોવ નાઝી જર્મનીમાં રાજદૂત તરીકે સેવા આપી હતી. ડેકાનોઝોવે મોલોટોવનો પત્ર રજૂ કર્યો ન હતો અને તેને આર્કાઇવ્સમાં મોકલ્યો હતો.
યુદ્ધ દરમિયાન, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ અંગ્રેજોના વિશ્વસનીય સાથી હતા અને તેમની સાથે લડ્યા હતા. યુદ્ધ સમાપ્ત થયું - અને તેમને "આભાર" કહ્યા વિના, બ્રિટીશ સત્તાવાળાઓએ ફરીથી પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સાથે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ તરીકે વર્તે.
યુદ્ધ પછી, અંગ્રેજોએ એક ક્વોટા સ્થાપિત કર્યો: દર મહિને દોઢ હજારથી વધુ યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઇનમાં આવી શકશે નહીં. આનાથી આક્રોશ થયો - ચમત્કારિક રીતે બચેલા યુરોપિયન યહૂદીઓએ ક્યાં જવું જોઈએ?
એ નોંધવું જોઇએ કે નવા અમેરિકન પ્રમુખ હેરી ટ્રુમેન જરાય ઝાયોનિસ્ટ ન હતા. તે આ સમસ્યાઓ પ્રત્યે ઉદાસીન હતો, જોકે તે યહૂદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા. રૂઝવેલ્ટના મૃત્યુ પછી એપ્રિલ 1945માં તેઓ પ્રમુખ બન્યા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં ઘણી નવી અને મુશ્કેલ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો.
રાષ્ટ્રપતિ પાસે ઉચ્ચ શિક્ષણ નહોતું કારણ કે તેના પિતા નાદાર થઈ ગયા હતા અને છોકરાએ પોતાનું જીવનનિર્વાહ કમાવવો પડ્યો હતો. તેણે અનાજની લિફ્ટમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેણે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો, યુદ્ધ પછી તેણે પુરુષોના કપડાની દુકાન ખોલી, પરંતુ નાદાર થઈ ગયો અને મ્યુનિસિપલ સેવામાં ગયો. તેમણે તેમના જિલ્લામાં મજબૂત સ્થાન મેળવ્યું અને પચાસ વર્ષની ઉંમરે તેમના વતન મિઝોરીમાંથી સેનેટ માટે ચૂંટાયા. ચાલીસના દાયકામાં તેમણે ફરીથી ચૂંટણી જીતી અને શસ્ત્રો કાર્યક્રમના અમલીકરણ માટે કટોકટી સમિતિનું નેતૃત્વ કર્યું. આનાથી તે લોકપ્રિય બન્યો, અને રૂઝવેલ્ટે તેમને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ઓફર કરી.
યુદ્ધ પછી, ઓગસ્ટ 1945 માં, ટ્રુમેને સમજાવ્યું કે તેઓ અમેરિકન સૈનિકોને પેલેસ્ટાઈનમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા મોકલવાનો ઈરાદો ધરાવતા નથી. પરંતુ તે યુદ્ધ અને નાઝી એકાગ્રતા શિબિરોમાં ચમત્કારિક રીતે બચી ગયેલા યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં જવા દેવાના અંગ્રેજોના ઇનકાર સાથે સહમત ન હતા.
બ્રિટિશરોએ અમેરિકનોને દલીલ કરી હતી કે પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓના સ્થળાંતરને મંજૂરી આપવી અશક્ય છે, કારણ કે તેઓ સામ્યવાદી કાવતરાખોર હતા જેમને સ્ટાલિન દ્વારા ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ મધ્ય પૂર્વમાં સામ્યવાદી ઘૂંસપેંઠના ઓપરેશનનો એક ભાગ છે... તે રમુજી છે કે સોવિયેત યુનિયનમાં ઝિઓનિસ્ટ્સને માર્ક્સવાદના વૈચારિક વિરોધી માનવામાં આવતા હતા.
અમેરિકન રાજદ્વારીઓએ તેમના પ્રમુખને યાદ અપાવ્યું કે મધ્ય પૂર્વીય તેલનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો એ સૌથી મહત્વની બાબત છે. આને ટ્રુમેને જવાબ આપ્યો: "તે તેલ નથી, પરંતુ મારા માટે ન્યાય મહત્વપૂર્ણ છે."
ટ્રુમૅનને અમેરિકાની શક્તિ પર ગર્વ હતો અને તે માનતા હતા કે અમેરિકાનું આહ્વાન સમગ્ર માનવજાત માટે સ્વતંત્રતા અને પ્રગતિના દીવાદાંડી તરીકે સેવા આપવાનું છે. તેના માટે, ગોસ્પેલ અને નૈતિક ધોરણો ખાલી શબ્દો ન હતા. તેમણે રંગીન અમેરિકનો માટે સમાન અધિકારોની હિમાયત કરી, સશસ્ત્ર દળોમાં વંશીય વિભાજનનો અંત લાવ્યો અને નાગરિક અધિકાર ચળવળ શરૂ કરી.
ટ્રુમૅન, જેમને તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ખૂબ જ માન આપવામાં આવ્યું ન હતું, તેમના મૃત્યુ પછી તેમને હંમેશા ઉચ્ચ શિખર પર મૂકવામાં આવે છે. તે મુશ્કેલ અને અપ્રિય નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ હતો. જો તેને લાગ્યું કે કંઈક સાચું છે, તો તેણે પોતાને મૂંઝવણમાં આવવા દીધી નહીં.
રાજ્ય વિભાગ તરફથી નવા રાષ્ટ્રપતિને મળેલા પ્રથમ મેમોમાંના એકમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે તેણે યહૂદીઓને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં કારણ કે "ત્રણ વર્ષની અંદર તે સામ્યવાદી કઠપૂતળી બની જશે."
અમેરિકન ફોરેન અફેર્સ વિભાગમાં ઝાયોનિસ્ટોનું ખૂબ જ શાનદાર સ્વાગત થયું. અનિવાર્યપણે સમગ્ર અમેરિકન રાજ્ય ઉપકરણ - વ્હાઇટ હાઉસ, પેન્ટાગોન અને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ - ઝિઓનિસ્ટ્સ વિરુદ્ધ કામ કર્યું.
"અમે સતત પડદા પાછળ કાર્યરત દળોના છુપાયેલા પરંતુ સતત વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો," વેઇઝમેન યાદ કરે છે. "આ દળોના પ્રભાવનો સામનો કરવાના અમારા પ્રયત્નોમાં અમે હારી રહ્યા છીએ."
 
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ સાથે પ્રથમ સંપર્કો
જ્યારે અન્ય મહાન શક્તિઓએ યહૂદીઓને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાનો અધિકાર નકાર્યો, ત્યારે સ્ટાલિનને અચાનક પેલેસ્ટાઇન, ઝિઓનિઝમ અને યહૂદીઓના ભાવિમાં રસ પડ્યો.
સામાન્ય રીતે કહીએ તો, જૂન '41 માં સોવિયેત યુનિયન પર જર્મન હુમલા પછી ઝિઓનિસ્ટ ચળવળ અને મોસ્કોના નેતાઓ વચ્ચેના સંબંધો બદલાયા હતા. એક સામાન્ય દુશ્મન ઉભરી આવ્યો હતો, અને હિટલરને હરાવવાની જરૂરિયાત વૈચારિક મતભેદો કરતાં વધુ મહત્વની હતી.
યુદ્ધ દરમિયાન, લંડન રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રોમાંનું એક બની ગયું હતું, અને સોવિયેત રાજદૂત મૈસ્કી બ્રિટિશ રાજધાનીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓમાંની એક હતી.
2 સપ્ટેમ્બર, 1941ના રોજ, વેઈઝમેન સોવિયેત રાજદૂત સાથે ફરી દેખાયા.
વર્લ્ડ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનના વડાએ કહ્યું કે હિટલર સામેની લડાઈમાં દળોમાં જોડાવાની હાકલ સાથે વિશ્વ યહૂદીઓને સોવિયત યહૂદીઓની અપીલથી તેમના પર ભારે છાપ પડી. તે સહાનુભૂતિપૂર્ણ ટેલિગ્રામ મોકલવા માંગે છે, પરંતુ શું ઝિઓનિઝમ પ્રત્યે સોવિયત સરકારના નકારાત્મક વલણને ધ્યાનમાં રાખીને આ કરવું યોગ્ય છે?
મૈસ્કીએ વિશ્વાસપૂર્વક જવાબ આપ્યો: "તમારે તમારો ટેલિગ્રામ કેમ ન મોકલવો જોઈએ તેનું મને કોઈ કારણ દેખાતું નથી."
વિશ્વના જાહેર અભિપ્રાયને, ખાસ કરીને અમેરિકનોને મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રભાવિત કરવા માટે સોવિયેત યહૂદીઓનો ઉપયોગ કરવો એ સ્ટાલિનવાદી વિચાર હતો. મોસ્કોમાં એકતાલીસમા વર્ષના અંતે, તેઓએ ઓલ-સ્લેવિક, મહિલા, યુવા અને સોવિયેત વૈજ્ઞાનિકોની સમિતિ સાથે - યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિની રચના કરવાનું નક્કી કર્યું. આ તમામ સંસ્થાઓ વિદેશમાં પ્રચાર કાર્ય પર કેન્દ્રિત હતી.
વિશ્વભરના યહૂદીઓએ સોવિયત યુનિયનને પિસ્તાલીસ મિલિયન ડોલર એકત્ર કર્યા અને દાનમાં આપ્યા, જે તે વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રકમ હતી...
વેઇઝમેન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી પરત ફર્યા અને સોવિયેત રાજદૂત સાથે અમેરિકન લાગણીની તેમની છાપ શેર કરી.
તેમના મતે, મૈસ્કીએ મોસ્કોને લખ્યું, "છેલ્લા છ થી સાત અઠવાડિયામાં, અમેરિકનો વચ્ચેના યુદ્ધમાં લોકોના રસમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, કારણ કે સરેરાશ અમેરિકન કંઈક આવું વિચારે છે: રશિયનો સારી રીતે લડે છે, બ્રિટિશરો સાથે મળીને તેઓ કોઈક રીતે લડશે. હિટલરનો નાશ કરો, અને અમે, અમેરિકનો, આ બાબતોમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક જવાનો કોઈ અર્થ નથી.
વેઇઝમેન આવી લાગણીઓને ગુનાહિત રૂપે વ્યર્થ માને છે અને વિચારે છે કે અમેરિકન યહૂદીઓ, જો યોગ્ય રીતે ઉત્તેજિત થાય, તો તેઓ મજબૂત ડિગ્રી સુધી તેનો સામનો કરી શકશે. તેથી જ તે સોવિયેત યહૂદીઓની પહેલને હૃદયપૂર્વક આવકારે છે.
વેઈઝમેન સાથેની વાતચીત વિશે મૈસ્કીના ટેલિગ્રામે સ્ટાલિનની માન્યતાને મજબૂત બનાવ્યું કે અમેરિકન યહૂદીઓ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સરકારને ઝડપથી યુરોપમાં બીજો મોરચો ખોલવા દબાણ કરવામાં મદદ કરશે. અને આ તે છે જ્યાં સોવિયેત યહૂદીઓ ખૂબ જ હાથમાં આવે છે.
આ તે હેતુ છે કે જેના માટે ત્રેતાલીસની વસંતઋતુમાં યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિનું એક પ્રતિનિધિમંડળ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગયું હતું: સમિતિના અધ્યક્ષ, રાજ્ય યહૂદી થિયેટરના કલાત્મક દિગ્દર્શક, યુએસએસઆરના પીપલ્સ આર્ટિસ્ટ સોલોમન મિખાયલોવિચ મિખોલ્સ. અને પ્રખ્યાત કવિ આઇઝેક સોલોમોનોવિચ ફેફર, જેમણે યિદ્દિશમાં લખ્યું - યુરોપિયન યહૂદીઓની ભાષા.
પીપલ્સ કમિશનર ફોર ફોરેન અફેર્સ દ્વારા દોરવામાં આવેલા અને સેન્ટ્રલ કમિટી દ્વારા મંજૂર કરાયેલા નિર્દેશોમાં, તેઓને સૂચના આપવામાં આવી હતી કે "મુક્ત પેલેસ્ટાઈનના યહૂદી રાજ્યના પ્રશ્ન પર બોલવું નહીં, કારણ કે પેલેસ્ટાઈન, જેમ કે જાણીતું છે, તે એક આદેશ પ્રદેશ છે. મહાન બ્રિટન." મોલોટોવ કેટલાક પેલેસ્ટાઇન પર ઇંગ્લેન્ડ સાથે ઝઘડો કરવા માંગતા ન હતા, જે મોસ્કોમાં હજુ સુધી કોઈ પણ મોટા અધિકારીઓ માટે રસ ધરાવતા ન હતા.
ભાવિ ઇઝરાયેલના પ્રમુખ વેઇઝમેન પણ મિખોલ્સ અને ફેફર સાથે મળ્યા હતા. વેઈઝમેને સોવિયેત સરકારને જણાવવાનું કહ્યું કે જો પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી રાજ્ય બનાવવામાં આવશે, તો તે સોવિયેત યુનિયન વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રતિકૂળ પગલાંને ક્યારેય મંજૂરી આપશે નહીં...
પેલેસ્ટાઈન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના અધ્યક્ષ ડેવિડ બેન-ગુરિયન પણ લંડનમાં મૈસ્કીની મુલાકાતે ગયા હતા. તેઓ 9 ઓક્ટોબર, 1941ના રોજ સોવિયેત રાજદૂત પાસે આવ્યા, જ્યારે જર્મન સૈનિકો મોસ્કોની નજીક આવી રહ્યા હતા અને એવું લાગતું હતું કે તેમને રોકવા માટે કોઈ નથી.
પોતાનો પરિચય આપતાં, બેન-ગુરિયનને સામ્યવાદી રાજદૂતને તેની ટ્રેડ યુનિયનની પ્રવૃત્તિઓ અને રાજકીય વિચારો વિશે જણાવવું જરૂરી લાગ્યું:
"અમે અમારા સમાજવાદી વિચારોને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ અને અમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છીએ." અમે પેલેસ્ટાઇનમાં સમાજવાદી સમુદાયના તત્વો પહેલેથી જ બનાવ્યા છે.
ઇઝરાયેલી સરકારના ભાવિ વડાએ રાજદૂતને પૂછ્યું કે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ લડતા સોવિયત સંઘ માટે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે?
"તમે અમેરિકા જઈ રહ્યા છો," મૈસ્કીએ જવાબ આપ્યો. "જો તમે અમને મદદ કરવાની તાકીદ અમેરિકન લોકોને ઘરે લાવશો તો તમે અમારી એક મહાન સેવા કરશો." અમને ટાંકી, બંદૂકો, વિમાનોની જરૂર છે - શક્ય તેટલી વધુ અને, સૌથી અગત્યનું, શક્ય તેટલી ઝડપથી.
બેન-ગુરિયોને જવાબ આપ્યો કે તે ચોક્કસપણે તે કરી શકે તે બધું કરશે.
મધ્ય પૂર્વમાં, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ પણ સોવિયેત રાજદ્વારીઓ સાથે સંબંધો સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. સૌથી મોટું સોવિયેત દૂતાવાસ તુર્કીમાં સ્થિત હતું.
પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના રાજકીય વિભાગ (વિદેશ મંત્રાલયના ભાવિ મંત્રાલયનો પ્રોટોટાઇપ) ના કર્મચારી, એલિયાહુ એપ્સટેઇન, તેના સંચાલકોને જાણ કરી:
“હું સોવિયેત પોસ્ટ અને મિશન સ્ટાફ વિશે માત્ર નાની માહિતી મેળવી શક્યો. હકીકત એ છે કે તેઓ દૂતાવાસના પ્રદેશ પર, સંપૂર્ણ એકલતામાં રહે છે - તેઓ ત્યાં કામ કરે છે, ત્યાં ખાય છે, ત્યાં સૂઈ જાય છે, ફક્ત અસાધારણ કિસ્સાઓમાં જ શહેરમાં જાય છે.
તેઓને સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વિદેશીઓ તરફથી આમંત્રણો સ્વીકારવા પર સખત પ્રતિબંધ છે - એક અપવાદ ફક્ત તુર્કી સત્તાવાળાઓના પ્રતિનિધિઓ અને રાજદ્વારી કોર્પ્સના સભ્યો માટે જ બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં પણ તેઓને ફક્ત દૂતાવાસોમાં યોજાતા સત્તાવાર સમારંભો અને સત્કાર સમારંભોમાં હાજરી આપવાની મંજૂરી છે. અથવા તુર્કીના રાજકારણીઓના ઘરોમાં. માત્ર TASS સંવાદદાતાઓ હિલચાલની સ્વતંત્રતાનો આનંદ માણે છે..."
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ સાથે મળવાની સામાન્ય પદ્ધતિઓને બાકાત રાખવામાં આવી હતી, તેથી એપ્સટાઈને બ્રિટીશની મદદ લીધી. ડિસેમ્બર 1941 માં, તેણે તુર્કીમાં સોવિયેત રાજદૂત સેરગેઈ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ વિનોગ્રાડોવને અંકારામાં બ્રિટીશ એમ્બેસી તરફથી ભલામણનો પત્ર મોકલ્યો.
પત્રમાં કહ્યું:
"યહુદી એજન્સીને પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાષ્ટ્રીય ઘરની સ્થાપના સાથે સંકળાયેલી તમામ બાબતો પર સલાહકાર સંસ્થા તરીકે મહામહિમ સરકાર દ્વારા સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપવામાં આવી છે અને તે પ્રત્યાર્પણ સાથે સંબંધિત છે."
બ્રિટિશ દૂતાવાસની અપીલથી એપ્સટેઇનને સોવિયેત રાજદૂત સાથે મળવામાં મદદ મળી.
"રાજદૂત," એપ્સટીને તેના અહેવાલમાં લખ્યું, "મને દેશની યહૂદી વસ્તીની સામાજિક રચના વિશે વાત કરવા કહ્યું. વિનોગ્રાડોવે નિષ્કપટ આશ્ચર્યજનક સ્વરમાં પૂછ્યું ત્યારે હું અત્યંત આશ્ચર્યચકિત અને નારાજ થઈ ગયો: "શું, પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓ ખરેખર કામ કરે છે?"
ત્યારે જ મને સંપૂર્ણ રીતે સમજાયું કે પ્રતિકૂળ સામ્યવાદી પ્રચાર દ્વારા કેવા પ્રકારનું મગજ ધોવાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે પેલેસ્ટાઈનની યહૂદી વસ્તીને યુએસએસઆરના લોકો સમક્ષ એક સંપૂર્ણ સામ્રાજ્યવાદી અને શોષણકારી ચળવળ તરીકે રજૂ કરી હતી...
રાજદૂત અને તેના સચિવ સાથેની વાતચીતની સામાન્ય છાપનો સારાંશ એક વાક્યમાં કરી શકાય છે: માહિતીનો સંપૂર્ણ અભાવ અને શોધવાની મોટી ઇચ્છા...
મીટિંગ ખૂબ જ ઉપયોગી હતી - સોવિયેત રાજદ્વારી સાથે સીધો સંપર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો, એક રીતે અથવા બીજી રીતે પેલેસ્ટાઇનની સમસ્યાઓ સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો.
વિનોગ્રાડોવને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓના જીવન વિશેની વાર્તામાં રસ હતો. ચાર દિવસ પછી, એપ્સટેઇનને સોવિયેત રાજદૂત સાથે રાત્રિભોજન માટે અને યુદ્ધ વિશેની એક દસ્તાવેજી જોવાનું આમંત્રણ મળ્યું.
એપ્સટાઈને વેપાર પ્રતિનિધિ એ. પોટાપોવની પણ મુલાકાત લીધી, જેમણે કહ્યું કે સોવિયેત મિશનના એક કર્મચારીને પેલેસ્ટાઈન મોકલવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે આર્થિક મુદ્દાઓ સાથે કામ કરશે.
"પોટાપોવ અનુસાર," એપ્સટેઇને લખ્યું, "પેલેસ્ટાઇનના તબીબી, રાસાયણિક અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગો રશિયનો માટે ખાસ રસ ધરાવે છે... છેવટે, સોવિયેત ફિલ્મો વેચવા માટે પેલેસ્ટાઇનમાં સોવકિનો પ્રતિનિધિ કાર્યાલય ખોલવાના મુદ્દાને ઉકેલવા જરૂરી છે. , કારણ કે, પોટાપોવના જણાવ્યા મુજબ, સિનેમા માલિકો તરફથી વધુને વધુ ઓર્ડર, ખાસ કરીને તેલ અવીવમાં..."
આપણે એપસ્ટેઇનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ, જેમણે પરિસ્થિતિને ઝડપથી શોધી કાઢી:
"નિષ્કર્ષમાં, હું એ નોંધવા માંગુ છું કે મને ખૂબ જ શંકા છે કે અમને સોવિયેત સત્તાવાળાઓ તરફથી ધરપકડ કરાયેલ અને દેશનિકાલ કરાયેલ ઝિઓનિસ્ટ્સને મુક્ત કરવાની વિનંતી અને યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિઓને યુએસએસઆરમાં મોકલવાની દરખાસ્તને હકારાત્મક પ્રતિસાદ મળશે. શરણાર્થીઓ અને સંબંધીઓના પ્રત્યાવર્તનને વ્યવહારીક રીતે હાથ ધરવા.
વિનોગ્રાડોવ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, મને સમજાયું કે સોવિયત રાજદૂતની સમસ્યાઓના નિરાકરણને પ્રભાવિત કરવાની ક્ષમતા કેટલી નજીવી છે - પછી ભલે તે ગમે તેટલું મોટું હોય કે નાનું. માત્ર સોવિયેત સત્તાવાળાઓને સીધી અપીલ જ અમારી સમસ્યાઓને આગળ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
તે જ સમયે, જાણકાર સ્ત્રોતોમાંથી મને મળેલી તમામ માહિતી સૂચવે છે કે... યુએસએસઆરની આંતરિક નીતિમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી... સ્ટાલિન યુએસએસઆરની અંદરની માનસિકતા પર પોતાનું નિયંત્રણ મજબૂત કરી રહ્યા છે...
આપણે ભ્રમણાથી પોતાનું મનોરંજન ન કરવું જોઈએ. તે મને એક ભૂલભરેલું અભિપ્રાય લાગે છે કે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે અને યુએસએસઆરમાં ઝિઓનિસ્ટ પ્રવૃત્તિઓને ઉકેલવા માટે અમારી પાસે કેટલીક નવી તકો છે..."
"અમારી પાસે કેન્દ્રિય મુત્સદ્દીગીરી છે," મોલોટોવે કહ્યું, પહેલેથી જ નિવૃત્તિમાં છે. - રાજદૂતોને કોઈ સ્વતંત્રતા નહોતી. અને તેઓ કરી શક્યા નહીં, કારણ કે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિએ રાજદૂતો માટે કોઈ પહેલ બતાવવાનું અશક્ય બનાવ્યું. રાજદૂતો અમુક સૂચનાઓના અમલકર્તા હતા..."
મોલોટોવ માનતા હતા કે ફક્ત તે અને સ્ટાલિન મુત્સદ્દીગીરીમાં રોકાયેલા હતા. બાકીના લોકોએ સૂચનાઓમાંથી એક પણ પગલું વિચલિત કર્યા વિના, ફક્ત તેમની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. લિટવિનોવ હેઠળ પણ, રાજદૂત, સંપૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિ પીપલ્સ કમિશનર સાથે દલીલ કરી શકે છે, અસંમતિના કિસ્સામાં સ્ટાલિન તરફ કેન્દ્રિય સમિતિ તરફ વળે છે. મોલોટોવ હેઠળ આ અશક્ય બની ગયું.
અને ત્યાં પહેલેથી જ રાજદૂતો હતા જેમણે પીપલ્સ કમિશનર સાથે દલીલ કરવાનું વિચાર્યું પણ ન હતું: અધિકારીઓએ જે આદેશ આપ્યો તે યોગ્ય હતો.
એમ્બેસેડર વિનોગ્રાડોવ માત્ર મોસ્કોને પેલેસ્ટિનિયન વિષયો પર તેમની વાતચીત વિશે જાણ કરવા માટે કરી શકે છે.
મોસ્કોમાં તેમનો સંદેશ NKID ના મધ્ય પૂર્વીય વિભાગના વડા, સેરગેઈ ઇવાનોવિચ કાવતરાદઝે દ્વારા વાંચવામાં આવ્યો હતો, જે એક વિચિત્ર ભાગ્યનો માણસ હતો. યુવાનીમાં તે સ્ટાલિનને મળ્યો. વીસના દાયકામાં તેઓ સોવિયેત જ્યોર્જિયાના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ જસ્ટિસ હતા અને મોસ્કોમાં યુનિયન પ્રોસીક્યુટર ઓફિસમાં કામ કરતા હતા.
સર્ગેઈ કાવતારાડઝે ટ્રોત્સ્કીના મંતવ્યો શેર કર્યા. તેને પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો હતો અને ઓરેનબર્ગ પ્રદેશમાં સ્થાયી થવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો, એક વર્ષ પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને OGPU બોર્ડની એક વિશેષ મીટિંગે તેને "સક્રિય ટ્રોટસ્કીવાદી તરીકે" ત્રણ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. તેની સજા પૂરી કર્યા પછી, તે મોસ્કો પાછો ફર્યો. ઓક્ટોબર છત્રીસમાં તેની ફરી ધરપકડ કરવામાં આવી. આ વખતે "જ્યોર્જિયન વિરોધી સોવિયત કેન્દ્રના સભ્ય તરીકે" તેને તિલિસી મોકલવામાં આવ્યો. જ્યોર્જિયન એનકેવીડી દ્વારા તેના સાથીદારોને ગોળી મારવામાં આવી હતી. કાવતરાદઝે બેઠો અને તેના ભાગ્યની રાહ જોતો હતો.
સ્ટાલિનના મૃત્યુ પછી, તેણે કહ્યું કે તેણે જુબાની આપી હતી "જ્યારે માનસિક અને શારીરિક પ્રભાવની અસહ્ય પદ્ધતિઓના સતત પ્રભાવ હેઠળ - ફાંસીની ધમકીઓ, ઉપહાસની સજા, શારીરિક અને નર્વસ થાક ગાંડપણની સરહદે છે, ઉદાહરણ તરીકે, મને એવું લાગતું હતું કે મારું માથું હતું. સુકાઈ રહી છે અને મારી ખોપરી સંકોચાઈ રહી છે. ”...”
કેટલાક કારણોસર, તે કોઈ હિટ લિસ્ટમાં ન હતો. અને બે વર્ષથી વધુ સમય પછી, ફેબ્રુઆરી 1939 માં, તેને અચાનક મોસ્કોમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો. ડિસેમ્બરના મધ્યમાં તેને આંતરિક બાબતોના પીપલ્સ કમિશનર બેરિયામાં લઈ જવામાં આવ્યો. લવરેન્ટી પાવલોવિચે જાહેરાત કરી કે તેનો કેસ બંધ છે અને તે મુક્ત છે.
કાવતરાદઝે બેરિયા પર વિશ્વાસ ન કર્યો. પરંતુ તેને અને તેની પત્નીને મુક્ત કરવામાં આવ્યા, તેઓને આવાસ અને કામ આપવામાં આવ્યું. આવું કેમ થયું? તેમના જીવનના અંત સુધી, કાવતરાદઝે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શક્યો નહીં. કદાચ, એક સારી ક્ષણે, સ્ટાલિને તેના યુવાનીના મિત્રને યાદ કર્યો અને તેને જીવંત છોડી દેવાનો આદેશ આપ્યો.
1940 ની પાનખરમાં, સ્ટાલિન અણધારી રીતે દંપતીની મુલાકાત લીધી. આ વિચિત્ર વાર્તા એક દંતકથા બની ગઈ છે. મોડી સાંજે, નેતાએ સાંપ્રદાયિક એપાર્ટમેન્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો જેમાં સેરગેઈ ઇવાનોવિચ અને સોફ્યા અબ્રામોવના કાવતરાદઝે રહેતા હતા. સ્ટાલિનને આવી હરકતો ગમતી હતી... તેના સમગ્ર જીવનમાં તેણે આવી થોડીક જ ક્રિયાઓ કરી, પરંતુ આખા દેશે તેના વિશે વાત કરી.
તેઓ અડધી રાતે ટેબલ પર બેઠા હતા જાણે કંઈ બન્યું જ ન હોય. આ પછી, કાવતરાદઝેને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં નેતૃત્વના પદ માટે લેવામાં આવ્યા હતા.
31 ડિસેમ્બર, 1941ના રોજ, કાવતરાદઝે ફર્સ્ટ ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ વિશિન્સ્કીને જાણ કરી કે અંકારા વિનોગ્રાડોવમાં સોવિયેત રાજદૂતને "ઇમિગ્રેશન અને કોલોનાઇઝેશન માટે યહૂદી પેલેસ્ટિનિયન એજન્સીના પ્રતિનિધિ - એપ્સટેઇન એલિયાસ મેનાચેમ" મળ્યા છે.
સોવિયેત રાજદૂતે સોવિયેત યુનિયનને દવાઓ સપ્લાય કરવાની પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓની દરખાસ્તને ધ્યાન લાયક ગણાવી હતી. યહૂદી એજન્સી પ્રવાસી હોસ્પિટલો સાથે ડોકટરોની એક ટીમ મોકલવા તૈયાર હતી. પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સોવિયેત યુદ્ધની ફિલ્મો ખરીદવા માંગતા હતા કારણ કે પેલેસ્ટાઇનમાં સોવિયેત યુનિયન સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોની લીગ બનાવવામાં આવી હતી, અને તેના કાર્યકરોએ સોવિયેત લોકો સાથે એકતાનું એક અઠવાડિયું પહેલેથી જ રાખ્યું હતું.
સોવિયત નાગરિકો, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓના વૃદ્ધ સંબંધીઓને પેલેસ્ટાઇનની મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપવાની વિનંતીને કારણે એક સંપૂર્ણપણે અલગ વલણ હતું. અંગ્રેજોએ સો પ્રવેશ પરવાનગી આપવાનું વચન આપ્યું હતું.
કાવતરાડેઝે વૈશિન્સકીને સૂચવ્યું:
"1. પેલેસ્ટાઇન સાથે દવાઓના વેપારના મુદ્દા પર વિદેશી વેપાર માટે પીપલ્સ કમિશનરિયેટના અભિપ્રાયની વિનંતી કરો...
2. પેલેસ્ટાઇનના ડોકટરોની એક ટીમને મુસાફરી હોસ્પિટલો સાથે યુએસએસઆરમાં અસ્વીકાર્ય મોકલવાની એપ્સટીનની દરખાસ્તને ધ્યાનમાં લો.
3. વૃદ્ધ યહૂદીઓ માટે પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના સંબંધીઓની મુલાકાત લેવા યુએસએસઆર છોડીને અયોગ્ય ગણો.
4. પેલેસ્ટાઇનમાં બતાવવા માટે તુર્કીમાં યુએસએસઆર ટ્રેડ મિશન દ્વારા એપ્સટિનને યુદ્ધ ફિલ્મોના વેચાણ સામે વાંધો નથી.
5. NKVD ને પૂછો કે શું તેની પાસે એપ્સટિન એલિયાસ મેનાકેમ અને તે જે સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેના વિશે કોઈ માહિતી છે.
વૈશિન્સ્કીએ 2 જી યુરોપિયન વિભાગના વડા, ફ્યોડર તારાસોવિચ ગુસેવનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. તે કાવતરાદઝે સાથે સંમત થયા કે દવાઓ અને તબીબી સાધનો છોડવાની જરૂર નથી.
2 માર્ચ, 1942 ના રોજ, વિશ્વ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશનના પ્રમુખ વેઈઝમેને એમ્બેસેડર મૈસ્કીને ઝિઓનિસ્ટ્સના લક્ષ્યો પર એક મેમોરેન્ડમ મોકલ્યો.
સોવિયત રાજદૂતે પેલેસ્ટાઇનના ભાવિમાં નિષ્ઠાવાન રસ દર્શાવ્યો, અને વેઇઝમેન તેને ઝિઓનિસ્ટ દૃષ્ટિકોણ જણાવવા માટે ઉતાવળમાં હતો. તેણે મૈસ્કીને લખ્યું કે "યહૂદી રાષ્ટ્રને પ્રાચીન પ્રદેશ પર પાછા ફરવાનો" સમય આવી ગયો છે:
"વિશ્વ પર એવો કોઈ દેશ નથી કે જે બે થી ત્રીસ મિલિયન યહૂદીઓ પાસેથી મેળવવા માટે, તેમના દેશોમાં તેમની સઘન વસાહતો ગોઠવવા માટે તૈયાર હોય - ન તો યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ, ન કોઈ બ્રિટિશ આધિપત્ય, ન કોઈ દક્ષિણ અમેરિકન પ્રજાસત્તાક, ન તો, જેમ આપણે સોવિયત યુનિયનને સમજીએ છીએ.
ઉષ્ણકટિબંધીય અથવા આર્કટિક પ્રદેશોમાં વસાહતોના સંગઠન સાથે સંબંધિત સંખ્યાબંધ પ્રોજેક્ટ્સ છે; ત્યાં વસાહતીઓને સ્વીકારવાનું સંભવ છે, પરંતુ આ સમસ્યાને હલ કરશે નહીં..."
વેઇઝમેને સૂચવ્યું કે સોવિયેત સરકાર ઝિઓનિઝમ અને ઝિઓનિસ્ટ્સ પ્રત્યેના તેના વલણ પર પુનર્વિચાર કરે:
"ભૂતકાળની ગેરસમજણોને યુએસએસઆર અને ઝિઓનિઝમ વચ્ચેના નવા સંબંધોના વિકાસમાં અવરોધ બનવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી.
ઝિઓનિસ્ટ કોંગ્રેસોએ તેમની હિલચાલ પર પ્રતિબંધ, યુએસએસઆરમાં યહૂદી ભાષા અને પ્રતિ-ક્રાંતિકારી તરીકે ઝિઓનિસ્ટ પ્રત્યેના વલણ સામે તદ્દન સ્વાભાવિક રીતે વિરોધ કર્યો. પરંતુ તેઓ ક્યારેય સોવિયત સરકાર, યુએસએસઆર, જ્યાં વિશ્વના લગભગ ત્રીજા ભાગના યહૂદીઓ રહે છે, શાંતિ સમાધાન માટે જવાબદાર મહાન દેશોમાંના એક સાથે ક્યારેય દુશ્મનાવટ ધરાવતા ન હતા ... "
વેઇઝમેને મૈસ્કીને લખ્યું કે પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓ, શહેરી જીવનની આદતને દૂર કરીને, જમીન, ખેડૂત મજૂરી પર પાછા ફરે છે:
"તેઓ રસ્તાઓ અને પુલો બનાવે છે, પથ્થરમારો તરીકે કામ કરે છે, ટેકરીઓ પર જંગલો ઉગાડે છે, સ્વેમ્પ્સ બનાવે છે, કાર અને બસ ચલાવે છે, મશીન ટૂલ્સ બનાવે છે, પાવર પ્લાન્ટમાં કામ કરે છે અને ડેડ સી વિસ્તારમાં પોટાશ ખાણ કરે છે, રેલરોડ પર કામ કરે છે..."
તુર્કીમાં સોવિયેત રાજદૂત સાથે મૈસ્કી અને એપ્સટેઈનની વાતચીતમાં વેઈઝમેનના દેખાવે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સના નેતૃત્વમાં રસ લીધો. પેલેસ્ટાઇન, એક યહૂદી રાજ્યની રચના - આ એક નવી સમસ્યા હતી જેની સાથે અગાઉ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.
પ્રથમ સંપર્કો સફળ ન હતા.
પેલેસ્ટિનિયન કંપની "શોએનફેલ્ડ" એ અઠ્ઠાવીસ ફિલ્મો અને એકસો ફિલ્મ સામયિકોના વેચાણ માટે તુર્કીમાં સોવિયેત વેપાર મિશન સાથે કરાર કર્યો હતો, પરંતુ અંગ્રેજોએ કંપનીના માલિકને પેલેસ્ટાઈનમાંથી મુક્ત કર્યો ન હતો, અને તે આવી શક્યો ન હતો. કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે અંકારા.
22 જૂન, 1942 ના રોજ, તુર્કીમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી'અફેયર્સ મિખાઇલ અલેકસેવિચ કોસ્ટિલેવે NKID સેર્ગેઈ કાવતરાદઝેના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડાને પત્ર લખ્યો:
"પેલેસ્ટિનિયન ટ્રેડિંગ ફર્મ્સ અને વેપારીઓ સોવિયેત યુનિયન સાથે વેપાર સંબંધો સ્થાપિત કરવા માટે એક મહાન ઇચ્છા ધરાવે છે. હું માનું છું કે આ હકીકત આપણા માટે રાજકીય મહત્વ જેટલું વ્યાપારી નથી.
જો કે, આનો વ્યવહારિક અમલ ફક્ત ત્યારે જ શક્ય છે જો આપણી પાસે પેલેસ્ટાઇનમાં સોવિયત વ્યક્તિ હોય, ઓછામાં ઓછું યુએસએસઆરના કેટલાક વેપાર સંગઠનના કાયમી પ્રતિનિધિની આડમાં. મને લાગે છે કે NKID ના નેતૃત્વ સાથે આ મુદ્દો ઉઠાવવો યોગ્ય રહેશે.
મિખાઇલ કોસ્ટિલેવે બ્રાયન્સ્કમાં લાકડાના કામના પ્લાન્ટના ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું હતું, ત્યારબાદ તેને મોસ્કોમાં વિદેશી વેપાર સંસ્થા એક્સપોર્ટલ્સમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો. 1937માં મને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં લઈ જવામાં આવ્યો. કોસ્ટિલેવે રાજદ્વારી કામદારો માટે અભ્યાસક્રમો પૂર્ણ કર્યા અને તુર્કી ગયા. ત્યારબાદ તેઓ ઇટાલી અને આર્જેન્ટીનામાં રાજદૂત હતા.
બેતાલીસ ઓગસ્ટમાં, અંકારાથી સોવિયત દૂતાવાસના બે કર્મચારીઓ પેલેસ્ટાઈન પહોંચ્યા - પ્રથમ સચિવ સેર્ગેઈ સેર્ગેઇવિચ મિખૈલોવ અને પ્રેસ એટેચ નિકોલાઈ એન્ડ્રીવિચ પેટ્રેન્કો. પેટ્રેન્કોએ લેનિનગ્રાડ પેડાગોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી સ્નાતક થયા અને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ એજ્યુકેશનના સંગ્રહાલય અને સ્થાનિક ઇતિહાસ વિભાગના ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ કર્યું. '41માં તેને રાજદ્વારી કામ માટે રાખવામાં આવ્યો હતો.
તેઓ ઝિઓનિઝમ વિશે વાત કરવામાં સાવધ હતા, પરંતુ તેઓએ પેલેસ્ટાઈનમાં જે જોયું, યહૂદી સમુદાયની સફળતાઓ અને યહૂદીઓએ બનાવેલી યુનિવર્સિટી અને હોસ્પિટલ તેમને પ્રભાવિત કરી.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ પણ આરબો સાથે મળ્યા હતા, પરંતુ તેમની ઝિઓનિસ્ટ વિરોધી વાતને સમર્થન આપ્યું ન હતું.
પેલેસ્ટાઈન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના પ્રેસ અને માહિતી વિભાગના ડિરેક્ટર, આઈ. ક્લિનોવે, એજન્સીના રાજકીય વિભાગના ડિરેક્ટર, મોશે શેરટોકને સ્પષ્ટ સંતોષ સાથે લખ્યું:
“મિખાઇલોવે એ જ ભાવનામાં વાતચીત ચાલુ રાખવાની કોઈ ઇચ્છા દર્શાવી. તેનાથી વિપરીત, તેણે કહ્યું કે આ સુંદર જમીન બે લોકો માટે બનાવાયેલ છે. તેણે યશુવની મહાન સિદ્ધિઓ જોઈ [1]. તેમણે નોંધ્યું કે યહૂદીઓ અને આરબો બંને આ ભૂમિ સાથે ઐતિહાસિક સંબંધો ધરાવે છે અને બંને લોકો માટે પૂરતી જગ્યા છે.
ઇઝરાઇલના ભાવિ પ્રથમ વિદેશ પ્રધાન, મોશે શેરટોકે, વિક્ટર (ચેમ) આર્લોઝોરોવના સહાયક તરીકે તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, જેનો જન્મ પોલ્ટાવા પ્રાંતમાં થયો હતો અને તે ખૂબ જ વહેલા ઝિઓનિસ્ટ્સમાં જોડાયો હતો.
આર્લોઝોરોવ એક મજબૂત વક્તા હતા, એક સારા આયોજક હતા અને કટ્ટરવાદી ન હતા, તેથી તેમને રાજદ્વારી મિશન સોંપવામાં આવ્યા હતા. તેઓ વેઈઝમેનના જમણા હાથના માણસ અને યહૂદી એજન્સીના રાજકીય વિભાગના વડા તરીકે ગણવામાં આવતા હતા. જો તે ઇઝરાયલની ઘોષણા જોવા જીવ્યો હોત, તો તે બેશક વિદેશ પ્રધાન બની ગયો હોત. તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, યુરોપ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે અથાક શટલ કર્યું.
આર્લોઝોરોવ એક દૂરંદેશી રાજકારણી હતો. જો યુરોપિયનો અને અમેરિકનો સાથેના સંપર્કોએ આશાવાદ માટે ઓછામાં ઓછું કોઈ કારણ આપ્યું, તો પછી આરબો સાથેના સંબંધોએ તેને નિરાશામાં ડૂબી દીધો. આરબ નેતાઓ સાથેની મુલાકાતમાં, તેણે જોયું કે તેઓ ફક્ત કરાર પર આવવા માંગતા નથી.
8 એપ્રિલ, 1933ના રોજ, તેમણે કિંગ ડેવિડ હોટેલમાં અવિશ્વસનીય રાત્રિભોજનનું આયોજન કર્યું, જેમાં તેઓ વેઈઝમેન અને યહૂદી એજન્સીના નેતાઓને ટ્રાન્સજોર્ડેનિયન શેખ સાથે લાવ્યા. આ સંવાદ કટ્ટરપંથી આરબો માટે ખૂબ જ ખતરનાક હતો, જેમણે યહૂદીઓ સાથે કરાર પર પહોંચવાની શક્યતાને નકારી કાઢી હતી.
16 જૂન, 1933 ના રોજ, આર્લોઝોરોવની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી જ્યારે તે અને તેની પત્ની સાંજે તેલ અવીવમાં પાળા સાથે ચાલતા હતા. બે લોકો તેની પાસે આવ્યા અને પૂછ્યું કે કેટલો સમય છે અને તેના પર ફ્લેશલાઇટ ચમકાવી. તે જવાબ આપે તે પહેલા એક ગોળી વાગી.
"જુઓ તેઓએ મારી સાથે શું કર્યું," મૃત્યુ પામેલા આર્લોઝોરોવને તેલ અવીવના મેયરને કહ્યું, જેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા.
થોડા કલાકો પછી તે મૃત્યુ પામ્યો. તે માત્ર ચોત્રીસ વર્ષનો હતો. આ ગુનો ક્યારેય ઉકેલાયો ન હતો. જમણેરી કટ્ટરપંથી અબ્રાહમ સ્ટેવસ્કી પર હત્યાનો આરોપ હતો. પરંતુ અંતે કોર્ટે તેને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો.
આર્લોઝોરોવને એમ. શેરટોક દ્વારા બદલવામાં આવ્યો હતો.
યહૂદી એજન્સીએ સોવિયેત સરકારને પોલિશ યહૂદીઓ, ખાસ કરીને બાળકોને પેલેસ્ટાઈન મોકલવા કહ્યું. તે યહૂદીઓ વિશે હતું જેઓ '39 ના પાનખરમાં પોલેન્ડના વિભાજન પછી પોતાને સોવિયેત પ્રદેશ પર મળ્યા હતા. વેહરમાક્ટ સાથે મળીને પોલેન્ડની હારમાં ભાગ લીધા પછી, રેડ આર્મીએ 12 મિલિયન લોકોની વસ્તીવાળા પ્રદેશ પર કબજો કર્યો.
પરંતુ વિદેશી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરે જવાબ આપ્યો કે યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયેટના પ્રેસિડિયમના હુકમનામું 29મી નવેમ્બર, ઓગણત્રીસ, નાગરિકત્વનો મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે. તે બધા હવે સોવિયેત નાગરિક છે અને દેશ છોડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી.
શેરટોક એપ્રિલ 1943માં એમ્બેસેડર મૈસ્કી સાથે મળ્યા હતા. તે સાવચેત હતો:
"તમે મારી પાસેથી તાત્કાલિક જવાબની માંગ કરી શકતા નથી." મને એક સ્મારક નોંધ લખો.
પરંતુ જ્યારે વાતચીત સમાપ્ત થઈ અને રાજદૂતે શેરટોકને જોયો, ત્યારે તેણે ખૂબ સહાનુભૂતિપૂર્વક પૂછ્યું:
- તમારી સાથે વસ્તુઓ કેવી રીતે ચાલે છે?
"તે એટલું ખરાબ નથી," શેરટોકે રાજદ્વારી રીતે જવાબ આપ્યો.
- શું તમારી પાસે સેના છે? - મૈસ્કીને મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિની નબળી સમજ હતી.
- તમે કઈ સેના વિશે વાત કરો છો? - શેરટોક આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો.
- યહૂદી સૈન્ય વિશે!
- ના, અમારી પાસે યહૂદી સૈન્ય નથી.
- કેમ?
- અગાઉની રાજકીય પ્રક્રિયાઓને કારણે. બ્રિટિશ આર્મીમાં યહૂદી એકમો છે, પરંતુ વિશેષ દરજ્જો વિના.
- તને શું જોઈએ છે?
"અમે આ એકમોને મોટા યહૂદી ભાગમાં વિલીનીકરણની માંગ કરીએ છીએ." હું આ વિશે બ્રિટિશ સેક્રેટરી ઑફ વૉર સાથે મળ્યો હતો.
- સારું, તે કેવી રીતે સફળ થયું?
"બ્રિટિશ યુદ્ધ પ્રધાને કહ્યું કે હું તેમની પાસેથી તાત્કાલિક જવાબની માંગ કરી શકતો નથી, અને મને તેમને એક મેમોરેન્ડમ લખવાનું કહ્યું," શેરટોકે નિર્વિવાદ વક્રોક્તિ સાથે જવાબ આપ્યો.
1939 થી, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સ્વેચ્છાએ બ્રિટિશ સેનામાં જોડાયા. '42 ના અંતમાં, બ્રિટિશ લશ્કરી કમાન્ડે યહૂદી રેજિમેન્ટની રચના કરવાની મંજૂરી આપી. સપ્ટેમ્બર 44 માં, ત્રણ રેજિમેન્ટની એક યહૂદી બ્રિગેડની રચના કરવામાં આવી, જેમાં પાંચ હજાર લોકો હતા. બ્રિગેડ ઇટાલીમાં લડ્યા. જૂન '46 માં તે વિખેરી નાખવામાં આવ્યું હતું...
15 મે, 1943 ના રોજ, NKID ના કોન્સ્યુલર વિભાગના કર્મચારીઓએ ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર ડેકાનોઝોવનો સંપર્ક કર્યો અને મોસ્કોમાં બ્રિટીશ દૂતાવાસ સાથે પેલેસ્ટાઇનમાં સોવિયેત કોન્સ્યુલેટ ખોલવા અંગેનો મુદ્દો ફરીથી ઉઠાવવાની દરખાસ્ત સાથે લગભગ ચારસો સોવિયેત નાગરિકો રહેતા હતા. ત્યાં
પરંતુ બ્રિટિશરો સોવિયેત રાજદ્વારીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં જોવા માંગતા ન હતા, તેમના વતન.
જેરુસલેમમાં, રશિયન કોન્સ્યુલેટ આઠસો અને પંચાવન-આઠમાં ખોલવામાં આવ્યું હતું; પાંત્રીસ વર્ષ પછી તે કોન્સ્યુલેટ જનરલમાં પરિવર્તિત થયું હતું. આ ઉપરાંત, હૈફા અને જાફામાં કોન્સ્યુલેટ હતા. તેઓ 1914 માં બંધ થયા, જ્યારે રશિયા અને તુર્કી, જેણે યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો, રાજદ્વારી સંબંધો તોડી નાખ્યા.
ઝાયોનિસ્ટ મોસ્કો સાથે સંબંધો સ્થાપિત કરવાની કોઈપણ તક શોધી રહ્યા હતા, જે પ્રથમ વખત સંપર્ક કરી રહ્યું હતું.
27 મે, 1943 ના રોજ, પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિ, નહુમ ગોલ્ડમેને, દેશનિકાલમાં રહેલા ચેકોસ્લોવાકિયાના પ્રમુખ, એડ્યુઅર્ડ બેનેસને "ઝાયોનિસ્ટ મૂવમેન્ટ અને સોવિયેત રશિયા વચ્ચેના સંબંધો પર એક મેમોરેન્ડમ" સોંપ્યું.
બેનેસને યહૂદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હતી. ઝિઓનિસ્ટોએ તેને સાથી તરીકે જોયો અને આશા રાખી કે તે સોવિયત નેતૃત્વ સાથેના સંબંધો સુધારવામાં મદદ કરશે. મેમોમાં જણાવ્યું હતું કે:
“સોવિયેત રશિયાએ ઝાયોનિઝમને મધ્ય પૂર્વમાં બ્રિટિશ હિતોનું વાહન માન્યું અને સામ્યવાદી ભાષામાં, આ પ્રદેશમાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. આ દુશ્મનાવટનું સર્વોચ્ચ અભિવ્યક્તિ પેલેસ્ટાઇનમાં સામ્યવાદીઓનું વલણ હતું, યહૂદીઓ અને બિન-યહૂદીઓ બંને, જેમણે 1936-1938 ની અશાંતિ દરમિયાન, યહૂદી વસ્તી વિરુદ્ધ કાર્ય કરનારા આરબ આતંકવાદીઓને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું હતું."
હવે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સોવિયેત સત્તાવાળાઓથી અલગ વલણ પર ગણતરી કરી રહ્યા હતા: બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, નોંધમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "આરબ દેશોના નેતાઓએ જાહેરમાં અથવા ગુપ્ત રીતે નાઝી તરફી અથવા ફાસીવાદી તરફી હોદ્દા લીધા હતા."
સપ્ટેમ્બર 1943 માં, વેઇઝમેને ફરી એકવાર એમ્બેસેડર મૈસ્કી સાથે વાત કરી.
ચાર મહિના અગાઉ, 28મી મેના રોજ, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ, દૂતાવાસો અને વિદેશમાં મિશનના કર્મચારીઓ માટે રાજદ્વારી રેન્કની રજૂઆત અંગે સુપ્રીમ કાઉન્સિલના પ્રેસિડિયમનો હુકમનામું બહાર આવ્યું હતું. કાઉન્સિલ ઓફ પીપલ્સ કમિશનર્સના ઠરાવમાં ચિહ્ન સાથે ગણવેશ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા - ખભાના પટ્ટાઓ પર સોનામાં ભરતકામ કરેલા તારાઓ.
મૈસ્કી એમ્બેસેડર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી અને પ્લેનિપોટેન્શિઅરી બન્યો - તે ત્રણ એમ્બ્રોઇડરીવાળા સ્ટાર્સ અને સોનાના ધાતુના પ્રતીક સાથે - બે ક્રોસ કરેલી હથેળીની ડાળીઓ સાથેના ખભાના પટ્ટા (સામાન્ય!) સાથે ગણવેશ માટે હકદાર હતો.
એમ્બેસેડર મૈસ્કીએ વેઇઝમેનને કહ્યું કે તે "તેમની સરકાર માટે પ્રતિબદ્ધતાઓ આપી શકતા નથી," પરંતુ માનતા હતા કે મોસ્કો પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યની રચનાના સમર્થકોને ટેકો આપશે.
પેલેસ્ટાઇનના નાના કદથી મૈસ્કી મૂંઝવણમાં હતો - શું યુરોપના તમામ શરણાર્થીઓને ત્યાં સમાવવાનું શક્ય બનશે?
વેઇઝમેને આ બાબતે મૈસ્કીના ભયને દૂર કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે, સૌથી રૂઢિચુસ્ત અંદાજો અનુસાર, લગભગ 20 લાખ વધુ યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઈન લઈ જવામાં આવી શકે છે.
મૈસ્કીએ જવાબ આપ્યો કે તે આ સાંભળીને ખૂબ જ ખુશ છે. પરંતુ તેમની પાસે એમ્બેસેડર પદ સંભાળવામાં લાંબો સમય નહોતો.
બીજા મોરચાના ઉદઘાટનમાં વધુ એક વિલંબથી ચિડાયેલા સ્ટાલિને નિદર્શનાત્મક રીતે પ્રતિનિધિત્વનું સ્તર ઘટાડવાનું નક્કી કર્યું: તેણે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાંથી લિટવિનોવને, ઈંગ્લેન્ડથી મૈસ્કીને પાછા બોલાવ્યા અને તેમની જગ્યાએ એવા યુવા રાજદ્વારીઓને નિયુક્ત કર્યા જેમનું કોઈ રાજકીય વજન ન હતું. વોશિંગ્ટનમાં, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ ગ્રોમીકો એમ્બેસેડર બન્યા, લંડનમાં - ફ્યોડર તારાસોવિચ ગુસેવ. રૂઝવેલ્ટ અને ચર્ચિલ પર સ્ટાલિનનો આ થોડો બદલો હતો.
ગુસેવને જતા પહેલા સ્ટાલિન દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડના નવા (અને બિનઅનુભવી) રાજદૂત માત્ર સાડત્રીસ વર્ષના હતા. ગુસેવે પ્રામાણિકપણે કહ્યું કે તે આવી પોસ્ટ માટે ખૂબ નાનો છે.
સ્ટાલિને તેની શંકાઓ દૂર કરી:
- અમારી પાસે અન્ય લોકો નથી. ઘણા હવે આગળ છે. આપણે એમ્બેસેડર મૈસ્કીને યાદ કરવાની જરૂર છે, જેઓ પણ યુરોપમાં બીજા મોરચાના ઉદઘાટનને તોડફોડ કરતી બ્રિટીશની ક્રિયાઓને ન્યાયી ઠેરવે છે.
વિન્સ્ટન ચર્ચિલ અસમાન રિપ્લેસમેન્ટથી નારાજ હતા અને લાંબા સમય સુધી નવા રાજદૂતને સ્વીકાર્યા ન હતા. ઑક્ટોબર 1944માં જ્યારે બ્રિટિશ વડા પ્રધાન મોસ્કો ગયા, ત્યારે સ્ટાલિનને રાજદૂતનો હિસ્સો વધારવાનો માર્ગ મળ્યો - તેણે રાત્રિભોજનમાં ટોસ્ટનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો:
- મારા અંગત મિત્ર, કામરેજ ગુસેવ માટે!
સ્ટાલિનના ઈશારે ગુસેવ પ્રત્યે બ્રિટિશ વલણ બદલ્યું.
ઈવાન મૈસ્કી, લંડનમાં પોતાનું મિશન પૂરું કરીને ઘરે જઈ રહ્યો હતો, તેણે ત્રેતાલીસના પાનખરમાં પેલેસ્ટાઈનની મુલાકાત લીધી. તેણે કૈરો-જેરુસલેમ-દમાસ્કસ-બગદાદ-તેહરાન માર્ગ પર કાર ચલાવી.
જેરૂસલેમમાં, ઇવાન મિખાયલોવિચે સ્ટોપ કર્યો. તે શહેરની શોધખોળ કરવા અને યહૂદી વસાહતીઓના જીવનને જાણવા માંગતો હતો.
"યુદ્ધ પછી," મૈસ્કીએ બેન-ગુરિયનને કહ્યું, "યહૂદી સમસ્યા ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે. આપણે તેનો ઉકેલ લાવવો પડશે. આપણે અભિગમ વિકસાવવો જોઈએ, આપણે બધું જાણવું જોઈએ. અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે પેલેસ્ટાઇનમાં અહીં નવા ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે કોઈ જગ્યા નથી - અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે શું આ સાચું છે, અમે આ દેશની શક્યતાઓનો ખ્યાલ મેળવવા માંગીએ છીએ."
ઑક્ટોબર 4 ના રોજ, યહૂદી એજન્સીની બોર્ડ મીટિંગમાં, બેન-ગુરિયોને વર્ણન કર્યું કે કેવી રીતે તેણે મૈસ્કી અને તેની પત્નીને જેરુસલેમની આસપાસ બતાવ્યા અને પછી તેમને કિર્યાત અનાવિમ અને મા'લે હાચામિશાની કૃષિ વસાહતોમાં લઈ ગયા. તેણે જે જોયું તેનાથી મૈસ્કી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ.
"અમે કહી શકીએ છીએ કે તેણે જે જોયું તે તેના માટે શોધ હતી," બેન-ગુરિયન નિષ્કર્ષ પર આવ્યા. "મેં આની ગણતરી પણ કરી ન હતી." હવે આપણે મહત્તમ કાર્યક્ષમતા સાથે કામ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે અન્ય એક રાજ્ય દેખાયું છે જેણે આ મુદ્દામાં રસ દર્શાવ્યો છે.
 
ઉમાન્સ્કી, લિટવિનોવ અને ગ્રોમીકો
યુદ્ધના અંત સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની શક્તિ, જેણે લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોમાં સક્રિય ભાગ લેવાનું ટાળ્યું હતું, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું. વોશિંગ્ટન અને ન્યુયોર્ક વિશ્વ મુત્સદ્દીગીરીના કેન્દ્રો બન્યા.
સોવિયેત યુનિયન પર નાઝી જર્મનીના હુમલા પછી તરત જ, 17 જુલાઈ, 1941ના રોજ, પેલેસ્ટાઈન માટેની યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના સભ્ય ઈ. ન્યુમેન અને વર્લ્ડ જ્યુઈશના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો વિભાગના વડા રબ્બી એમ. પર્ઝવેગ. કોંગ્રેસ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોવિયેત રાજદૂત કોન્સ્ટેન્ટિન એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ ઉમાનસ્કીની મુલાકાત લીધી.
ઉમાન્સ્કી એક તેજસ્વી અને અસામાન્ય વ્યક્તિ હતી. ઘણા વર્ષો સુધી તેમણે યુરોપમાં TASS સંવાદદાતા તરીકે કામ કર્યું, અને પછી પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ ખાતે પ્રેસ વિભાગનું નેતૃત્વ કર્યું. તેણે કેટલીકવાર વિદેશી મહેમાનો સાથે સ્ટાલિનની વાતચીતનું ભાષાંતર કર્યું, નેતા તેને ગમ્યો અને શિલાલેખ "ઉમન્સકી" સાથે તેનો ફોટોગ્રાફ મેળવ્યો. સ્ટાલિન." આવો એવોર્ડ કોઈપણ ઓર્ડર કરતાં વધુ મહત્વનો હતો. 1936 માં, કોન્સ્ટેન્ટિન ઉમાન્સ્કીને સંપૂર્ણ અધિકાર તરીકે અમેરિકા મોકલવામાં આવ્યો.
તે ઝિઓનિસ્ટ ચળવળના પ્રતિનિધિઓને ખૂબ જ માયાળુ અને રસપૂર્વક મળ્યા.
મહેમાનોએ સોવિયેત રાજદૂત સાથેની વાતચીતનું વર્ણન કર્યું, “પ્રથમ પ્રશ્ન કેટલાક યહૂદીઓને રશિયા છોડીને પેલેસ્ટાઈન અથવા અન્ય દેશોમાં જવા દેવાનો હતો. "અમે તે યહૂદીઓ માટે પ્રસ્થાન કરવાની સંભાવનાની ચર્ચા કરીને શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો જેઓ લાઇનની પશ્ચિમમાં સ્થિત સ્થાનોથી રશિયા આવ્યા હતા જેને શ્રી ઉમાન્સકીએ "કર્જન લાઇન" તરીકે ઓળખાવી હતી.
કર્ઝન લાઇન એ પોલેન્ડની પૂર્વ સરહદની રેખા છે, જે ઓગણીસમા વર્ષમાં એન્ટેન્ટે રાજ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વર્લ્ડ જ્યુઈશ કોંગ્રેસના નેતાઓએ પોલિશ યહૂદીઓ, જેમાં ઘણા ઝિઓનિસ્ટ હતા, પેલેસ્ટાઈનને મુક્ત કરવા માટે પૂછવાનું ચાલુ રાખ્યું.
“શ્રી ઉમાન્સ્કીએ દરખાસ્ત કરી કે અમે સૌપ્રથમ નામોની યાદી સબમિટ કરીએ, જે તેઓને તેમની સરકારને મોકલવામાં આનંદ થશે... લગભગ એક કલાક ચાલેલી વાતચીતના અંતે, શ્રી ઉમાન્સ્કીએ ટિપ્પણી કરી કે પેલેસ્ટાઈનનું ભવિષ્ય આગામી શાંતિ પરિષદમાં નક્કી કરવામાં આવશે, જેમાં સોવિયેત રશિયા હાજર રહેશે અને મત આપવાનો અધિકાર હશે. આના માટે મેં જવાબ આપ્યો કે અમને, અલબત્ત, શાંતિ પરિષદમાં શક્ય તેટલા મિત્રો સાથે મળીને આનંદ થશે ... "
ઉમાન્સ્કી, જેમણે વિશ્વ યહૂદી કોંગ્રેસના નેતાઓને માયાળુ સ્વાગત કર્યું, તે ટૂંક સમયમાં મોસ્કો પરત ફર્યા. સ્ટાલિન અને મોલોટોવ તેનામાં નિરાશ થયા. તેમને વિદેશી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરિયેટના બોર્ડના સભ્ય તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને 1943માં તેમને મેક્સિકોમાં રાજદૂત તરીકે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેને ગૌણ નિમણૂક ગણવામાં આવી હતી.
જાન્યુઆરી 1945 માં, તે જે વિમાનમાં કોસ્ટા રિકા જઈ રહ્યો હતો તે ક્રેશ થયું. ઉમાન્સ્કી અને તેની પત્ની મૃત્યુ પામ્યા. અને તેના દોઢ વર્ષ પહેલાં, તેની પુત્રી નીનાનું એટલું જ દુ: ખદ અવસાન થયું - તેણીને એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રીના પીપલ્સ કમિશનરના પુત્ર એલેક્સી ઇવાનોવિચ શાખુરિન દ્વારા ગોળી મારી દેવામાં આવી, જે તેના પ્રેમમાં હતો (અને અલગ થવા માંગતો ન હતો) અને પોતાની જાતને ગોળી મારી...
Umansky ને બદલે, ભૂતપૂર્વ પીપલ્સ કમિશનર ફોર ફોરેન અફેર્સ M.M. અમેરિકામાં રાજદૂત બન્યા. લિટવિનોવ, મે '39 માં બરતરફ કરવામાં આવ્યો, જ્યારે સ્ટાલિન નાઝી જર્મની સાથે સંબંધ માટે આગળ વધ્યો.
સામાન્ય રીતે, બરતરફી ધરપકડ દ્વારા અનુસરવામાં આવતી હતી. લિટવિનોવને અપેક્ષા હતી કે તેઓ તેને પણ લઈ જશે. પરંતુ સ્ટાલિને કોઈને મેક્સિમ મેક્સિમોવિચને સ્પર્શ કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી - એક વિચિત્રતા જે સમજાવવી મુશ્કેલ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સ્ટાલિન આ કરવા માંગતા ન હતા જેથી સોવિયત યુનિયન પ્રત્યેના નકારાત્મક વલણને મજબૂત ન બને, કારણ કે લિટવિનોવ વિશ્વમાં જાણીતા અને અધિકૃત હતા. આ એક વાસ્તવિક સમજૂતી હોવાની શક્યતા નથી. ઘણા વધુ અધિકૃત રાજકારણીઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા. દેખીતી રીતે, લિટવિનોવ પ્રત્યે સ્ટાલિનના વલણમાં હજી પણ કંઈક વ્યક્તિગત હતું.
બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી, લિટવિનોવ કામથી બહાર રહ્યો. કોઈએ તેને બોલાવ્યો નહીં, તેના નજીકના મિત્રો સિવાય કોઈ આવ્યું નહીં. કદાચ કેટલીકવાર તે નિરાશાથી ડૂબી ગયો હતો, પરંતુ ભૂતપૂર્વ પીપલ્સ કમિશનર, જે ચારિત્ર્યવાન માણસ હતો, તેણે પોતાને નિયંત્રણમાં રાખ્યો હતો.
જ્યારે હિટલરે સોવિયત યુનિયન પર હુમલો કર્યો, ત્યારે લિટવિનોવની ફરીથી જરૂર પડી. સમગ્ર વિશ્વ માટે તેઓ ફાસીવાદ વિરોધી રાજકારણનું પ્રતીક હતા. વિદેશી રાજદ્વારીઓ સાથેની બેઠકો માટે તેને ક્રેમલિનમાં આમંત્રણ આપવાનું શરૂ થયું. તેમને રેડિયો પર બોલવાનું અને અંગ્રેજી અને અમેરિકન પ્રેસ માટે લખવાનું સોંપવામાં આવ્યું હતું.
9 નવેમ્બર, 1941 ના રોજ, મેક્સિમ મેક્સિમોવિચને અણધારી રીતે ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર અને તે જ સમયે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. વોશિંગ્ટન જતા પહેલા, લિટવિનોવનું સ્ટાલિન દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને કહ્યું કે મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે અમેરિકાને સોવિયત યુનિયનને મદદ કરવા અને યુદ્ધમાં પ્રવેશ કરવા દબાણ કરવું.
"જ્યારે અમારી બાબતો આપત્તિજનક રીતે ખરાબ થઈ ગઈ હતી અને સ્ટાલિન કોઈપણ સ્ટ્રોને પકડી રહ્યો હતો, ત્યારે તેણે લિટવિનોવને વોશિંગ્ટન મોકલ્યો," એનાસ્તાસ ઇવાનોવિચ મિકોયને યાદ કર્યું. લિટવિનોવે તેના માટે રૂઝવેલ્ટ અને અન્ય અમેરિકન વ્યક્તિઓની સહાનુભૂતિનો ઉપયોગ કર્યો અને, કોઈ કહી શકે કે, લેન્ડ-લીઝ કાયદાના વિસ્તરણ અને સોવિયત યુનિયનને અબજો ડોલરની લોન પ્રાપ્ત કરીને, તે મુશ્કેલ ક્ષણે અમને બચાવ્યા.
મેક્સિમ લિટવિનોવે વોશિંગ્ટનથી મોલોટોવને પત્ર લખ્યો હતો કે સોવિયેત યુનિયનને પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ સાથે ગાઢ સંબંધો સ્થાપિત કરવા જોઈએ, જેઓ સોવિયેત યુનિયન સાથે નજીકથી સહકાર આપવાનું વલણ ધરાવતા હતા. રાજદૂતની સલાહને અવગણવામાં આવી હતી.
લિટવિનોવ, દેખીતી રીતે, આ પદ પરનો છેલ્લો વ્યક્તિ હતો જે તેના ઉપરી અધિકારીઓને તેના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવા માટે પૂરતો હિંમતવાન હતો, તે સમજીને પણ કે તેને સજાનો સામનો કરવો પડશે.
ત્રેતાલીસ વર્ષની શરૂઆતમાં, લિટવિનોવે એક અમેરિકન પત્રકાર પ્રત્યે નારાજગી સાથે કહ્યું કે તે જાણતો હતો: “હું હવે કોઈ કામનો છોકરો બની શકતો નથી. મારા દૂતાવાસના કોઈપણ કર્મચારી મને સોંપેલ કામ કરી શકે છે. મારે ફક્ત આદેશોનું પાલન કરવું પડશે. તે અસહ્ય છે. હું ઘરે પાછો જાઉં છું."
લિટવિનોવે લગભગ ખુલ્લેઆમ મોલોટોવની લાઇન સાથે અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી, અને વિદેશી રાજદ્વારીઓ આ જાણતા હતા.
ત્રીસમી એપ્રિલની શરૂઆતમાં, લિટવિનોવને મોસ્કો પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમને ગુડબાય કહેતા, પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટે સીધું પૂછ્યું:
- તમે પાછા નહીં આવશો?
મેક્સિમ મેક્સિમોવિચ પોતે આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણતા ન હતા.
કેટલાક મહિનાઓ સુધી, લિટવિનોવ રાજદૂત તરીકે સૂચિબદ્ધ હતા, પરંતુ તેમને સમજાયું કે તેઓ વોશિંગ્ટન પાછા ફરશે નહીં. ઉનાળાના અંતે, ગ્રોમીકોને રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. લિટવિનોવે ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનરનું પદ જાળવી રાખ્યું, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે શક્તિહીન હતો અને તેની પાસે જવાબદારીઓની ચોક્કસ શ્રેણી પણ નહોતી.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજદૂત એક એવો માણસ હતો જેણે યહૂદી રાજ્યની રચનામાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવવાનું નક્કી કર્યું હતું.
આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ ગ્રોમીકો, જેનો જન્મ બેલારુસિયન ગામમાં સ્ટેરી ગ્રોમીકીમાં થયો હતો, તેણે એકેડેમી ઓફ સાયન્સની અર્થશાસ્ત્રની સંસ્થામાં વરિષ્ઠ સંશોધક તરીકે શરૂઆત કરી અને મોસ્કો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મ્યુનિસિપલ કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિનિયર્સમાં રાજકીય અર્થતંત્ર શીખવ્યું.
'39 માં, તેમને સેન્ટ્રલ કમિટી કમિશનમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ માટે કર્મચારીઓની ભરતી કરી રહ્યું હતું. ઘણી જગ્યાઓ ખાલી છે. ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ, લિટવિનોવના કેડર, કાં તો કેદ અથવા બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા.
કમિશનની આગેવાની નવા પીપલ્સ કમિશનર વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ મોલોટોવ અને સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી ફોર પર્સનલ જ્યોર્જી મેક્સિમિલિઆનોવિચ માલેન્કોવ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેઓને એ હકીકત ગમ્યું કે ગ્રોમીકો એક પક્ષનો માણસ છે, પ્રાંતમાંથી છે અને અંગ્રેજી વાંચે છે. વિદેશી ભાષાનું જ્ઞાન દુર્લભ હતું. ગ્રોમીકો લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેણે હજી પણ પ્રતિકાર કર્યો, વિદેશી બાબતો માટે પીપલ્સ કમિશનરિયેટમાં જવા માંગતો ન હતો ...
પીપલ્સ કમિશનરે તેમને જવાબદાર સહાયક બનાવ્યા - આ લગભગ સલાહકારના વર્તમાન પદને અનુરૂપ છે. પરંતુ થોડા દિવસો પછી તેમને અમેરિકન વિભાગનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો. ઉચ્ચ નિમણૂક તેમને જરાય પરેશાન કરતી ન હતી. યુ.એસ. વિભાગ અગ્રેસર ન હતો, જેમ કે તે હવે છે; યુરોપીયન વિભાગો મુખ્ય ગણવામાં આવતા હતા. તેમ છતાં, ગ્રોમીકો અતિ નસીબદાર હતો. દમન તેના માટે લોન્ચિંગ પેડ સાફ કર્યું.
થોડા મહિનાઓ પછી, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચને સ્ટાલિન પાસે બોલાવવામાં આવ્યો, જે એક અદ્ભુત વિરલતા હતી. સંપૂર્ણ સત્તાધારીઓમાં પણ, મહાસચિવને જોવાનું સૌભાગ્ય થોડા જ લોકોને મળ્યું હતું. મોલોટોવ નેતાની ઓફિસમાં હાજર હતો. તેણે, હકીકતમાં, આ શોનું આયોજન કર્યું - તેણે સ્ટાલિનને તેને ગમતો નવોદિત બતાવ્યો.
સ્ટાલિને કહ્યું, "કોમરેડ ગ્રોમીકો, અમે તમને અમેરિકામાં અમારા દૂતાવાસમાં સલાહકાર તરીકે કામ કરવા મોકલવા માગીએ છીએ." - અંગ્રેજી ભાષા સાથે તમારો સંબંધ શું છે?
"હું તેની સામે લડી રહ્યો છું અને, એવું લાગે છે કે હું ધીમે ધીમે તેના પર કાબુ મેળવી રહ્યો છું," ભાવિ મંત્રીએ અહેવાલ આપ્યો, "જો કે શીખવાની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને જ્યારે જરૂરી વાતચીત પ્રેક્ટિસનો અભાવ હોય."
નેતાએ તેમને મૂલ્યવાન સલાહ આપી:
- જ્યારે તમે અમેરિકા આવો છો, ત્યારે શા માટે તમે ક્યારેક-ક્યારેક અમેરિકન ચર્ચ અને કેથેડ્રલમાં જઈને ચર્ચના પાદરીઓના ઉપદેશો સાંભળતા નથી? તેઓ સ્પષ્ટ અંગ્રેજી બોલે છે. અને તેમનો શબ્દપ્રયોગ સારો છે. તે કારણ વિના ન હતું કે રશિયન ક્રાંતિકારીઓએ, વિદેશમાં, વિદેશી ભાષાના તેમના જ્ઞાનને સુધારવાની આ પદ્ધતિનો આશરો લીધો.
ઓક્ટોબર 1939 માં, ગ્રોમીકો વોશિંગ્ટન ગયા, જ્યાં તેમણે ખંતપૂર્વક માત્ર અંગ્રેજી ભાષા જ નહીં, પણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઇતિહાસ, અર્થશાસ્ત્ર અને રાજકારણનો પણ અભ્યાસ કર્યો. આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચે સમય બગાડ્યો નહીં અને પોતાને વિદેશમાં જીવનનો આનંદ માણવાની મંજૂરી આપી નહીં. આનાથી તેમને ઉત્કૃષ્ટ રાજદ્વારી બનવા અને તેજસ્વી કારકિર્દી બનાવવામાં મદદ મળી. અલબત્ત, આમાં તેનું વિશેષ નસીબ ઉમેરવું જોઈએ.
ખૂબ પછી, મોલોટોવે કહ્યું:
મેં ગ્રોમીકો મૂક્યો - એક ખૂબ જ યુવાન અને બિનઅનુભવી રાજદ્વારી, પરંતુ પ્રમાણિક. અમે જાણતા હતા કે આ અમને નિરાશ નહીં કરે...
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નવા રાજદૂત માત્ર ચોત્રીસ વર્ષના હતા. તે એક માણસ હતો જે ઊંડા પ્રાંતોમાં ઉછર્યો હતો, માર્ક્સવાદ-લેનિનવાદનો શિક્ષક હતો, એટલે કે, એક કટ્ટરવાદી અને વ્યવસાયે લેક્ચરર હતો. આમાંના કેટલાક ડોગમાસ તેનામાં કાયમ માટે અટવાઇ ગયા, કેટલાકને તે દૂર કરવામાં સફળ રહ્યો. તેમ છતાં, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ પ્રમાણમાં યુવાન અમેરિકા આવ્યો, ઘણું વાંચ્યું અને ખંતપૂર્વક પોતાને શિક્ષિત કર્યું.
23 સપ્ટેમ્બર, 1943ના રોજ, વોશિંગ્ટનમાં પેલેસ્ટાઈન માટેની યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિ, નહુમ ગોલ્ડમેન, નવા રાજદૂતને મળવા દૂતાવાસમાં આવ્યા.
"સોવિયેત સરકાર," એન્ડ્રી એન્ડ્રીવિચે સુવ્યવસ્થિત રાજદ્વારી અભિવ્યક્તિઓમાં વ્યક્ત કર્યું, "આ મુદ્દાઓમાં રસ દર્શાવશે, અને જ્યારે પણ તમે મારા માટે માહિતી મેળવશો ત્યારે તમને જોઈને મને ખૂબ આનંદ થશે."
ગ્રોમીકો સાથેની વાતચીતમાંથી, ગોલ્ડમૅનને નીચેની છાપ મળી: "નવા રાજદૂત યુવાન, શાંત વ્યક્તિ, ખૂબ જ સાવધ, પરંતુ સુંદર છે."
1944 માં, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચે સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ ડમ્બાર્ટન ઓક્સમાં કર્યું, જ્યાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની રચના કરવામાં આવી હતી. જૂન 1945 માં સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં એક કોન્ફરન્સમાં, સોવિયેત યુનિયન વતી, તેમણે યુએન ચાર્ટર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ પ્રતીકાત્મક કૃત્ય રાજદ્વારી ઈતિહાસમાં તેમનું સ્થાન હંમેશ માટે સિમેન્ટ કરે છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રની રચના પછી, આરબ દેશોએ પણ મધ્ય પૂર્વીય બાબતોમાં સોવિયત સંઘની સ્થિતિમાં રસ દાખવવાનું શરૂ કર્યું.
ઑક્ટોબર 11, 1944 ના રોજ, ઇજિપ્તમાં સોવિયેત મિશનના બીજા સચિવ, અબ્દ્રાખ્માન ફિસલિયાખોવિચ સુલતાનોવે, પાન-આરબ કોંગ્રેસ, મુસા અલ-અલામીના સંમેલનમાં પેલેસ્ટિનિયન આરબ પ્રતિનિધિ સાથેની વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ મોસ્કો મોકલ્યું. .
ઓરિએન્ટલ સ્ટડીઝની સંસ્થાના સ્નાતક, અબ્દ્રખમાન સુલતાનોવ ત્રીસના દાયકાની શરૂઆતમાં સાઉદી અરેબિયામાં દૂતાવાસમાં કામ કરતા હતા, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય-વસાહતી સમસ્યાઓની સંશોધન સંસ્થા અને યુએસએસઆરના લોકોના સંગ્રહાલયમાં કામ કર્યું હતું. યુદ્ધ દરમિયાન, તેમને ફરીથી વિદેશી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરિયેટમાં લઈ જવામાં આવ્યા.
મુસા અલ-અલામીએ સોવિયેત રાજદ્વારીને કહ્યું: “પેલેસ્ટિનિયન આરબોને શાંતિ પરિષદમાં પેલેસ્ટિનિયન પ્રશ્ન પર સોવિયત સંઘની સ્થિતિ માટે ઘણી આશા છે. અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે સોવિયેત યુનિયન આ બાબતમાં રસ ધરાવતો પક્ષ નથી, આરબ દેશોમાં સામ્રાજ્યવાદી લક્ષ્યો ધરાવતું નથી અને ઝિઓનિસ્ટ ચળવળ પ્રત્યે નકારાત્મક વલણ ધરાવે છે.
આરબ રાજદૂત, અલબત્ત, મોસ્કોના મૂડને જાણી શક્યા ન હતા, જ્યાં તેઓએ આરબ વિરોધી અને ઝિઓનિસ્ટ તરફી હોદ્દો લીધો હતો. રાજદ્વારીઓના વ્યવહારિક કાર્યમાં આ સમજાયું.
ચોળીસમી નવેમ્બરની પચીસમી તારીખે, NKID ના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના નવા વડા, ઇવાન વાસિલીવિચ સેમિલોવ્સ્કી અને ઇજિપ્તના રાજદૂત, એલેક્સી દિમિત્રીવિચ શ્ચિબોરીને, ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર ડેકાનોઝોવ માટે એક નોંધ લખી: “અમારા વલણ પર પેન-આરબ ફેડરેશન અને પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યની રચના.
તેઓએ આરબ યોજનાઓનું નકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું: “એકીકરણ માટેની આરબ આકાંક્ષાઓ અને એક જ પાન-આરબ ફેડરેશનની રચનાને બ્રિટિશરો દ્વારા એ હદે પ્રોત્સાહન અને સમર્થન આપવામાં આવે છે કે આ મધ્ય પૂર્વમાં તેમના પ્રભાવને મજબૂત કરવા અને અવરોધ ઊભો કરવાની તેમની યોજનાઓને પૂર્ણ કરે છે. ત્યાં સોવિયેત સંઘના પ્રભાવના સંભવિત ઘૂંસપેંઠ સામે."
રાજદ્વારીઓએ આ આકાંક્ષાઓને સમર્થન ન આપવાનું સૂચન કર્યું, પરંતુ જાહેરમાં તેનો વિરોધ પણ ન કરવો. રાજદ્વારીઓએ પણ યહૂદી રાજ્યની રચનાની તરફેણમાં બોલવાની ભલામણ કરી ન હતી, જેથી આરબ દેશોની નકારાત્મક પ્રતિક્રિયાને ખુલ્લેઆમ ઉશ્કેરવામાં ન આવે.
વિભાગના વડાઓએ પ્રદેશમાં સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીના કાર્યોને સંપૂર્ણપણે તકનીકી પાસાઓ સુધી મર્યાદિત કરવાની ભલામણ કરી:
"પેલેસ્ટાઇનમાં અમારું મુખ્ય ધ્યાન તમામ સંપત્તિ અમને પરત કરવાના મુદ્દા પર કેન્દ્રિત હોવું જોઈએ - ભૂતપૂર્વ રશિયન સરકાર, આધ્યાત્મિક મિશન અને પેલેસ્ટિનિયન સમાજ."
 
અમેરિકા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની લડાઈમાં સામેલ થાઓ
મોસ્કો પરત ફર્યા પછી, મૈસ્કીને વિદેશી બાબતોના ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પરંતુ, લિટવિનોવની જેમ, જવાબદારીઓની ચોક્કસ શ્રેણી વિના.
1944 માં, સ્ટાલિને માંગ કરી કે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ વિશ્વમાં યુદ્ધ પછીની પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરે. અનેક કમિશનની રચના કરવામાં આવી. તેઓનું નેતૃત્વ ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર લિટવિનોવ, લોઝોવ્સ્કી અને મૈસ્કી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અમે શ્રેષ્ઠ નિષ્ણાતો ભેગા કર્યા અને ઘણા મહિનાઓ સુધી કામ કર્યું.
દરેક વ્યક્તિએ આવશ્યકપણે એક જ વસ્તુનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો: સોવિયત યુનિયનની આસપાસ સુરક્ષા બફર બનાવવા માટે, જર્મનીને નિષ્ક્રિય કરવા, યુરોપમાં સોવિયેત વિરોધી અભિગમ સાથે લશ્કરી જૂથની રચનાને રોકવા માટે, પૂર્વી યુરોપિયન દેશો સાથે પરસ્પર સહાયતા કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવા.
ઇવાન મૈસ્કીએ પીપલ્સ કમિશનર મોલોટોવને "ભવિષ્યના વિશ્વના ઇચ્છનીય પાયા પર" એક મોટી નોંધ સોંપી (જુઓ "સ્રોત", 1995, નંબર 4). મૈસ્કી દેશ માટે સુરક્ષાની બાંયધરી અને લાંબા સમય સુધી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂરિયાતથી આગળ વધ્યો. તેમણે એ હકીકત પરથી આગળ વધ્યું કે મુખ્ય ગેરંટી એ યુરોપનું સમાજવાદીમાં રૂપાંતર છે, પરંતુ આ ટૂંકા સમયમાં થઈ શકે નહીં. હાલમાં, પશ્ચિમ સાથે, મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડ સાથે સારા સંબંધો જાળવવા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
સલાહ સ્વીકારવામાં આવી ન હતી.
પીપલ્સ કમિશનર ખાતે, મૈસ્કીને વ્યવહારિક કાર્યમાંથી દૂર કરવામાં આવી હતી. 1945 ની શરૂઆતમાં, તેમને નાઝી આક્રમણકારો દ્વારા થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે એક કમિશનનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું હતું. અને 1946માં તેમને વિદેશ મંત્રાલયમાંથી હટાવવામાં આવ્યા હતા. સ્ટાલિન સાથેની ટેલિફોન વાતચીતમાં મૈસ્કીના ભાવિનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ત્યારે ભાવિ વિદેશી બાબતોના નાયબ પ્રધાન, વ્લાદિમીર સેમેનોવિચ સેમેનોવ, મોલોટોવની ઑફિસમાં હતા. મોલોટોવે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો:
- મારે તેને ક્યાં મૂકવું જોઈએ?
સ્ટાલિને પૂછ્યું કે શું મૈસ્કી કંઈ લખે છે. મોલોટોવને યાદ આવ્યું કે તેના ડેપ્યુટીએ બ્રિટિશ મજૂર ચળવળ પર કૃતિઓ લખી હતી. મુદ્દો ઉકેલાયો હતો. ટૂંક સમયમાં જ ઇવાન મિખાયલોવિચે એકેડેમી ઑફ સાયન્સિસના ઇતિહાસની સંસ્થામાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. વળતર તરીકે, તેઓ શિક્ષણવિદ્દ તરીકે ચૂંટાયા હતા.
સ્ટાલિનના મૃત્યુના થોડા સમય પહેલા, 19 ફેબ્રુઆરી, 1952 ના રોજ, મૈસ્કીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમના પર ખાસ કરીને બ્રિટિશ ગુપ્તચરો સાથે સંબંધ હોવાનો અને પશ્ચિમી નેતાઓને સોવિયેત સંઘના મિત્ર ગણવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
તેના પગલે, તેના તાજેતરના ત્રણ ગૌણ, લંડનમાં સોવિયેત દૂતાવાસના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેમાંથી પ્રખ્યાત પબ્લિસિસ્ટ અર્ન્સ્ટ હેનરી (ઉર્ફ સેમિઓન નિકોલાઈવિચ રોસ્ટોવસ્કી, ઉર્ફ લિયોનીડ આર્કાડેવિચ ખેન્ટોવ, એક વિચિત્ર રીતે રસપ્રદ જીવનચરિત્ર ધરાવતો વ્યક્તિ, લેખક. ત્રીસના દાયકામાં બે પ્રખ્યાત પુસ્તકો - " હિટલર ઓવર યુરોપ" અને "યુએસએસઆર વિરુદ્ધ હિટલર").
ઇ. હેન્રી ફેબ્રુઆરી '54 માં પ્રકાશિત થયો હતો. સ્ટાલિનના મૃત્યુ પછી, મૈસ્કીએ, તપાસ ફાઈલમાં જણાવ્યા મુજબ, "તે કાલ્પનિક હોવાનું જાહેર કરીને તેની જુબાનીનો ઇનકાર કર્યો." પરંતુ તેઓએ હજી પણ તેને જવા દીધો નહીં. મે 1955 માં, સુપ્રીમ કોર્ટની લશ્કરી પેનલ દ્વારા મૈસ્કી પર દેશદ્રોહનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જુલાઈ '55 માં તેને આખરે મુક્ત કરવામાં આવ્યો, અને તે એકેડેમી ઓફ સાયન્સની ઇતિહાસની સંસ્થામાં પાછો ફર્યો. પરંતુ વાહિયાત આરોપોનો ઘેરો પડછાયો તેના પર લટકતો હતો. 1957ની શરૂઆતમાં, હિસ્ટ્રી ઓફ ડિપ્લોમસી અને ડિપ્લોમેટિક ડિક્શનરીની નવી આવૃત્તિના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. એડિટર-ઇન-ચીફની જરૂર હતી. એકેડેમિશિયન મૈસ્કી કરતાં વધુ સારા ઉમેદવારનો પ્રસ્તાવ મૂકવો મુશ્કેલ હતો.
પરંતુ વિચારધારા માટેની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી, દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચ શેપિલોવે, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમના સભ્યોને એક નોંધ મોકલી જેમાં તેમણે આને અયોગ્ય ગણાવ્યું, “કારણ કે મૈસ્કી આઈ.એમ. જ્યારે તેઓ ઇંગ્લેન્ડમાં યુએસએસઆરના રાજદૂત હતા ત્યારે સત્તાવાર પદના દુરુપયોગ માટે દોષિત ઠર્યા અને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા; મૈસ્કીનું ત્યારબાદ પુનર્વસન કરવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ તેને માત્ર ખાનગી માફી તરીકે માફ કરવામાં આવી હતી.
એકવીસમી ફેબ્રુઆરી, પંચાવનમીએ, કેન્દ્રીય સમિતિના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં આ મુદ્દાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નવા વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકોએ મૈસ્કીને સંપાદકીય મંડળમાં સામેલ ન કરવા કહ્યું, તેમને મુખ્ય સંપાદક બનાવ્યા. તે પાર્ટીનો સભ્ય પણ નથી! મૈસ્કીને તેની ધરપકડ પછી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો હતો અને તેને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો ન હતો.
તેઓએ નિર્ણય લીધો - સેન્ટ્રલ કમિટીના સચિવાલયે મુખ્ય સંપાદકની પસંદગી કરવી જોઈએ અને "કોમરેડ શ્વેર્નિક સાથે મળીને, મૈસ્કીના પક્ષ જોડાણના મુદ્દા પર વિચાર કરવો જોઈએ." મૈસ્કીની સજા 1960 માં જ રદ કરવામાં આવી હતી.
27 જુલાઈ, 1945 ના રોજ, લિટવિનોવની અધ્યક્ષતામાં શાંતિ સંધિઓ અને યુદ્ધ પછીની સિસ્ટમની તૈયારી માટેના કમિશને તેનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું.
યુદ્ધ પછીની ઘટનાઓની આગાહી કરતી વખતે મેક્સિમ મકસિમોવિચ ખૂબ જ ભૂલથી હતો. તેમનું માનવું હતું કે મુખ્ય વિરોધાભાસ એંગ્લો-અમેરિકન સંબંધો હશે અને સોવિયેત સંઘે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વર્ચસ્વ સામે ઇંગ્લેન્ડ સાથે લડવું જોઈએ. અહેવાલમાં "પેલેસ્ટિનિયન પ્રશ્ન" વિભાગનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેણે ઉદ્દેશ્યપૂર્વક મુદ્દાના ઇતિહાસની રૂપરેખા આપી હતી અને યહૂદીઓ અને આરબોના હિતોની અસંગતતા વિશે વાત કરી હતી.
લિટવિનોવના કમિશને નિરાશાવાદી નિષ્કર્ષ કાઢ્યો: "પેલેસ્ટિનિયન પ્રશ્નનો સંતોષકારક રીતે યહૂદીઓ અથવા આરબો, અને કદાચ બંનેના અધિકારો અને ઇચ્છાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના ઉકેલી શકાતો નથી."
લિટવિનોવના નેતૃત્વ હેઠળ કામ કરતા રાજદ્વારીઓએ "સમસ્યાના વધુ આમૂલ નિરાકરણ સુધી સોવિયેત યુનિયનને પેલેસ્ટાઇનનું કામચલાઉ વાલીપણું આપવા માટે અરજી કરવાની દરખાસ્ત કરી." જો કે, તે અગાઉથી સ્પષ્ટ હતું કે અંગ્રેજો આ માટે સંમત થશે નહીં. પછી બીજો વિચાર આગળ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો - ત્રણ રાજ્યો - સોવિયત યુનિયન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડના સામૂહિક વાલીપણા હેઠળ પેલેસ્ટાઇનને સ્થાનાંતરિત કરવા.
ક્રેમલિનમાં મૂડને સમજીને, સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ મધ્ય પૂર્વીય બાબતોમાં વધુ સક્રિય ભાગીદારી માટે આગ્રહ કરવાનું શરૂ કર્યું. લેબનોનના રાજદૂત, ડેનિલ સેમિનોવિચ સોલોડે, પીપલ્સ કમિશનર સેમિલોવ્સ્કીના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડાને જાણ કરી:
"આપણે આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે અમારી સહભાગિતાની માંગ કરી શકીએ છીએ અને જ જોઈએ, કારણ કે યુરોપમાં યહૂદીઓ માત્ર એંગ્લો-અમેરિકન વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં જ નથી, પણ સોવિયેતમાં પણ છે.
અને આ ઉપરાંત, પેલેસ્ટાઈન પોતે માત્ર બ્રિટિશ શાહી સંચાર માર્ગો પર જ નહીં, પણ આપણા પોતાના દેશના વિવિધ બંદરો સાથે દરિયાઈ સંચારની સોવિયેત રેખાઓ પર પણ છે.
1944 થી, ડેનિલ માલ્ટ લેબનોન અને સીરિયામાં અંશકાલિક રાજદૂત હતા. પચાસમાં વર્ષમાં, તેઓ મોસ્કો પાછા ફર્યા અને વિદેશ મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશોના વિભાગના નાયબ વડા તરીકે નિયુક્ત થયા. પચાસમા વર્ષે તેઓ ઇજિપ્તના દૂત તરીકે ગયા.
સોવિયેત મધ્ય પૂર્વીય રાજદ્વારીઓ પેલેસ્ટાઈન અને સામાન્ય રીતે મધ્ય પૂર્વને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેના હિતોના સંઘર્ષના ક્ષેત્ર તરીકે જોતા હતા. તદુપરાંત, અમેરિકનો, તેઓ માનતા હતા કે, યહૂદી રાજ્યના વિચારની મદદથી બ્રિટીશને હાંકી કાઢવાનો ઇરાદો હતો.
મોલોટોવ આંતર-સામ્રાજ્યવાદી વિરોધાભાસમાં નિશ્ચિતપણે માનતા હતા અને દલીલ કરતા હતા: "માત્ર આ રીતે આપણે અમેરિકાને જ નબળું પાડી શકીએ છીએ, જે આપણી સામે લડી રહ્યું છે." 1947 માં, તેઓ ગંભીરતાથી માનતા હતા કે "બધા વિકસિત મૂડીવાદી દેશોમાં આ બાબત સમાજવાદની સ્થાપના માટે યોગ્ય છે."
હકીકત એ છે કે સ્ટાલિન અને મોલોટોવ અંધવિશ્વાસમાં ઓસીફાઇડ હતા તે ઉપરાંત, ત્યાં એક બીજું મહત્વનું પરિબળ હતું: તેઓએ પોતે વ્યક્ત કરેલા વિચારો ચારે બાજુથી પાછા ફર્યા.
દૂતાવાસ, બુદ્ધિમત્તા અને કેન્દ્રીય સમિતિના ઉપકરણે તેમને કોડ્સ, પ્રમાણપત્રો અને નોંધોથી ભરપૂર કરી દીધું જેણે તેમના પોતાના વિચારો વિકસાવ્યા. તેઓ મદદ કરી શક્યા નહીં પરંતુ અનુભવી શક્યા કે વિશ્વમાં જે થઈ રહ્યું છે તે ફક્ત તેઓ જે વિચારે છે તેની પુષ્ટિ કરે છે. વાસ્તવમાં, તે માહિતીની ઇરાદાપૂર્વકની વિકૃતિ હતી અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટના અભિપ્રાય સાથે વાસ્તવિકતાનું સમાયોજન હતું.
ચાલો કહીએ કે, 1947 ની પાનખરથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં દૂતાવાસ અને ગુપ્તચર સ્ટેશન બંનેએ સ્ટાલિન અને મોલોટોવને અમેરિકાના "ફેસાઇઝેશન" અને તેના "વિશ્વ પ્રતિક્રિયા અને સોવિયત વિરોધી પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં" પરિવર્તન વિશે જાણ કરી.
આ દરમિયાન પેલેસ્ટાઈનમાં સ્થિતિ વણસી ગઈ છે.
ઑક્ટોબર 1943 માં, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ચર્ચિલે વેઈઝમેનને કહ્યું: "હિટલરની હાર થયા પછી, યહૂદીઓએ પોતાનું રાજ્ય બનાવવું જોઈએ જ્યાંથી તેઓ આવે છે. બાલફોરે મને આ વસિયતનામું આપ્યું હતું અને હું તેને છોડવાનો નથી."
એક વર્ષ પછી, એક નવી મીટિંગ દરમિયાન, ચર્ચિલે વેઇઝમેનને પુનરાવર્તન કર્યું: "જો તમે આખું પેલેસ્ટાઇન મેળવી શકો તો તે સારું રહેશે. હું યહૂદી રાજ્યમાં નેગેવ રણના સમાવેશનો સમર્થક છું."
પરંતુ ચર્ચિલ યુદ્ધ પછીની ચૂંટણી હારી ગયા. લંડનમાં નવી સરકાર દેખાઈ છે.
વિદેશ સચિવ અર્નેસ્ટ બેવિન માનતા ન હતા કે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને તેમના પોતાના રાજ્યની જરૂર છે. તેની જીદ અને સમાધાન કરવાની અનિચ્છા, ખાસ કરીને યુરોપિયન યહૂદી શરણાર્થીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં આશ્રય મેળવવાની મંજૂરી આપવા માટે, એક વિચિત્ર રીતે ઇઝરાયેલના જન્મમાં મદદ કરી.
30 એપ્રિલ, 1946ના રોજ, એંગ્લો-અમેરિકન કમિશને યુરોપથી પેલેસ્ટાઇનમાં એક લાખ યહૂદી શરણાર્થીઓના પુનર્વસનની દરખાસ્ત કરી. સાચું, ત્યાં યહૂદી અને આરબ રાજ્ય બનાવવાની કોઈ વાત નહોતી. પેલેસ્ટાઈનનો વહીવટ ઈંગ્લેન્ડના હાથમાં છોડી દેવાનો હતો.
બ્રિટિશ સરકારે કમિશનના તારણોને ફગાવી દીધા.
ચોથી જુલાઈના રોજ, નવા અમેરિકન પ્રમુખ ટ્રુમૅન પોતે બ્રિટિશરો તરફ વળ્યા અને હજુ પણ એક લાખ યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઈનમાં આવવા દેવાની દરખાસ્ત કરી.
જો ઈંગ્લેન્ડ યહૂદી શરણાર્થીઓને સ્વીકારવા સંમત થયું હોત, તો સમસ્યાની ગંભીરતા ઓછી થઈ ગઈ હોત, અને અમેરિકન રાજકારણીઓ અન્ય બાબતો તરફ વળ્યા હોત. પરંતુ બ્રિટિશરોએ સમસ્યા વધારી અને અન્ય દેશોને, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પેલેસ્ટાઇન સાથે વ્યવહાર કરવા દબાણ કર્યું. અંગ્રેજોની જિદ્દે ઈઝરાયેલને બનાવવામાં મદદ કરી.
15 મે, 1946 ના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગે તેના નેતૃત્વ માટે પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દા પર એક નોંધ તૈયાર કરી.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ એ હકીકતથી આગળ વધ્યા કે અમેરિકનો અને બ્રિટીશ "યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈંગ્લેન્ડ પેલેસ્ટાઈન પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુત્વ ન મેળવે ત્યાં સુધી પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દાના ઉકેલમાં અન્ય દેશોની દખલગીરી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા."
રાજદ્વારીઓએ સોવિયેત સ્થિતિ ઘડી હતી: એંગ્લો-અમેરિકન કમિશન રસ ધરાવતા પક્ષો વિના આ સમસ્યાની ચર્ચા કરવા અને ઉકેલવા માટે સક્ષમ નથી; પેલેસ્ટાઈન માટે બ્રિટિશ આદેશ નાબૂદ થવો જોઈએ - તે ફક્ત પેલેસ્ટાઈન પ્રશ્નના ઉકેલમાં દખલ કરે છે. બ્રિટિશ ટુકડીઓ પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ; પેલેસ્ટાઈન પર યુએન ટ્રસ્ટીશીપ સ્થાપિત થવી જોઈએ, જે સ્વતંત્ર અને લોકશાહી પેલેસ્ટાઈનની રચના માટે શરતો તૈયાર કરશે.
ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર ડેકાનોઝોવે મોલોટોવને એક નોંધ મોકલી: “મારા ભાગ માટે, હું માનું છું કે આ દરખાસ્તો સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય છે. હું તમારી સૂચનાઓ માટે પૂછું છું."
ડેકાનોઝોવ, બેરિયાના સમર્થનની અનુભૂતિ કરીને, આત્મવિશ્વાસથી વર્ત્યા, હિંમતભેર કોઈપણ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કર્યું અને રાજદૂતોને સૂચનાઓ આપી. પ્રથમ નાયબ પ્રધાન વૈશિન્સકી એ હકીકતને પસંદ કરી શક્યા નહીં કે ડેકાનોઝોવ તેના પંથકમાં દખલ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ આન્દ્રે યાનુઆરેવિચે ક્યારેય તેનો અસંતોષ દર્શાવ્યો ન હતો. કેજીબી વિભાગના તમામ લોકોની જેમ તે ડેકાનોઝોવથી ડરતો હતો.
મોલોટોવ અજાણ્યા સમસ્યાઓમાં આત્મવિશ્વાસ અનુભવતો ન હતો. તે તેના ડેપ્યુટીઓ તરફ વળ્યો: “tt. વિશિન્સ્કી, લોઝોવ્સ્કી, ડેકાનોઝોવ. આપણે ચર્ચા કરવાની જરૂર છે."
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ જોયું કે સોવિયેત સરકાર પોતાના માટે કોઈ સ્થિતિ ઘડી શકતી નથી. અને તેને ખબર નથી કે કઈ બાજુ લેવું.
અલબત્ત, મોસ્કો એવા લોકોને ટેકો આપવા માંગતો હતો જેઓ પ્રતિભાવમાં સોવિયેત તરફી લાઇનને અનુસરશે. પરંતુ મુખ્ય કાર્ય ઇંગ્લેન્ડને પેલેસ્ટાઇન છોડવા દબાણ કરવાનું હતું. આ સ્થિતિએ સોવિયેત નેતૃત્વને યહૂદી રાજ્યની રચનાની હિમાયત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા, કારણ કે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ બ્રિટિશ વિરોધી હતા અને વાસ્તવમાં બ્રિટિશરો સામે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા.
28 જૂન, 1946 ના રોજ, પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના રાજકીય વિભાગના આરબ વિભાગના વડા, ઇલિયાહુ સાસન (ઇઝરાયેલી વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના ભાવિ ડિરેક્ટર અને તુર્કીના રાજદૂત), એ એક પત્ર મોકલ્યો. જેરૂસલેમથી વોશિંગ્ટનમાં યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિ સુધી, એપસ્ટેઇન, સોવિયેત સ્થિતિના તેમના અર્થઘટન સાથે:
"સોવિયેટ્સ એ હકીકતને સ્વીકારી શકતા નથી કે ગ્રેટ બ્રિટન તેના પોતાના હિતો પર આધારિત, ઓછામાં ઓછા તે હદ સુધી રશિયાને સામેલ કર્યા વિના, તેના પોતાના પર પ્રદેશની સમસ્યાઓ હલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
ટ્રાન્સજોર્ડન માટેના આદેશને નાબૂદ કરવાની જાહેરાત, સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકેની તેની ઘોષણા અને ટ્રાન્સજોર્ડન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે લશ્કરી સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે આ વિશે રશિયનોની ચીડ ખાસ કરીને સ્પષ્ટપણે પ્રગટ થઈ હતી, જે બાદમાં લશ્કર જાળવવાની મંજૂરી આપે છે. ટ્રાન્સજોર્ડેનિયન પ્રદેશ અને તેની સરહદો પર કોઈપણ સંખ્યામાં એકમો.
આ કરાર ટ્રાન્સજોર્ડનને બ્રિટિશ લશ્કરી થાણામાં ફેરવે છે, જે સમગ્ર આરબ પ્રદેશને નિયંત્રિત કરે છે અને અમુક સંજોગોમાં, ગ્રેટ બ્રિટન માટે રશિયાની સરહદો સુધી પહોંચવા માટે "સ્પ્રિંગબોર્ડ" તરીકે સેવા આપવા સક્ષમ છે.
પરંતુ, આ સમજૂતીના નિષ્કર્ષને રોકવામાં સક્ષમ ન હોવાથી, રશિયા હવે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાના ઉકેલમાં આડકતરી રીતે હસ્તક્ષેપ કરીને તેને વિક્ષેપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે...”
સોવિયેત સંઘે બ્રિટિશરો સામે કોઈપણ પ્રતિકારને પ્રોત્સાહન આપ્યું - પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓ અને આરબોની ક્રિયાઓ, ઈરાકમાં કુર્દ અને શિયાઓ, ઈજિપ્ત, લેબનોન અને સીરિયામાં રાજકીય વિરોધ. મોસ્કો ત્યાં સુધી રાહ જોતો હતો જ્યાં સુધી ઇંગ્લેન્ડ તેનો સામનો ન કરી શકે અને રશિયાની ભાગીદારી સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર આ સમસ્યાને ચર્ચા માટે લાવવામાં આવશે. પછી સોવિયેત નેતૃત્વને પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યા અને આરબ પૂર્વની અન્ય સમસ્યાઓને પ્રભાવિત કરવાની તક મળશે.
"મને લાગે છે કે આ ચિત્ર સત્યની ખૂબ નજીક છે," સાસને આગળ કહ્યું. - જો એમ હોય તો, આપણે પેલેસ્ટાઈનની સમસ્યાને સુરક્ષા પરિષદ અથવા યુએન જનરલ એસેમ્બલીની ચર્ચામાં લાવવાથી બિલકુલ ડરવું જોઈએ નહીં. આપણે એટલું જ ડરવું જોઈએ નહીં કે રશિયનો આપણા માટે પ્રતિકૂળ સ્થિતિ લેશે, પરંતુ તેનાથી વિપરીત, યુએસએસઆરની સ્થિતિ મૈત્રીપૂર્ણ હશે તેવું માનવા માટેના ગંભીર કારણો છે.
એટલા માટે નહીં કે તેઓ અમારી સાથે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે અથવા આરબોને ધિક્કારે છે, પરંતુ બ્રિટિશરો સાથે રાજકીય સ્કોર્સ સેટ કરવાની જરૂરિયાતને આધારે. જો કોઈ હારે છે, તો તે સૌ પ્રથમ, આરબો અને ગ્રેટ બ્રિટન હશે..."
ઝિઓનિસ્ટોએ સોવિયત નેતૃત્વના ભાગ પર તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિના પ્રથમ વ્યવહારુ પરિણામો પહેલેથી જ અનુભવ્યા છે.
યુદ્ધ પછી, કામચલાઉ પોલિશ સરકારે સોવિયેત સરકાર સાથે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા "પોલિશ અને યહૂદી રાષ્ટ્રીયતાના વ્યક્તિઓના સોવિયેત નાગરિકત્વમાંથી ખસી જવાના અધિકાર પર અને પોલેન્ડમાં તેમના સ્થળાંતર પર." '39 ના પાનખરમાં દેશના વિભાજન પછી સોવિયેત પ્રદેશ પર પોતાને જોવા મળતા તમામ પોલિશ નાગરિકો હવે ઘરે પાછા આવી શકે છે.
મોટાભાગના પોલિશ યહૂદીઓએ સોવિયેત યુનિયનમાં ન રહેવાનું પસંદ કર્યું, પરંતુ પોલેન્ડ ગયા. પરંતુ ઝડપથી સમજાયું કે ધ્રુવો તેમનાથી બિલકુલ ખુશ નથી, તેઓ પેલેસ્ટાઇન તરફ દોડી ગયા. કોઈએ તેમને પરેશાન કર્યા નથી.
4 સપ્ટેમ્બર, 1946ના રોજ, યુએસએસઆર કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર્સ ફોર રિપેટ્રિએશન અફેર્સના ડેપ્યુટી કમિશનર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ ગોલુબેવે, વિદેશ મંત્રાલયના ત્રીજા યુરોપિયન વિભાગના વડા, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ સ્મિર્નોવને જાણ કરી:
“હું તમને તમારી માહિતી માટે જાણ કરું છું કે, ઑસ્ટ્રિયામાં સ્વદેશ પરત ફરવાના પ્રતિનિધિ, કર્નલ સ્ટારોવના જણાવ્યા મુજબ, પેલેસ્ટાઇન તરફ જતા યહૂદીઓનું પરિવહન પોલેન્ડથી ચેકોસ્લોવાકિયાના પ્રદેશ અને ઑસ્ટ્રિયાના સોવિયત ઝોન દ્વારા શરૂ થયું છે. કુલ 200,000 યહૂદીઓએ પેલેસ્ટાઇન તરફ આગળ વધવું આવશ્યક છે...
ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, પરિવહનને મ્યુનિકમાં વ્યવસાયના અમેરિકન ઝોનમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના વધુ શિપમેન્ટ માટે કથિત રીતે એક સંગ્રહ બિંદુ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે...”
આન્દ્રે સ્મિર્નોવ એક પ્રખ્યાત રાજદ્વારી હતા. તેમણે 1936 થી પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં કામ કર્યું, યુદ્ધ પહેલાં તેઓ જર્મનીમાં દૂતાવાસના સલાહકાર હતા, અને 1941 થી તેઓ ઈરાનમાં રાજદૂત હતા, જ્યાં સોવિયેત સૈનિકો તૈનાત હતા. મુખ્ય હોદ્દાઓ તેમની આગળ હતા - તેમણે સેન્ટ્રલ કમિટી ઉપકરણમાં કામ કર્યું, જર્મની અને ઑસ્ટ્રિયામાં રાજદૂત અને વિદેશી બાબતોના નાયબ પ્રધાન હતા.
સ્મિર્નોવે લેફ્ટનન્ટ જનરલ ગોલુબેવની નોંધ વિશે મંત્રાલયના નેતૃત્વને જાણ કરી.
સૈદ્ધાંતિક રીતે, પરિસ્થિતિ અપ્રિય હતી. તાજેતરના સોવિયત નાગરિકો પ્રથમ તક પર દેશ છોડીને ભાગી ગયા. આ સમાજવાદની પ્રતિષ્ઠા પર ફટકો છે. પરંતુ સ્ટાલિને તેને શાંતિથી લીધો. ઇઝરાયેલમાં સ્થળાંતર અટકાવવાનો કોઈ આદેશ નહોતો.
 
સોવિયત યુનિયન ઝિઓનિસ્ટોના બચાવમાં આવે છે
ચાલીસના ત્રીસમા એપ્રિલના એંગ્લો-અમેરિકન કમિશનની દરખાસ્તોને આરબ દેશો દ્વારા નિર્ણાયક રીતે નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
જુલાઇની 27મી તારીખે, નિષ્ણાતોના નવા કમિશને એક અલગ યોજના રજૂ કરી: પેલેસ્ટાઇનને ચાર પ્રદેશોમાં વિભાજીત કરવા, એક યહૂદી, એક આરબ અને બે સીધા ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા સંચાલિત. કેન્દ્ર સરકારના નેતૃત્વ હેઠળ તમામ વિસ્તારોને એક રાજ્યમાં એકસાથે લાવવામાં આવશે, જેનું નેતૃત્વ અંગ્રેજી હાઈ કમિશનર કરશે.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ તરત જ આ વિચારને નકારી કાઢ્યો અને ફરીથી પેલેસ્ટાઇનના યુએન ટ્રસ્ટીશિપના વિચારનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
ઝિઓનિસ્ટ્સ અને સોવિયેત નેતૃત્વ વચ્ચેના નવા જોડાણના માર્ગમાં એકમાત્ર વસ્તુ એ સોવિયત સંઘમાં યહૂદીઓની સ્થિતિ વિશેના નિવેદનો હતા. ઝિઓનિસ્ટ ચળવળના કેટલાક નેતાઓ માનતા હતા કે તેઓએ સોવિયત સંઘની અંદરની પરિસ્થિતિ તરફ આંખ આડા કાન કરવા પડશે. મોસ્કોનો ટેકો વધુ મહત્વનો છે. અન્ય લોકોએ બેવડા ધોરણોની નીતિ સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો.
વર્લ્ડ જ્યુઈશ કોંગ્રેસ ખાતે યહૂદી સંશોધન સંસ્થાના ડિરેક્ટર, જેકબ રોબિન્સન, નવેમ્બર 19, 1946 ના રોજ અમેરિકન ઇમરજન્સી ઝિઓનિસ્ટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં બોલ્યા:
“1941 થી, સોવિયત યુનિયન સાથેના અમારા સંબંધોમાં એક નવો સમયગાળો શરૂ થયો. અમે સારી રીતે જાણતા હોવા છતાં, સૌથી ભયંકર વસ્તુઓમાંથી ચૂપચાપ પસાર થતાં, અમે તેમની પ્રશંસા કરવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે યુદ્ધ ચાલુ હતું ત્યારે આના કારણો હતા. નાઝી જર્મની પર વિજય વધુ મહત્વપૂર્ણ હતો. પરંતુ ચર્ચિલની અભિવ્યક્તિ "લોખંડનો પડદો" શાબ્દિક અર્થ લે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં યહૂદીઓને કોઈ ખ્યાલ નથી કે સોવિયેત યુનિયનમાં શું થઈ રહ્યું છે. શા માટે એવું માનવામાં આવે છે કે સોવિયેત યુનિયનમાં યહૂદીઓનો પ્રશ્ન ઉકેલાઈ ગયો છે? આજે ત્યાં યહૂદી વિરોધીવાદ ખૂબ જ ફેશનમાં છે..."
5 માર્ચ, 1946 ના રોજ, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ચર્ચિલે ફુલટનમાં તેમનું પ્રખ્યાત ભાષણ આપ્યું. તેણે આયર્ન કર્ટેન વિશે વાત કરી, જેણે યુરોપને એવા દેશોમાં વિભાજિત કર્યું જ્યાં સ્વતંત્રતા છે અને એવા દેશો જ્યાં સ્વતંત્રતા નથી. લોખંડના પડદા વિશે ચર્ચિલના શબ્દો ચોક્કસ સૂત્ર હતા. યુરોપનું વિભાજન.
પરંતુ વાસ્તવમાં, ચર્ચિલે એક વર્ષ અગાઉ પ્રમુખ ટ્રુમૅનને લખેલા પત્રમાં "લોખંડી પડદો" ની વિભાવનાનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કર્યો, પિસ્તાલીસની બારમી મેના રોજ:
"તેમના આગળના ભાગમાં લોખંડનો પડદો પડી ગયો છે. અમને ખબર નથી કે તેની પાછળ શું ચાલી રહ્યું છે "...
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ તેમનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. બ્રિટિશ અધિકારીઓએ શરણાગતિ સ્વીકારી.
14 ફેબ્રુઆરી, 1947ના રોજ, વિદેશ સચિવ બેવિને બ્રિટિશ સરકારના પેલેસ્ટાઈનના પ્રશ્નને યુએનમાં મોકલવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી, કારણ કે બ્રિટિશ દરખાસ્તોને આરબો દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવી હતી. તે હતાશાનો સંકેત હતો.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ બ્રિટનના પેલેસ્ટાઈનના ઇનકારથી સંતુષ્ટ હતા. તેઓ યહૂદી ભૂગર્ભ લડાઈ જૂથો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા જેઓ અંગ્રેજો સામે લડ્યા હતા.
લેબનોનમાં સોવિયેત રાજદૂત, સોલોદે, 19 ફેબ્રુઆરી, 1947 ના રોજ વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, સેમિલોવસ્કીને પત્ર લખ્યો:
બ્રિટિશરો યહૂદી આતંકવાદીઓ સામે લડવાની રમતથી એટલા દૂર હતા કે, તેલ અવીવમાં બ્રિટિશ સૈન્ય દ્વારા આયોજિત સંપૂર્ણ દરોડા અને પેલેસ્ટાઈનના તમામ શહેરોમાં આંશિક દરોડા ઉપરાંત, તેઓએ જેરુસલેમ અને હાઈફાના આખા પડોશને કાંટાળો બાંધી દીધો. વાયર આ બધું એટલું રમુજી લાગે છે કે પેલેસ્ટિનિયનો મજાકમાં આ ફેન્સ્ડ પડોશીઓને "બેવિન ટાઉન્સ" કહે છે.
ઈંગ્લેન્ડમાં દેશના ઈતિહાસમાં ઈંધણની સૌથી ગંભીર કટોકટી સાથે તીવ્ર શિયાળો હતો. ઉદ્યોગ વ્યવહારીક રીતે બંધ થઈ ગયો, અંગ્રેજો ભયાવહ રીતે થીજી રહ્યા હતા. બ્રિટિશ સરકાર, પહેલા કરતા વધુ, આરબ તેલ નિકાસ કરતા દેશો સાથે સારા સંબંધો ઇચ્છતી હતી.
6 માર્ચ, 1947ના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયના સલાહકાર બોરિસ એફિમોવિચ સ્ટેને પ્રથમ નાયબ પ્રધાન વિશિન્સ્કીને પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દા પર એક નોંધ સોંપી:
“અત્યાર સુધી, યુએસએસઆરએ પેલેસ્ટાઇનના મુદ્દા પર તેની સ્થિતિ ઘડેલી નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાની આગામી ચર્ચાના સંદર્ભમાં, યુએસએસઆરના દૃષ્ટિકોણની આવી રચના જરૂરી છે.
સ્ટીને તેમના વીસના દાયકાથી પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં કામ કર્યું હતું. યુદ્ધ પહેલાં, તે ફિનલેન્ડ અને ઇટાલીમાં સંપૂર્ણ દૂત હતા. પછી તેમને સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળની હાયર ડિપ્લોમેટિક સ્કૂલ અને હાયર પાર્ટી સ્કૂલમાં ભણાવવા માટે મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે તેમના નિબંધનો બચાવ કર્યો અને પ્રોફેસર બન્યા. યહૂદીઓને ધીમે ધીમે રાજદ્વારી કાર્યમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા, પરંતુ તે સમય માટે, વિદેશ મંત્રાલયે સ્ટેઈનને સલાહકાર તરીકે રોક્યા.
સ્ટેઈન માનતા હતા કે પેલેસ્ટાઈનના ટ્રસ્ટીશીપના વિચારને નકારી કાઢવો પડશે:
"પેલેસ્ટાઇન પર ટ્રસ્ટીશીપ સ્થાપિત કરવાની સંભાવના એ હકીકત દ્વારા સામનો કરવામાં આવે છે કે આ દેશની વસ્તી (યહૂદીઓ અને આરબો બંને) સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટે પૂરતી પરિપક્વ છે. ન તો આરબો કે યહૂદીઓ કોઈપણ પ્રકારના વાલીપણા માટે સંમત નથી અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની માંગણી કરતા નથી.
યુનાઇટેડ નેશન્સ સમક્ષ પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્નની ગ્રેટ બ્રિટન દ્વારા રજૂઆત એ યુએસએસઆર માટે પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્ન પર પોતાનો દૃષ્ટિકોણ વ્યક્ત કરવાની પ્રથમ તક જ નહીં, પણ પેલેસ્ટાઇનના ભાવિમાં અસરકારક ભાગ લેવાની પણ પ્રથમ તક દર્શાવે છે.
સોવિયેત યુનિયન એક રાજ્ય તરીકે પેલેસ્ટાઇનની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટેની માંગને સમર્થન આપી શકે નહીં..."
માર્ચ 1947 માં, વ્લાદિમીર ડેકાનોઝોવને વિદેશ મંત્રાલયમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
ડેકાનોઝોવની કારકિર્દીને નબળા સેક્સ પ્રત્યેના તેના જુસ્સાને કારણે નુકસાન થયું હતું. તેઓ કહે છે કે જેની પર તેની નજર હતી તેમાંથી એકે કૌભાંડ કર્યું હતું. તેમને વિદેશમાં સોવિયેત સંપત્તિના મુખ્ય નિર્દેશાલયમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા (તેનું નેતૃત્વ અન્ય બેરિયા સાથી, ભૂતપૂર્વ રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન વેસેવોલોડ નિકોલાવિચ મેરકુલોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું). પરંતુ તે ત્યાં પણ રોકાયો નહીં. બ્રોડકાસ્ટિંગ કમિટીના બોર્ડના સભ્ય તરીકે નિમણૂક કરવા માટે તેમને પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા...
મધ્ય પૂર્વીય બાબતોને પ્રથમ નાયબ પ્રધાન વૈશિન્સકીને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી.
આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ વિશિંસ્કી ત્રીસના દાયકાના કુખ્યાત મોસ્કો ટ્રાયલ્સમાં પ્રથમ ન્યાયાધીશ અને પછી ફરિયાદી તરીકે ઇતિહાસમાં રહ્યા. પરંતુ વૈશિન્સ્કી માત્ર ચાર વર્ષ માટે યુએસએસઆરના ફરિયાદી હતા, અને તેટલા વર્ષો સુધી તેમણે વિદેશ પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી. કુલ મળીને, તેણે ચૌદ વર્ષ સુધી વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયમાં કામ કર્યું, ફરિયાદીની ઓફિસ કરતાં વધુ.
1939 ના ઉનાળામાં પાછા, તેમને તેમની ફરિયાદી ફરજોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા અને સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક બાબતો માટે સરકારના નાયબ વડા તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યા. અને ચાલીસના દાયકામાં તેઓ વિદેશી બાબતોના નાયબ પીપલ્સ કમિશનર પણ બન્યા.
મોલોટોવ અને વિશિન્સકી એકબીજાને નફરત કરતા હતા. આ સ્ટાલિનને અનુકૂળ હતું. મોલોટોવને એક નાયબ સાથે મુકવાની ફરજ પડી હતી જેની સાથે તે ઊભા રહી શક્યો ન હતો.
વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચે, દરેક તક પર, આન્દ્રે યાનુઆરેવિચને ઠપકો આપ્યો, પુનરાવર્તન કર્યું: "તમારે ફક્ત ભાષણો કરવા જોઈએ!"
પરંતુ વિશિન્સ્કીએ તેને ઠપકો આપ્યો.
રાજદ્વારી ક્ષેત્રે તે ખીલ્યો. તે સ્ટીલના રંગના રાજદ્વારી ગણવેશમાં ખાસ જાહેરમાં દેખાયો. તે સારો દેખાતો હતો અને વાસ્તવિક જનરલ જેવો દેખાતો હતો.
વૈશિન્સ્કી કદાચ સ્ટાલિનનો સૌથી શિક્ષિત સહાયક હતો, તે યુરોપિયન ભાષાઓ - પોલિશ અને ફ્રેન્ચ અસ્ખલિત, જર્મન અને અંગ્રેજી સારી રીતે જાણતો હતો, અને મોહક બનવાની જરૂર હોય તેવા વિદેશીઓ સાથે આકર્ષક રીતે વાતચીત કરતો હતો. વશીકરણ અને સમજશક્તિ વિના નહીં, તે કેટલાક વિદેશી રાજદ્વારીઓ દ્વારા ગમ્યું, પરંતુ મુખ્યત્વે તે લોકો દ્વારા જેઓ સોવિયત જીવન વિશે કંઈપણ સમજી શક્યા ન હતા.
2 એપ્રિલ, 1947ના રોજ, બ્રિટિશ સરકારે યુએન સેક્રેટરી જનરલને પેલેસ્ટાઈનના મુદ્દાને જનરલ એસેમ્બલીના આગામી સત્રના એજન્ડામાં મૂકવા અથવા પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દા પર કમિશન બનાવવા માટે વિશેષ સત્ર બોલાવવા કહ્યું.
આરબ દેશોની સરકારો - ઇજિપ્ત, ઇરાક, સીરિયા, લેબનોન અને સાઉદી અરેબિયા - એક કાઉન્ટર પહેલ સાથે આવી. તેઓએ યુએનના વિશેષ સત્રમાં પેલેસ્ટાઈન પર બ્રિટિશ આદેશનો અંત લાવવા અને તેની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા કરવાનો મુદ્દો ઉઠાવવાનું કહ્યું.
એપ્રિલ 1947 માં, વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગે સોવિયેત સ્થિતિ વિકસાવી. મુખ્ય મુદ્દો પેલેસ્ટાઇનમાં બ્રિટિશ જનાદેશની સમાપ્તિ અને બ્રિટિશ સૈનિકોને પાછા ખેંચવાનો હતો. બાકીનું ઓછું વિશિષ્ટ રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું.
28 એપ્રિલ, 1947ના રોજ, ન્યુયોર્કમાં પેલેસ્ટાઈન પર યુએનનું વિશેષ સત્ર શરૂ થયું. પેલેસ્ટિનિયન સ્વતંત્રતાની તાત્કાલિક ઘોષણા માટે આરબ દેશોના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢવામાં આવ્યો હતો.
બ્રિટિશ રાજકારણીઓ, જેમ કે તેઓ કહે છે, તેમના હાથ ધોઈ નાખ્યા હોવાથી, પેલેસ્ટાઇનનું ભાવિ બે મહાન શક્તિઓ - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને સોવિયત યુનિયન પર આધારિત હતું.
અમેરિકન પ્રમુખ ટ્રુમેન કંઈ કરી શક્યા ન હતા. તેમના વહીવટમાં પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ યહૂદી રાજ્યનો સખત વિરોધ કરતા હતા. આ એક ક્ષણ હતી જ્યારે ટ્રુમેનનું પોતાનું રાજકીય ભાવિ અંધકારમય રંગોમાં રંગાયેલું હતું - જાહેર અભિપ્રાયના મતદાન અનુસાર, તે અનિવાર્યપણે ભાવિ ચૂંટણીઓ ગુમાવશે. તેનો પ્રભાવ તેના પોતાના વહીવટમાં પણ પડ્યો. તેની પાસે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ માટે સમય નહોતો: યુએનએ જે પણ નિર્ણય લીધો, તે થશે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અંતિમ શબ્દ સ્ટાલિન સાથે જ રહ્યો.
ઝિઓનિસ્ટોના સંપૂર્ણ આશ્ચર્ય માટે, સોવિયત યુનિયન તેમના બચાવમાં આવ્યું. અને કેવી રીતે! તેણે માત્ર સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી ન હતી, પરંતુ પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી રાજ્ય બનાવવાની માંગ કરી હતી.
આ મિશન આન્દ્રે ગ્રોમીકોને સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમને એપ્રિલ 1946 માં સ્ટાલિન દ્વારા વોશિંગ્ટનમાં રાજદૂત તરીકેના પદ પરથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને યુએનમાં કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, અને તેમની સ્થિતિ સુધારવા માટે, તેમને વિદેશ બાબતોના નાયબ પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. તે ક્ષણે, યુએનમાં પ્રતિનિધિનું પદ સ્ટાલિનને રાજદૂતના પદ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ લાગતું હતું.
આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચે ઝડપથી અને કુશળતાપૂર્વક મોસ્કોની સૂચનાઓનું પાલન કર્યું, થાક જાણતો ન હતો, અને મોલોટોવ તેને પૂરતો મેળવી શક્યો નહીં.
તમામ સોવિયત રાજદ્વારીઓમાંથી, તેણે ગ્રોમીકોને અલગ પાડ્યો. આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ પાત્રમાં વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ જેવા જ હતા, અને તેની શાળામાંથી પણ પસાર થયા, મોલોટોવની રાજદ્વારી શૈલીમાં નિપુણતા મેળવી - શુષ્ક, કઠિન, અવિશ્વસનીય.
ગ્રોમીકોને સામાન્ય રીતે "ના" કહેવાનું કામ સોંપવામાં આવતું હતું. આ વખતે, મોસ્કોની સૂચનાઓને અનુસરીને, આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચે તેની બધી કઠોરતા સાથે "હા" કહ્યું! અને યહૂદી રાજ્ય બનાવવાના વિચારે વાસ્તવિકતાની વિશેષતાઓ મેળવી.
ચૌદમી મે, 1947 ના રોજ, ગ્રોમીકોએ પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્ન પર જનરલ એસેમ્બલીના વિશેષ સત્રમાં વાત કરી. તેમનું ભાષણ સત્રમાં એકમાત્ર મહત્વપૂર્ણ રાજકીય નિવેદન હતું, જે પેલેસ્ટાઇન પરના કમિશનને મંજૂરી આપવા માટે - સંપૂર્ણ તકનીકી ભૂમિકા નિભાવવાનું માનવામાં આવતું હતું.
ઇંગ્લેન્ડ તેના આદેશને પરિપૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હોવાનું કહીને, ગ્રોમિકોએ કહ્યું હતું કે "યહૂદી લોકોના નોંધપાત્ર ભાગની આકાંક્ષાઓ પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્ન અને તેના ભાવિ રાજ્ય માળખા સાથે જોડાયેલી છે."
ગ્રોમીકોએ પેલેસ્ટાઇનમાં પોતાનું રાજ્ય બનાવવાના યહૂદીઓના અધિકારને ન્યાયી ઠેરવ્યો:
“યહૂદી લોકોએ છેલ્લા યુદ્ધમાં અસાધારણ કમનસીબી અને વેદના સહન કરી. આ આપત્તિઓ અને વેદનાઓ, અતિશયોક્તિ વિના, વર્ણનને અવગણે છે... ફાશીવાદી જલ્લાદના હાથે મૃત્યુ પામેલા યહૂદી લોકોની કુલ સંખ્યા અંદાજે છ મિલિયન લોકો હોવાનો અંદાજ છે. માત્ર પશ્ચિમ યુરોપમાં લગભગ દોઢ મિલિયન યહૂદીઓ યુદ્ધમાંથી બચી શક્યા.
પરંતુ આ આંકડાઓ, યહૂદી લોકોએ ફાશીવાદી આક્રમણકારોથી ભોગવેલા બલિદાનનો ખ્યાલ આપતી વખતે, યુદ્ધ પછી યહૂદી વસ્તીના મોટા જનસમૂહને પોતાને મળી આવી તે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપતા નથી.
યુરોપની હયાત યહૂદી વસ્તીની મોટી સંખ્યામાં પોતાને તેમના વતન, આશ્રય અને નિર્વાહના સાધનોથી વંચિત જણાયા. લાખો યહૂદીઓ આશ્રયની શોધમાં, નિર્વાહના સાધનની શોધમાં યુરોપના વિવિધ દેશોમાં ભટકતા હોય છે. તેમાંના મોટા ભાગના વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ કેમ્પમાં છે અને બધાને ભારે મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી રહી છે...
પૂછવું માન્ય છે: શું યુનાઇટેડ નેશન્સ, હજારો બચી ગયેલી યહૂદી વસ્તી માટે આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને જોતા, આ લોકોની પરિસ્થિતિમાં રસ ન દાખવી શકે, જેઓ તેમના વતનથી અને તેમના ઘરથી દૂર છે?... હવે સમય આવી ગયો છે. આ લોકોને શબ્દોમાં નહીં, પરંતુ કાર્યોમાં મદદ કરવા...
હકીકત એ છે કે એક પણ પશ્ચિમ યુરોપિયન રાજ્ય યહૂદી લોકોના પ્રાથમિક અધિકારોના રક્ષણની ખાતરી કરવામાં અને ફાશીવાદી જલ્લાદ દ્વારા તેમને હિંસાથી સુરક્ષિત કરવામાં સક્ષમ ન હતું તે યહૂદીઓની પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની ઇચ્છાને સમજાવે છે. આને ધ્યાનમાં ન લેવું અને આવી આકાંક્ષાઓને સાકાર કરવાના યહૂદી લોકોના અધિકારને નકારવું અયોગ્ય હશે..."
ગ્રોમીકોએ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે ચાર વિકલ્પોની સૂચિબદ્ધ કરી: યહૂદીઓ અને આરબો માટે સમાન અધિકારો સાથે એક જ રાજ્યની રચના કરવી શક્ય છે; પેલેસ્ટાઈનને બે રાજ્યોમાં વહેંચી શકાય; એક આરબ રાજ્ય બનાવવું શક્ય છે જેમાં યહૂદીઓ લઘુમતી હોય, અને યહૂદી રાજ્ય બનાવવું શક્ય છે જેમાં આરબો લઘુમતી હોય.
સોવિયેત પ્રતિનિધિએ "સ્વતંત્ર દ્વિ લોકશાહી આરબ-યહૂદી રાજ્યની રચના" ની તરફેણમાં વાત કરી. પરંતુ તેમણે તરત જ નોંધ્યું કે જો આરબો અને યહૂદીઓનું શાંતિપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત કરવું અશક્ય છે, તો પછી બે સ્વતંત્ર રાજ્યો બનાવવા જરૂરી છે.
ગ્રોમીકોનું ભાષણ ઝિઓનિસ્ટ્સ માટે સુખદ આશ્ચર્યજનક હતું. તેણે માત્ર યહૂદી લોકોની વેદના વિશે જ નહીં, પણ યહૂદીઓ તેમના પોતાના રાજ્યને લાયક છે તે પણ કહ્યું.
આરબો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેઓ મોસ્કોને મધ્ય પૂર્વીય બાબતોમાં ગંભીર ખેલાડી માનતા ન હતા; તેઓ ઇંગ્લેન્ડ અને રશિયાને એકબીજાની સામે લડવા માટે પૂરતા હતા. હવે તેઓએ જોયું કે તેઓએ રશિયાના અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં લેવો પડશે.
15 મે, 1947 ના રોજ, અમેરિકન યહૂદી પરિષદના વોશિંગ્ટન કાર્યાલયના સચિવ, ડી. વાહલે, પેલેસ્ટાઈન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના અમેરિકન વિભાગના અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો:
“મેં સોવિયેત દૂતાવાસ અને ન્યૂયોર્કમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ બંને સાથે નોંધપાત્ર કામ કર્યું. મારે તમને જાણ કરવી જોઈએ કે વોશિંગ્ટનમાં દૂતાવાસે યુએનમાં તેના પ્રતિનિધિમંડળ માટે કોઈપણ સંભવિત સહાય અને દરખાસ્તો મેળવવામાં ભારે રસ દર્શાવ્યો છે...
દૂતાવાસમાં અને સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ સાથેની મારી તમામ વાતચીત દરમિયાન, મને યહૂદી લોકોની આકાંક્ષાઓનો કોઈ અસ્વીકાર ન જણાયો. મને અને, હું આશા રાખું છું કે, તમારા મહાન સંતોષ માટે, સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળે અમને તમામ અપેક્ષાઓથી વધુ ટેકો આપ્યો હતો તેની સરખામણીમાં અમે કોઈપણ મહાન શક્તિ પર વિશ્વાસ કરવા ટેવાયેલા હતા...
અખબારી અહેવાલોથી વિપરીત, આરબ અને સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ વચ્ચે ગંભીર વિરોધાભાસ હતા. હકીકતમાં, સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળની સ્થિતિ અને યહૂદી એજન્સીની આકાંક્ષાઓમાં ઘણી વધુ સમાનતાઓ છે..."
પેલેસ્ટાઈન પ્રત્યેની સોવિયેત નીતિ તેની પોતાની યહૂદીઓ પ્રત્યેની નીતિ સાથે વધતા સંઘર્ષમાં આવી. સ્ટાલિનનો ઇરાદો પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને તેમનું પોતાનું રાજ્ય આપવાનો હતો, પરંતુ સોવિયેત રાજદ્વારીઓને જે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી તે પણ સોવિયેત યહૂદીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો - ઝિઓનિસ્ટ્સ પ્રત્યે સહાનુભૂતિના શબ્દો.
દેશની અંદર, ઝિઓનિઝમને નૈતિક સમર્થન પણ ગંભીર અપરાધ માનવામાં આવતું હતું.
તે દિવસોમાં જ્યારે ન્યુયોર્કમાં ઝિઓનિઝમની તરફેણમાં ગ્રોમીકોના ભાષણની ચર્ચા થઈ રહી હતી, ત્યારે 27 મે, 1947 ના રોજ, યુક્રેનના રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેર્ગેઈ રોમાનોવિચ સેવચેન્કોએ કેન્દ્રીય સમિતિના પ્રથમ સચિવને જાણ કરી. પ્રજાસત્તાકની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી:
"યહુદી બુદ્ધિજીવીઓમાં, ઝિઓનિસ્ટ તત્વોએ તેમની રાષ્ટ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓને નોંધપાત્ર રીતે તીવ્ર બનાવી છે...
આ યહૂદી બુદ્ધિજીવીઓના વર્તુળોમાં, ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (બોલ્શેવિક્સ) અને સોવિયેત રાજ્યના નેતાઓ સામે સોવિયત વિરોધી નિંદા કરવામાં આવે છે, જેમણે કથિત રીતે યુએસએસઆરમાં યહૂદીઓના રાષ્ટ્રીય અસ્તિત્વ માટે જરૂરી શરતો બનાવી ન હતી અને કે દેશભક્તિ યુદ્ધના અંત પછી, કહેવાતા યહૂદી પ્રશ્ને, તેમના મતે, એક તીવ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.
આ સંદર્ભમાં, સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્યની રચના અને પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી યુવાનોના સ્થળાંતર માટેના સંગઠનની ઇચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે..."
તે ક્ષણે, લાઝર મોઇસેવિચ કાગનોવિચ યુક્રેનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રથમ સચિવ હતા. તેણે ક્યારેય તેના યહૂદી મૂળનો ત્યાગ કર્યો નહીં અને મોસ્કોમાં યહૂદી થિયેટરનું સમર્થન કર્યું. પરંતુ તે આખી જીંદગી ઝિઓનિસ્ટો સામે લડતો રહ્યો છે તે વાતનું પુનરાવર્તન કરવાનું તે ભૂલ્યો ન હતો.
15 મેના રોજ, યુએન જનરલ એસેમ્બલીના નિર્ણય દ્વારા, પેલેસ્ટાઇનની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા અને ભલામણો કરવા માટે અગિયાર રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓમાંથી એક વિશેષ કમિશન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
સાડા ત્રણ મહિના પછી 1 સપ્ટેમ્બરે સ્પેશિયલ કમિશને યુએનને રિપોર્ટ સોંપ્યો. કમિશનના મોટાભાગના સભ્યો એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે બે સ્વતંત્ર રાજ્યો બનાવવા અને જેરુસલેમને યુએનના વાલીપણા હેઠળ સ્થાનાંતરિત કરવું જરૂરી છે.
એક લઘુમતી (યુગોસ્લાવિયા, ભારત અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ)એ યહૂદી અને આરબ રાજ્યોનું બનેલું સંઘીય રાજ્ય બનાવવાની દરખાસ્ત કરી હતી જેમાં રાજધાની જેરુસલેમમાં હોય:
"યહૂદીઓ આ ભૂમિ પર પશ્ચિમની સામાજિક ગતિશીલતા અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ લાવશે, અને આરબો, બદલામાં, આ વ્યક્તિવાદ અને જીવનની સાહજિક સમજમાં ઉમેરો કરશે. પેલેસ્ટાઈન એક જ ભૂમિ રહેશે જેમાં સેમિટિક આદર્શો મૂર્તિમંત થઈ શકે છે."
11 સપ્ટેમ્બર, 1947 ના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોવિયેત દૂતાવાસના પ્રથમ સચિવ, મિખાઇલ સેર્ગેવિચ વાવિલોવે, વોશિંગ્ટન, એપસ્ટેઇનમાં પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિને નાસ્તા માટે આમંત્રણ આપ્યું.
વાવિલોવ ધાતુશાસ્ત્રી હતા; 1939 માં તેમણે લેનિનગ્રાડમાં ઓલ-યુનિયન એલ્યુમિનિયમ-મેગ્નેશિયમ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગ્રેજ્યુએટ સ્કૂલમાંથી સ્નાતક થયા અને પક્ષની ભરતી દ્વારા પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે અફઘાનિસ્તાનમાં સેવા આપી હતી, લોસ એન્જલસમાં વાઇસ કોન્સલ અને સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં કોન્સ્યુલ જનરલ હતા.
સવારના નાસ્તા દરમિયાન, યુએન સ્પેશિયલ કમિશનના કાર્યની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેણે પેલેસ્ટાઇનનું ભાવિ નક્કી કર્યું હતું. વાવિલોવે એપ્સટિનને સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જેમાં મોસ્કોને સૌથી વધુ રસ હતો:
- પેલેસ્ટાઇનમાં ભાવિ યહૂદી રાજ્ય અને સોવિયેત યુનિયન વચ્ચેના સંબંધને તમે કેવી રીતે જુઓ છો?
તેણે જવાબ આપ્યો:
-ભૌગોલિક, આર્થિક અને રાજકીય કારણોસર, સોવિયત યુનિયન સાથે સંતોષકારક સંબંધોની સ્થાપના એ દેખીતી રીતે યહૂદી રાજ્યની પ્રથમ ચિંતા હોવી જોઈએ. સોવિયેત યુનિયનની પેલેસ્ટાઈન સાથેની સાપેક્ષ નિકટતા અને પરસ્પર લાભદાયી આર્થિક વિનિમયની શક્યતાઓ અનિવાર્યપણે યહૂદી રાજ્યને સોવિયેત યુનિયન સાથે મિત્રતા અને પરસ્પર સમજણના સંબંધો સ્થાપિત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ રશિયનો પ્રત્યેની મૈત્રીપૂર્ણ લાગણીઓ વિશે વાત કરવાની જરૂર નથી...
સોવિયેત રાજદ્વારીએ આ સાંભળવાની અપેક્ષા રાખી હતી.
હવે અમે વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના આર્કાઇવ્સમાંથી દસ્તાવેજો જાહેર કર્યા છે, જેમાં સોવિયેત સ્થિતિ રાજદ્વારી અસ્પષ્ટતા વિના, સંપૂર્ણ નિખાલસપણે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
શું થઈ રહ્યું હતું તેના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રથમ નાયબ પ્રધાન વૈશિન્સકી ન્યુ યોર્ક ગયા. ગ્રોમીકો આનાથી ખુશ ન હતા. તેઓ એકબીજા સાથે ટકી શક્યા નહીં. યુએનમાં રાજદૂત અને પછી પ્રતિનિધિ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળ્યા પછી, ગ્રોમીકો સંબંધિત સ્વતંત્રતા માટે ટેવાયેલા હતા; તે વૈશિન્સકીની પ્રભુમય રીતભાતથી નારાજ હતો. આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ ગ્રોમીકોની કુદરતી મંદતાથી ચિડાઈ ગયો.
30 સપ્ટેમ્બર, 1947 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન મોલોટોવે કોડમાં વૈશિન્સકીને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જ જોઇએ કે જ્યારે ગ્રોમીકોને નિર્દેશ, જે તમને જાણીતા છે, પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દાને ઉકેલવા માટેના પ્રથમ વિકલ્પ તરીકે દ્વિ રાજ્યની રચનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, ત્યારે અમે વ્યૂહાત્મક કારણોસર આ કર્યું હતું.
અમે યહૂદી રાજ્ય બનાવવાની પહેલ કરી શકતા નથી, પરંતુ સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્ય અંગેના અમારા ઉલ્લેખિત નિર્દેશના બીજા સંસ્કરણ દ્વારા અમારી સ્થિતિ વધુ સારી રીતે વ્યક્ત થાય છે.
કારણ કે, સર્વેક્ષણ પછી, બહુમતી કમિશન એક અલગ યહૂદી રાજ્યની રચનાની તરફેણમાં હતી, તમારે આ બહુમતીના અભિપ્રાયને ટેકો આપવો જોઈએ, જે આ મુદ્દા પર અમારી મૂળભૂત સ્થિતિને અનુરૂપ છે.
રસીદ ખાતરી."
સ્ટાલિને યુએનમાં પ્રતિનિધિમંડળ માટેના નિર્દેશોને વ્યક્તિગત રીતે મંજૂરી આપી હતી. નેતાએ, વ્યૂહાત્મક કારણોસર, ગ્રોમીકોને એક જ આરબ-યહૂદી રાજ્યનો વિચાર વ્યક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો, પરંતુ વાસ્તવમાં તે પેલેસ્ટાઇનમાં ફક્ત ઇઝરાયેલ જોવા માંગતો હતો.
ઑક્ટોબર 15, 1947 ના રોજ, વૈશિન્સ્કીએ ન્યૂયોર્કથી મોલોટોવને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“પેલેસ્ટાઇન પરના અમારા નિવેદનને યહૂદીઓ દ્વારા ખૂબ જ અનુકૂળ આવકાર મળ્યો હતો. આરબો નિરાશ છે, જો કે કટોકટી સત્રમાં ગ્રોમીકોના ભાષણ પછી તેઓને અમારી સ્થિતિ બદલવાની સંભાવના માટે બહુ ઓછી આશા હતી.
યહૂદીઓને ટેકો આપવા પર ધ્યાન સ્પષ્ટ હતું. વિશિંસ્કી અને ગ્રોમીકોને ઝિઓનિસ્ટ્સ સાથે તેમની સ્થિતિનું સંકલન કરવા અને તેમની તરફેણમાં મત આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
16 ઓક્ટોબરના રોજ, મોલોટોવે નેતાની નવી સૂચનાઓ સાથે ન્યુ યોર્કમાં વૈશિન્સકીને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“અમને કોલમ્બિયાના પ્રસ્તાવ સામે વાંધો ઉઠાવવાનું કોઈ કારણ દેખાતું નથી. રાજકીય દૃષ્ટિકોણથી, આ દરખાસ્તને ટેકો આપવાનું સલાહભર્યું લાગે છે, કારણ કે તે એક લાખ પચાસ હજાર યહૂદીઓના પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થળાંતરની સમસ્યાના ઉકેલની સાથે, પીડિત યુરોપીયન યહૂદીઓની સામાન્ય સમસ્યાનું સમાધાન પ્રદાન કરે છે.
જો કે, યહૂદીઓનો પોતાનો અભિપ્રાય શોધવો જરૂરી છે. જો કોલંબિયાનો પ્રસ્તાવ તેમને અનુકૂળ આવે તો તમારે આ પ્રસ્તાવ સામે વાંધો ન લેવો જોઈએ.
કૃપા કરીને મને ભવિષ્ય વિશે જાણ કરો."
ઑક્ટોબર 26 ના રોજ, પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના રાજકીય વિભાગના ડિરેક્ટર, એમ. શેરટોક, સોવિયેત ચાર્જ ડી અફેર્સ સેમિઓન કોન્સ્ટેન્ટિનોવિચ ત્સારાપકિનની મુલાકાત લીધી.
સેમિઓન ત્સારાપકિને ત્રણ વર્ષ સુધી પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ ખાતે અમેરિકન વિભાગનું નેતૃત્વ કર્યું, ત્યારબાદ દૂતાવાસના સલાહકાર-દૂત તરીકે આવ્યા.
સમજદાર એમ. શેરટોકે લખ્યું:
“વાર્તાલાપ દરમિયાન, રશિયન પક્ષે તત્પરતા વ્યક્ત કરી ન હતી અથવા, ખાસ કરીને, અમારા દૃષ્ટિકોણને સ્વીકારવાનું વચન આપ્યું ન હતું, પરંતુ તે જ સમયે, અમારી સ્થિતિથી પરિચિત થવાની અને તેને સમજવાની ઇચ્છા દર્શાવવામાં આવી હતી. વાતચીત એવી રીતે આગળ વધી કે જાણે તેઓ અમારી પાસેથી સૂચનાઓ જેવું કંઈક મેળવવા માંગતા હોય ... "
શેરટોકને ખબર ન હતી કે ઝિઓનિસ્ટ્સનો અભિપ્રાય ખરેખર સોવિયત રાજદ્વારીઓ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. સ્ટાલિને આ આદેશ આપ્યો હતો. નેતા વેકેશન પર હતા. યુદ્ધ પછી, સ્ટાલિને દર વર્ષે ત્રણથી ચાર મહિના દક્ષિણમાં વિતાવ્યા. તે સામાન્ય રીતે એકવીસમી ડિસેમ્બરે, તેના જન્મદિવસે મોસ્કો પાછો ફર્યો.
પરંતુ વેકેશન પર પણ, સ્ટાલિને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં શું થઈ રહ્યું હતું તેનું નજીકથી પાલન કર્યું. એનક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ સતત પ્રવાહમાં તેની પાસે આવ્યા.
26 ઓક્ટોબરના રોજ, મોલોટોવે સ્ટાલિનને વિગતવાર નોંધ મોકલી:
"વિશિન્સ્કી અહેવાલ આપે છે કે પેલેસ્ટાઇન સમિતિની પ્રથમ ઉપસમિતિએ સર્વસંમતિથી સ્વીકૃત ભલામણો અને બહુમતી વિશેષ સમિતિના અહેવાલના આધારે સંક્રમણ સમયગાળા દરમિયાન પેલેસ્ટાઇનના સંગઠન માટેની યોજના વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું છે."
આ યોજનામાં પેલેસ્ટાઈનના વહીવટ માટેના બ્રિટિશ આદેશને નાબૂદ કરવા, ત્યાંથી બ્રિટિશ સૈનિકોને પાછા ખેંચવા, યહૂદી અને આરબ રાજ્યોની સરહદોની સ્થાપના અને તેમની ઘોષણાનો સમાવેશ થાય છે.
મોલોટોવ મંજૂરી માટે નેતા તરફ વળ્યા:
"વિશિન્સકી નિર્દેશ કરે છે કે ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ મૂળભૂત રીતે યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિઓના અભિપ્રાય સાથે સુસંગત છે.
હું વૈશિન્સ્કીની દરખાસ્તો સાથે સંમત થવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું."
આર્કાઇવ્સમાં સચવાયેલી એક નોંધ વાંચે છે:
"સાથી પોસ્ક્રેબિશેવે HF પર અહેવાલ આપ્યો કે કોમરેડ સ્ટાલિન સંમત છે. પોડસેરોબ."
એલેક્ઝાન્ડર નિકોલાઇવિચ પોસ્ક્રેબિશેવ લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી નેતાના કાયમી સહાયક હતા.
બોરિસ ફેડોરોવિચ પોડટસેરોબ મોલોટોવના સહાયક હતા, 1949 માં તેઓ વિદેશ મંત્રાલયના સેક્રેટરી જનરલ બન્યા, અને 1952 માં તેઓ વિદેશી બાબતોના નાયબ પ્રધાન બન્યા.
 
ગ્રોમીકો તેમનું પ્રખ્યાત ભાષણ આપે છે
સોવિયેત સંઘે જેટલો ખુલ્લેઆમ ઝિઓનિસ્ટ્સને ટેકો આપ્યો, અમેરિકન વહીવટીતંત્રે પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્ય બનાવવાના વિચારનો વધુ સખત પ્રતિકાર કર્યો.
વોશિંગ્ટનમાં ઝિઓનિસ્ટ્સના સૌથી પ્રભાવશાળી વિરોધીઓ બે લોકો હતા જેમના પર, હકીકતમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્થિતિ નિર્ભર હતી: સેક્રેટરી ઑફ સ્ટેટ જ્યોર્જ માર્શલ અને સેક્રેટરી ઑફ ડિફેન્સ જેમ્સ ફોરેસ્ટલ. તેમને ડર હતો કે આરબ દેશો રશિયા તરફ ઝૂકી જશે અને અમેરિકા મધ્ય પૂર્વીય તેલ વિના રહી જશે.
જ્યોર્જ કેટલેટ માર્શલે તેમનું આખું જીવન લશ્કરી સેવામાં વિતાવ્યું. પર્લ હાર્બર ખાતે અમેરિકન નેવલ બેઝ પર જાપાની હુમલા પછી, પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટે તેમને તેમના લશ્કરી સલાહકાર બનાવ્યા. માર્શલ જ હતા જેમણે ટ્રુમને '45માં જાપાનીઓ સામે અણુ બોમ્બનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી હતી. સ્ટાલિને આદેશ આપ્યો કે માર્શલને ઓર્ડર ઓફ કમાન્ડર સુવેરોવ એનાયત કરવામાં આવે અને એમ્બેસેડર ગ્રોમીકોએ એવોર્ડ આપ્યો.
યુદ્ધ પછી, માર્શલે રાજીનામું આપ્યું અને ટ્રુમેને તેમને રાજ્યના સેક્રેટરી તરીકે નિયુક્ત કર્યા. માર્શલ, એક યુદ્ધ નાયક, યુરોપિયન અર્થતંત્રની પુનઃપ્રાપ્તિ માટેની પ્રખ્યાત યોજનાના લેખક હતા.
માર્શલની સમાન વિચારસરણી ધરાવતી વ્યક્તિ તેના પ્રથમ નાયબ અને ભાવિ અનુગામી ડીન અચેસન હતા. તેઓ ચારિત્ર્ય અને સિદ્ધાંતોના માણસ હતા જેનાથી તેઓ ભટક્યા ન હતા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, અચેસન સોવિયેત સંઘ સાથેના સંબંધો સુધારવાના સમર્થક હતા. તેણે સોવિયેત યુનિયન સાથે અણુ ઊર્જાના રહસ્યો શેર કરવાની ઓફર કરી, એવું માનીને કે અન્યથા મોસ્કો અમેરિકા અને ઈંગ્લેન્ડમાંથી વિશ્વાસ ગુમાવશે.
પરંતુ પછી અચેસને તેની સ્થિતિ બદલી. સપ્ટેમ્બર '45 થી તેઓ રાજકીય બાબતોના અન્ડર સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ હતા. બોસ્ફોરસ સ્ટ્રેટનું નિયંત્રણ સોવિયેત યુનિયનને ટ્રાન્સફર કરવા માટે તુર્કીને દબાણ કરવાના સ્ટાલિનના પ્રયાસથી તે સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા.
અચેસને પ્રમુખ ટ્રુમેન સાથે વાત કરી, તેમને ખાતરી આપી કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે સ્ટાલિન સામે કડક વલણ અપનાવવું જોઈએ. અચેસન નિયંત્રણની નીતિના આર્કિટેક્ટ બન્યા. માર્શલ ઘણીવાર વોશિંગ્ટનથી ગેરહાજર રહેતા હતા અને એચેસન અમેરિકન રાજદ્વારીઓના રોજિંદા કામનું સંચાલન કરતા હતા. સ્ટાલિનને મધ્ય પૂર્વમાં પગ જમાવતા અટકાવવાની જરૂરિયાત વિશે તે તેલ વિશે એટલું વિચારતો ન હતો.
આરબ દેશો સાથેના ગાઢ સંબંધોના સમર્થકોએ પણ અમેરિકન ગુપ્તચરમાં સૂર સેટ કર્યો.
રાજ્ય વિભાગના ગુપ્તચર અને માહિતી કચેરીના વડા સાઉદી અરેબિયાના તાજેતરના રાજદૂત વિલિયમ એડી હતા. આરબ વિશ્વ પ્રત્યેની તેમની સહાનુભૂતિ સમજાવવી સરળ છે જો તમે જાણો છો કે, રાજીનામું આપ્યા પછી, તેમને આરબ-અમેરિકન તેલ કંપની અરામકોમાં ઉચ્ચ પગારવાળી સલાહકાર પદ પ્રાપ્ત થયું હતું.
CIA ના ટોચના મધ્ય પૂર્વ નિષ્ણાત કર્મિટ રૂઝવેલ્ટ હતા, જે સ્વર્ગસ્થ રાષ્ટ્રપતિ થિયોડોર રૂઝવેલ્ટના પૌત્ર હતા. સરકારી નોકરી છોડ્યા બાદ તેમને ગલ્ફ ઓઈલ ઓઈલ કંપનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકેનું પદ પણ મળ્યું.
મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત યુનિયનના અચાનક રસ અને ઝિઓનિઝમને સ્પષ્ટપણે સમર્થન આપવાથી અમેરિકનો ચોંકી ગયા હતા.
2 નવેમ્બર, 1947ના રોજ, ન્યુયોર્કમાં પેલેસ્ટાઈન કાર્યાલય માટે યહૂદી એજન્સીના રાજકીય સલાહકાર, એલ. ગેલ્બર, સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના યુએન ડિવિઝનના ડિરેક્ટર ડીન રસ્કને મળ્યા.
"શ્રી રસ્કે મને સેક્રેટરી માર્શલના હોટેલ રૂમમાં આવકાર્યો," ગેર્બરે અહેવાલમાં લખ્યું. - યુદ્ધ દરમિયાન, શ્રી રસ્ક કર્નલ હતા, માર્ચ 1947 સુધી તેમણે સંરક્ષણ સચિવના રાજકીય બાબતો માટે નાગરિક સહાયક તરીકે કામ કર્યું હતું અને સંભવતઃ, રાજ્યના સચિવ દ્વારા રાજ્ય વિભાગમાં સ્થાનાંતરિત નવા આંકડાઓમાંના એક બન્યા હતા. તેના ભૂતપૂર્વ સૈન્ય સાથીદારોમાં.
એવું માનવું તાર્કિક હશે કે શ્રી રસ્ક કોઈ સામાન્ય વિભાગના વડા નથી. તે તે છે જે વિશ્વાસપાત્ર છે અને પોતે જનરલ માર્શલ માટે બોલે છે. અને જો આમ હોય તો શ્રી રસ્કના નીચેના કેટલાક વિધાનોને સૌથી વધુ મહત્વ આપવું જોઈએ.
આપણા પોતાના ફાયદા માટે, તે માને છે, આપણે રશિયા સાથેના કોઈપણ જોડાણના દેખાવને ટાળવું જોઈએ. પેલેસ્ટાઈનના વિભાજનની તરફેણમાં રશિયાનું ભાષણ ઝિઓનિસ્ટ તરફી રાજકારણમાં તેની નવીનતાને કારણે આશ્ચર્યજનક છે.
હવે પડદા પાછળ એવી ચર્ચા છે કે યહૂદી વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ કાળો સમુદ્ર પર કોન્સ્ટેન્ટામાં એકઠા થઈ રહ્યા છે અને રશિયન ઝોનમાંથી પેલેસ્ટાઈન જઈ રહ્યા છે. આપણે પોતે આ સંજોગોને યુએસએસઆર તરફથી માનવીય વલણની અભિવ્યક્તિ તરીકે સમજી શકીએ છીએ, પરંતુ અન્ય લોકો તેને એક મહાન શક્તિના દાવપેચ તરીકે અર્થઘટન કરી શકે છે, જેમાં વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ પ્યાદાઓની ભૂમિકા ભજવે છે અને જેનો હેતુ છે. એંગ્લો-અમેરિકન જૂથ માટે ચિંતા.
શ્રી રસ્કે અમને ઝિઓનિસ્ટ્સ અને સોવિયેત યુનિયન વચ્ચે જોવામાં આવતા કોઈપણ વિશેષ જોડાણની યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને પશ્ચિમી વિશ્વ પર શું અસર પડશે તેની નજીકથી જોવાની સલાહ આપી."
ગેલ્બરે રસ્કને પૂછ્યું કે શા માટે તેને લાગે છે કે રશિયા પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ પ્રત્યે વધુ સહાનુભૂતિ ધરાવતું બન્યું છે. રસ્કે જવાબ આપ્યો કે, તેમના દૃષ્ટિકોણથી, રશિયનોનું મુખ્ય કાર્ય માર્શલ પ્લાનને ટોર્પિડો કરવાનું છે, આ માટે તેઓ યુરોપ અને અમેરિકાના યહૂદીઓના સમર્થનની નોંધણી કરવા માંગે છે.
રસ્ક, જેણે એક મહાન કારકિર્દી બનાવી અને જ્હોન કેનેડી હેઠળ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ બન્યા, તે ખોટા હતા.
તો શું સ્ટાલિનને ઇઝરાયેલ બનાવવા માટે તેની શક્તિમાં બધું જ કર્યું?
ગોલ્ડા મીર, જે મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલના પ્રથમ રાજદૂત હતા અને બાદમાં વિદેશ મંત્રી અને સરકારના વડા હતા, તેમણે લખ્યું:
“હવે મને કોઈ શંકા નથી કે સોવિયેટ્સ માટે મુખ્ય વસ્તુ ઇંગ્લેન્ડને મધ્ય પૂર્વમાંથી હાંકી કાઢવાની હતી. પરંતુ 1947 ના પાનખરમાં, જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ચર્ચાઓ થઈ, ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે સોવિયેત જૂથે પણ અમને ટેકો આપ્યો કારણ કે રશિયનોએ પોતે તેમની જીત માટે ભયંકર કિંમત ચૂકવી હતી અને તેથી, ભોગ બનેલા યહૂદીઓ પ્રત્યે ઊંડી સહાનુભૂતિ હતી. તેથી નાઝીઓ તરફથી ગંભીર રીતે, તેઓ સમજે છે કે તેઓ તેમના રાજ્યને લાયક છે."
શું સ્ટાલિનને વીસમી સદીમાં નરસંહારનો ભોગ બનેલા યહૂદીઓના ભાવિમાં રસ હતો? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો છે: અલબત્ત નહીં. જેમ તેને અન્ય લોકોના ભાવિમાં રસ ન હતો.
સ્ટાલિને લાંબા સમય પહેલા એવું લાગવાનું બંધ કરી દીધું હતું કે તે જ્યોર્જિયન લોકોનો છે. તે રશિયન બનવા માંગતો હતો, પોતાને રશિયન માનતો હતો. અને નાના વાસ્યા સ્ટાલિને તેની બહેનને આશ્ચર્યમાં કહ્યું: "શું તમે જાણો છો કે અમારા પપ્પા જ્યોર્જિયન હતા ..."
પ્રોફેસર અને સાહિત્યિક વિવેચક લિયોનીડ ઇવાનોવિચ ટિમોફીવ, જેમણે સમગ્ર યુદ્ધ દરમિયાન વિગતવાર ડાયરીઓ રાખી હતી, જે તાજેતરમાં જ પ્રકાશિત થઈ હતી, તેણે તેર ચોર્યાસમી ડિસેમ્બરે લખ્યું: "તેઓ કહે છે કે છેલ્લી પ્રશ્નાવલીમાં સ્ટાલિને સંકેત આપ્યો હતો કે તે રાષ્ટ્રીયતા દ્વારા રશિયન હતો."
હકીકતમાં, સ્ટાલિને લાંબા સમયથી પ્રશ્નાવલીઓ ભરી ન હતી. તે થોડા, જેમણે, ફરજ પર, તેમને જોયા, એક રાગમાં મૌન હતા. પરંતુ તે લાક્ષણિકતા છે કે તેઓએ તેના વિશે વાત કરી. રાષ્ટ્રીયતાનો વિષય ચિંતાનો વિષય હતો.
તે જ પ્રોફેસર ટીમોફીવે તેની ડાયરીમાં લખ્યું:
"ગઈકાલે ત્યાં Evnin હતી. હું તેને એક શાળા સંસ્થામાં મૂકવા માંગતો હતો. શરૂઆતમાં બધું બરાબર ચાલ્યું, પરંતુ તેમની રાષ્ટ્રીયતા વિશે જાણ્યા પછી, તેમની ઉમેદવારી કોઈપણ ચર્ચા વિના અને સ્પષ્ટપણે બંધ કરી દેવામાં આવી. રસપ્રદ: મને લાગ્યું કે તે શમી ગયું છે...
યુનિવર્સિટીમાં, તે એવનીન જેવું જ છે: તેઓએ સ્નાતક શાળામાં યહૂદીઓના પ્રવેશને નકારી કાઢ્યો, અને એટલી કુનેહપૂર્વક કે આખી યુનિવર્સિટી તેના વિશે વાત કરી રહી હતી ...
એક રસપ્રદ સ્પર્શ. ઇગોલિન [2] એ પૂછ્યું કે શું મારી પાસે સેન્ટ્રલ કમિટી માટે લોકો છે. મેં તેને શિરિનાની ભલામણ કરી, પરંતુ તેણે કહ્યું કે તે યોગ્ય નથી કારણ કે તે યહૂદી હતી. યહૂદી વિરોધીતા એટલો વધી ગયો છે કે મોસ્કોમાં એક છોકરી વિશે અફવા છે કે જેને ઇસ્ટર પર યહૂદીઓએ છરીથી મારી નાખ્યો હતો...
ગોસિઝદાતમાં તેઓએ મને પૂછ્યું કે સંગ્રહોનું સંકલન કરવાનું કોને સોંપવું જોઈએ, પરંતુ ફરજિયાત શરત સાથે: ફક્ત રશિયન લેખકો: તેઓ કહે છે કે તેઓ યહૂદીઓને તેમની પોસ્ટ્સમાંથી સક્રિયપણે દૂર કરી રહ્યા છે અને તેમની જગ્યાએ રશિયનો લઈ રહ્યા છે ...
યહૂદી વિરોધી હજુ પણ વિકાસશીલ છે: યુનિવર્સિટીઓમાં યહૂદીઓને રશિયન સાહિત્ય પર કોઈ અભ્યાસક્રમ ન આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અમારી પાસે બે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરો બરતરફીની ધમકી હેઠળ છે જેમને રશિયન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાની કમનસીબી છે...
સ્ટેટ પબ્લિશિંગ હાઉસ ખાતેની મીટિંગમાં, જ્યાં પુનઃસ્થાપિત સાહિત્યિક જ્ઞાનકોશમાં કોણ કામ કરશે તેની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, ચાગિને કહ્યું કે "આપણી રાષ્ટ્રીયતા" ના લોકોને નોમિનેટ કરવું જરૂરી છે...
ક્રાંતિ પહેલાં, જાહેર નિંદાના વર્તુળથી ઘેરાયેલા, સત્તાવાર વાતાવરણમાં યહૂદી વિરોધીવાદ સખત રીતે સ્થાનિક હતો. હવે, તેનાથી વિપરિત, તે ઉપરથી સંયુક્ત વાતાવરણમાં આવે છે અને તે ચર્ચા કરવા માટે નહીં, પરંતુ તેના ઉપરી અધિકારીઓના આદેશોને સમજવા માટે બંધાયેલો છે, જેમ કે શેડ્રિને કહ્યું. એટલે કે, યહૂદીઓએ પણ આ નીતિને ટેકો આપવો જોઈએ અને તેનો અમલ કરવો જોઈએ.
આ બધા કેટલાય મહિનાના રેકોર્ડ છે! યુદ્ધ પછી, વિરોધી સેમિટિક લાગણીઓ વધુ વ્યાપકપણે ફેલાઈ ગઈ.
જ્યારે ન્યુ યોર્કમાં ઇઝરાઇલનું ભાવિ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને સ્ટાલિને મોલોટોવ, વિશિંસ્કી અને ગ્રોમીકોને ઝિઓનિસ્ટ્સને ટેકો આપવાનો આદેશ આપ્યો, ત્યારે સોવિયત યુનિયનમાં સેમિટિવિરોધી પહેલેથી જ પક્ષ અને રાજ્ય ઉપકરણની વ્યવહારિક નીતિ બની ગઈ હતી. અને ઇઝરાઇલની રચના માટેના સંઘર્ષમાં ઉપકરણમાંથી યહૂદીઓની શુદ્ધિકરણ સાથે હતી.
પરંતુ સ્ટાલિનને અહીં કોઈ વિરોધાભાસ દેખાતો ન હતો.
પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્યની રચનામાં સક્રિય ભાગીદારી એ માત્ર અંગ્રેજોને હેરાન કરવાનો અને મધ્ય પૂર્વમાં તેમનો પ્રભાવ ઘટાડવાનો એક માર્ગ નહોતો, જો કે આ પોતે જ સુખદ હતું.
સોવિયેત યુનિયન યુદ્ધમાંથી વિજયી બન્યું, અને આમાં માત્ર પ્રાદેશિક સંપાદન જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રભાવનો ફેલાવો પણ સામેલ છે.
“મારું કાર્ય પિતૃભૂમિની સરહદોને વિસ્તૃત કરવાનું હતું. અને એવું લાગે છે કે સ્ટાલિન અને મેં આ કાર્યનો સારી રીતે સામનો કર્યો હતો, ”મોલોટોવે સ્મગલી યાદ કર્યું.
મેક્સિમ લિટવિનોવે 1946 ના ઉનાળામાં એક અમેરિકન પત્રકારને કહ્યું:
રશિયા સરહદોના વિસ્તરણના આધારે તેના અગાઉના સુરક્ષા ખ્યાલ પર પાછા ફર્યું છે. તમારી પાસે જેટલો વધુ પ્રદેશ છે, તમારી સુરક્ષા એટલી જ મજબૂત છે. જો પશ્ચિમ સોવિયેત માંગણીઓ સ્વીકારે છે, તો આ હકીકત તરફ દોરી જશે કે પશ્ચિમ, થોડા સમય પછી, માંગની નવી શ્રેણીનો સામનો કરશે.
એહરેનબર્ગના જણાવ્યા મુજબ, મેક્સિમ મેકસિમોવિચે સ્ટાલિન વિશે સંયમ સાથે વાત કરી, તેની બુદ્ધિની પ્રશંસા કરી અને માત્ર એક જ વાર, વિદેશ નીતિ વિશે બોલતા, નિસાસો નાખ્યો: "તે પશ્ચિમને જાણતો નથી... જો અમારા વિરોધીઓ ઘણા શાહ અથવા શેખ હોત, તો તે તેમને હરાવી દેશે. ..."
તે જ સમયે, કેન્દ્રીય સમિતિના સચિવ એ.એ. કુઝનેત્સોવે કહ્યું:
"અમે પોતાનો બચાવ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ એક સંકેત છે કે, યુદ્ધના પરિણામોના આધારે, જ્યારે આપણે ખૂબ જ મજબૂત શક્તિ બની ગયા, ત્યારે આપણે દરેક જગ્યાએ આપણી પોતાની સ્વતંત્ર, સક્રિય વિદેશ નીતિને અનુસરવી જોઈએ. અને રાજદૂતોને એવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી કે તેઓએ ગ્રોવલિંગમાં જોડાવું જોઈએ નહીં, પરંતુ વધુ હિંમતથી વર્તવું જોઈએ.
સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્ય અને સોવિનફોર્મબ્યુરોના વડા S.A. લોઝોવ્સ્કીએ આર્મી પ્રચારકોને પ્રેરણા આપી:
“બીટીંગ ચેતનાને નિર્ધારિત કરે છે - અને હકીકત એ છે કે આપણે આપણા ચહેરાને હરાવીએ છીએ તે ઘણા લોકો દ્વારા આંતરિક છે, અને તેઓ કલ્પના કરવાનું શરૂ કરે છે કે સોવિયેત યુનિયન શક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને શક્તિનો હંમેશા આદર કરવામાં આવે છે; તેમને તે ગમે છે કે નહીં તે બીજો પ્રશ્ન છે, પરંતુ તેઓ હંમેશા તેનો આદર કરે છે."
યુદ્ધ પછી, સ્ટાલિનને એવા પ્રદેશોમાં રસ પડ્યો કે જેના પર તેણે અગાઉ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. જ્યારે આફ્રિકામાં ઇટાલિયન વસાહતોના ભાવિની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, ત્યારે મોલોટોવે અમેરિકનો સાથેની બેઠકમાં માંગ કરી હતી કે તેમાંથી એક, ટ્રિપોલિટાનિયા, હાલના લિબિયા પર વાલીપણાનો અધિકાર સોવિયત યુનિયનને તબદીલ કરવામાં આવે.
મોલોટોવે યાદ કર્યું:
"સ્ટાલિન કહે છે: "આવો, દબાવો!" મને પ્રશ્ન ઉઠાવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી જેથી આ વિસ્તાર અમને ફાળવી શકાય. જેઓ ત્યાં રહે છે તેમને છોડી દો, પરંતુ અમારા નિયંત્રણમાં છે.”
અમેરિકનો સંમત ન થયા, અને સ્ટાલિનને લિબિયા વિના છોડી દેવામાં આવ્યો. પછી મોલોટોવે મજાક કરી:
"જો તમે ઇટાલિયન વસાહતોમાંથી એક અમને સોંપવા માંગતા નથી, તો અમે બેલ્જિયન કોંગોથી સંતુષ્ટ થઈશું."
કોંગોમાં યુરેનિયમનો પુરવાર ભંડાર હતો. પ્રથમ અણુ બોમ્બ વિસ્ફોટ થઈ ચૂક્યો હતો, અને યુરેનિયમ સોના કરતાં વધુ મૂલ્યવાન બની ગયું હતું.
સ્ટાલિન કાળો સમુદ્રની સામુદ્રધુનીઓ પર નિયંત્રણ મેળવવા માંગતા હતા અને ઈરાન અને ચીનના ઝિંજિયાંગના પ્રદેશ પર સોવિયેત પ્રજાસત્તાક બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે ફિનલેન્ડ અને ચીનમાં સોવિયેત નૌકાદળની સ્થાપના કરી. નેતા પેલેસ્ટાઈનમાં કંઈક આવું જ ગણી રહ્યા હતા. જો તમે ત્યાં સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક બનાવતા નથી, તો ઓછામાં ઓછું વિશ્વસનીય સાથી અને લશ્કરી થાણા મેળવો.
નાઝી જર્મનીની હાર પછી, પૂર્વી યુરોપ સોવિયેત નિયંત્રણ હેઠળ આવ્યા પછી, બધું શક્ય લાગતું હતું. જો પોલેન્ડ, ચેકોસ્લોવાકિયા અથવા બલ્ગેરિયામાં નવી સરકારો મોસ્કોની સૂચનાઓ અનુસાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરે છે, તો પછી ભાવિ યહૂદી રાજ્યના નેતાઓની સમાન વર્તણૂક પર શા માટે ગણતરી ન કરવી?
શું સ્ટાલિન મધ્ય પૂર્વની બાબતોમાં દખલ કરવા અને તેના સૈનિકોને ઇઝરાયેલી પ્રદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવા સક્ષમ હતા, જેમ કે અમેરિકન રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓને ડર હતો?
અહીં પડોશી પ્રદેશમાંથી એક ઉદાહરણ છે.
"સ્ટાલિન લગભગ યુગોસ્લાવિયા પર હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો," ખ્રુશ્ચેવે કહ્યું. - મને યાદ છે કે એકવાર યુક્રેનના રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાને મને જાણ કરી કે મોટી સંખ્યામાં લોકોને ઓડેસાથી ગુપ્ત રીતે બાલ્કન મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓને કોઈ વહાણ દ્વારા, કદાચ બલ્ગેરિયા મોકલવામાં આવ્યા હતા.
જે લોકો તેમના પ્રસ્થાનના આયોજનમાં સામેલ હતા તેઓએ મને જાણ કરી કે સૈન્ય રચનાઓ બનાવવામાં આવી છે, અને તેમ છતાં તેઓ નાગરિક વસ્ત્રોમાં જતા હતા, તેમની પાસે તેમના સૂટકેસમાં લશ્કરી ગણવેશ અને શસ્ત્રો હતા.
મને જાણ કરવામાં આવી હતી કે યુગોસ્લાવિયા પર કોઈ પ્રકારનો હુમલો કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. હું કહી શકતો નથી કે તે શા માટે થયું નથી. તદુપરાંત, મેં સ્ટાલિન પાસેથી આ વિશે બિલકુલ સાંભળ્યું ન હતું, પરંતુ તેની ઇચ્છાના અમલદારોએ મને જાણ કરી હતી, જેઓ જહાજોમાં તે લોકોના રવાનગી અને બોર્ડિંગનું આયોજન કરતા હતા. તેઓ આક્રમક મૂડમાં હતા: "તેઓ તેમને અમારું આપશે!" તેઓ પહેલેથી જ છોડી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં કાર્ય કરવાનું શરૂ કરશે.
શું થઈ રહ્યું હતું તેના વિશે તેમના શબ્દોમાં કોઈ અફસોસ નહોતો.”
ઇઝરાયેલ યુગોસ્લાવિયા કરતાં સોવિયેત સરહદોથી આગળ હતું. સોવિયેત કાફલો અને ઉડ્ડયન મધ્ય પૂર્વમાં ઝડપી ઉતરાણ કામગીરીને સમર્થન આપી શક્યું નહીં. તે માટે તૈયાર કરવું જરૂરી હતું, સૌ પ્રથમ તૈયાર કરવા માટે, તેથી વાત કરવા માટે, પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ.
30 મે, 1947 ના રોજ, એક સરકારી હુકમનામું દ્વારા મંત્રી પરિષદ (સમિતિ નંબર 4) હેઠળ માહિતી સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે રાજકીય, લશ્કરી અને વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી બુદ્ધિનું સંચાલન કરવાની હતી. સમિતિનું નેતૃત્વ - અંશકાલિક - વિદેશ પ્રધાન વ્યાચેસ્લાવ મોલોટોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
પેલેસ્ટાઇનમાં શું થઈ રહ્યું છે તેની વિશ્વસનીય માહિતી સાથે દેશના નેતૃત્વને પ્રદાન કરવાનું કામ ગુપ્તચરને સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ કર્નલ આન્દ્રે મકારોવિચ ઓટ્રોશ્ચેન્કોને સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમણે રાજકીય બુદ્ધિની મધ્ય પૂર્વ દિશાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. યુદ્ધ પહેલા તે તેહરાનનો રહેવાસી હતો. '38માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે નસીબદાર હતો; યેઝોવને બેરિયા દ્વારા આંતરિક બાબતોના પીપલ્સ કમિશનર તરીકે બદલવામાં આવ્યો હતો. કેટલાકને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાંથી ઓટ્રોશ્ચેન્કો. તે પણ રેન્ક પર પાછો ફર્યો અને યુદ્ધ દરમિયાન ફરીથી તેહરાન મોકલવામાં આવ્યો.
ગેરકાયદેસર ગુપ્તચર વિભાગના વડા, કોરોટકોવને બીજું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું - પેલેસ્ટાઇન જતા યહૂદીઓમાં એજન્ટોની ભરતી કરવી.
માહિતી સમિતિના પ્રથમ રહેવાસીને ઇઝરાયેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો, વ્લાદિમીર ઇવાનોવિચ વર્ટીપોરોખ, ખૂબ ઊંચા, ભવ્ય, મૂછો સાથે. દેખાવે તેની કારકિર્દીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જે સામાન્ય પદ સાથે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી હતી. 1953 માં, બેરિયા, જેમને તેના હિંમતવાન દેખાવને ગમ્યો, તેણે વર્ટીપોરોખને આ કારણોસર પૂર્વીય ગુપ્તચર વિભાગના વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા.
મોસ્કો કેમિકલ-ટેક્નોલોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ધ મીટ ઇન્ડસ્ટ્રીના સ્નાતક, વર્ટીપોરોખ તરત જ NKVD ઉપકરણમાં સમાપ્ત થયા. સેવાની શરૂઆત પૂર્વ પૂર્વમાં થઈ હતી - તે માછીમારી ઉદ્યોગ સાહસો માટે ઓપરેશનલ સુરક્ષા સેવાઓમાં રોકાયેલ હતો. 1942 માં, તેને ઇરાન, મશહાદ શહેરમાં, સોવિયત સૈનિકો દ્વારા કબજે કરાયેલ ઝોનમાં મોકલવામાં આવ્યો.
વર્ટીપોરોખ 1948 ના અંતમાં ઇઝરાયેલ આવ્યા, જ્યાં તેમણે અંગ્રેજી શીખ્યા. ગુપ્તચર અધિકારીઓ કે જેઓ હિબ્રુ અથવા અરબી બોલતા ન હતા તે ફક્ત રશિયાના લોકોનો સંપર્ક કરી શકતા હતા; આનાથી તેમની કાર્યકારી ક્ષમતાઓ ઉદ્દેશ્યથી મર્યાદિત હતી. સાચું છે, એવા સંજોગો પણ હતા જેણે કાર્યને સરળ બનાવ્યું હતું - યુવાન રાજ્યમાં તેઓએ રહસ્યોને ગંભીરતાથી લીધા ન હતા, ઘણું કહેવામાં આવ્યું હતું અને જાહેરમાં અને જાહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
પાવેલ એનાટોલીયેવિચ સુડોપ્લાટોવના સંસ્મરણો કહે છે કે ગુપ્તચરને “અમારા એજન્ટોને રોમાનિયા થઈને પેલેસ્ટાઈન મોકલવાની સૂચનાઓ મળી હતી. તેઓ પેલેસ્ટાઇનમાં ગેરકાયદેસર ગુપ્તચર નેટવર્ક બનાવવાના હતા જેનો ઉપયોગ બ્રિટિશરો સામે લડાઇ અને તોડફોડની કામગીરીમાં થઈ શકે. 1946 થી, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સુડોપ્લાટોવ રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયમાં "DR" વિભાગનું નેતૃત્વ કરે છે - આતંક અને તોડફોડની સેવા.
સુડોપ્લાટોવે લખ્યું કે તેણે આ કામગીરી માટે ત્રણ અધિકારીઓની ફાળવણી કરી: ગારબુઝ, સેમેનોવ (અસલ નામ એલેક્ઝાન્ડર તૌબમેન) અને કોલેસ્નિકોવ.
"સેમ્યોનોવ અને કોલેસ્નિકોવ," સુડોપ્લાટોવે ભારપૂર્વક કહ્યું, "હાઇફામાં સ્થાયી થયા અને બે ગુપ્તચર નેટવર્ક બનાવ્યા, પરંતુ બ્રિટિશરો સામે તોડફોડમાં ભાગ લીધો ન હતો. કોલેસ્નિકોવ રોમાનિયાથી પેલેસ્ટાઇન સુધી જર્મનો પાસેથી કબજે કરાયેલા નાના શસ્ત્રો અને એન્ટિ-ટેન્ક મિસાઇલોની ડિલિવરી ગોઠવવામાં સફળ રહ્યો. ગારબુઝ રોમાનિયામાં જ રહ્યા, ઇઝરાયેલમાં ભાવિ પુનઃસ્થાપન માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરી."
સુડોપ્લાટોવના લોકો ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા - યુદ્ધની સ્થિતિમાં પશ્ચિમી દેશો સામે આતંક અને તોડફોડ માટે ઓપરેશનલ ક્ષમતાઓ તૈયાર કરવી. શું તેઓએ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને મદદ કરી હતી તે અજ્ઞાત છે. આ બાબતે સોવિયત દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. ઇઝરાયેલની સામગ્રીમાં આનો કોઈ સંકેત નથી, જો કે જો સોવિયેત ગુપ્તચર સેવાઓ કોઈ બાબતમાં સામેલ હોત, તો ઇઝરાયેલ સ્વેચ્છાએ ત્યારથી દાયકાઓમાં તેને જાહેર કરી દેત.
પાવેલ એનાટોલીયેવિચ સુડોપ્લાટોવના સંસ્મરણો અત્યંત રસપ્રદ છે, તેઓ એક સાહસિક નવલકથાની જેમ વાંચે છે, પરંતુ તેમને સંપૂર્ણપણે વિશ્વસનીય સ્ત્રોત તરીકે માનવું અશક્ય છે.
તેમણે જેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જોસેફ મિખાયલોવિચ ગારબુઝ, એક નિવૃત્ત કર્નલ, '52 ના પાનખરમાં રાજ્ય સુરક્ષામાંથી બરતરફ, ઓગસ્ટ બે હજાર અને ચારમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા.
ટ્રોસ્કીના વફાદાર સમર્થકોમાંના એક, જર્મન સામ્યવાદી રુડોલ્ફ ક્લેમેન્ટની હત્યાનું આયોજન કરનાર વ્યક્તિ તરીકે તૌબમેન ગુપ્તચર સેવાઓના ઇતિહાસમાં નીચે ગયો. 1938 માં, મોસ્કોની સૂચનાઓ પર, ટ્રોત્સ્કી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ચોથી આંતરરાષ્ટ્રીયની સ્થાપના પરિષદની પૂર્વસંધ્યાએ, ટૉબમેને ક્લેમેન્ટને સલામત ઘર તરફ પ્રલોભન આપ્યું, જ્યાં તેને છરાથી મારી નાખવામાં આવ્યો. લાશને સીનમાં ફેંકી દેવામાં આવી હતી. પોલીસ લાશને શોધી અને ઓળખે તે પહેલાં, તૌબમેન પહેલેથી જ મોસ્કો પાછો ફર્યો હતો. તેમનું છેલ્લું નામ બદલવામાં આવ્યું હતું, અને તેમણે સેમ્યોનોવ નામ હેઠળ રાજ્ય સુરક્ષામાં સેવા આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
કર્નલ યુરી એન્ટોનોવિચ કોલેસ્નિકોવ (કેટલાક સ્ત્રોતો તેમના વાસ્તવિક નામ જોનાહ ટોઇવોવિચ ગોલ્ડસ્ટેઇન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરે છે), બેસારાબિયામાં જન્મેલા, યુદ્ધ દરમિયાન દુશ્મનની રેખાઓ પાછળ લગભગ ત્રણ વર્ષ વિતાવ્યા, એક જાસૂસી અને તોડફોડ ટુકડીને આદેશ આપ્યો. રાજ્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ છોડ્યા પછી, તેમણે સાહિત્યિક કાર્ય હાથ ધર્યું અને સોવિયેત જાહેર જનતાની વિરોધી ઝાયોનિસ્ટ સમિતિ સાથે સહયોગ કર્યો. યુદ્ધ દરમિયાન તેને સોવિયત યુનિયનના હીરોના બિરુદ માટે બે વાર નામાંકિત કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ માત્ર નેવું-છમાં કોલેસ્નિકોવને રશિયાના હીરોનો ગોલ્ડ સ્ટાર આપવામાં આવ્યો હતો. કોલેસ્નિકોવે રોમાનિયા અને પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના કામ વિશે વાત કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો, રહસ્યમય રીતે કહ્યું કે તે સંસ્મરણો લખી રહ્યો છે - "ત્યાં બધું હશે."
અલબત્ત, સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારીઓ પેલેસ્ટાઈન ગયા અને ત્યાં વિવિધ સોવિયત સંસ્થાઓના આવરણ હેઠળ કામ કર્યું. પરંતુ, દેખીતી રીતે, તેઓએ માહિતી મેળવવા અને એજન્ટોની ભરતી કરવાની પરંપરાગત ભૂમિકા સુધી પોતાની જાતને મર્યાદિત કરી.
ડાબેરી પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ, પૂર્વ યુરોપના વસાહતીઓએ સ્વેચ્છાએ સોવિયેત પ્રતિનિધિઓ સાથે સંપર્ક કર્યો, કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા અને તેઓ જે જાણતા હતા તે બધું કહ્યું. તેઓએ તે નિષ્ઠાપૂર્વક અને આનંદથી કર્યું.
સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારીઓ લશ્કરમાં સૌથી વધુ રસ ધરાવતા હતા. તેઓ ભૂગર્ભ લશ્કરી સંગઠન હગાનાહના નેતૃત્વમાં રસ ધરાવતા હતા, જે પાછળથી ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળો અને પાલમાચ (પ્લુગોટમહાટ્સ માટે ટૂંકું - શોક કંપનીઓ) માં પરિવર્તિત થયું હતું. જર્મનો અને તેમના સાથીઓ સામે લડવા માટે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન આ લડાઇ એકમો બનાવવામાં આવ્યા હતા. યહૂદી સૈનિકો સોવિયત યુનિયન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા અને સોવિયત લોકો સાથે માહિતી શેર કરવામાં શરમજનક માનતા ન હતા, ભલે તે ગુપ્ત માનવામાં આવે.
માહિતીના સ્ત્રોતોની વિપુલતાએ સ્ટેશન સ્ટાફમાં શક્તિની ભ્રામક ભાવના ઊભી કરી. તેઓ માનતા હતા કે તેઓ ગુપ્ત રીતે ઇઝરાયેલને નિયંત્રિત કરી શકે છે અને તેના દ્વારા અમેરિકન યહૂદી સમુદાયને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ ભ્રમણા હતા; સોવિયેત લોકો ઇઝરાયેલી રાજકીય વ્યવસ્થાને સમજી શક્યા ન હતા. તે કટ્ટરપંથી લશ્કરી માણસો ન હતા, પરંતુ મધ્યમ રાજકારણીઓ હતા જેમણે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું અને ઇઝરાયેલનો માર્ગ નક્કી કર્યો. સત્તામાં રહેલા રાજકારણીઓમાં કોઈ સોવિયત એજન્ટ નહોતા.
26 નવેમ્બર, 1947 ના રોજ, યુએન જનરલ એસેમ્બલીએ પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્ન પર ચર્ચા કરવાનું શરૂ કર્યું.
તે જ દિવસે શરૂઆતમાં, પ્રમુખ ટ્રુમૅન અને મુખ્ય પ્રધાનોને CIA ની ટૂંકી માહિતી મળી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પેલેસ્ટાઇન અરાજકતામાં છે, જેમાં "સોવિયેત તેમની સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે કોઈપણ તક શોધી રહ્યા છે."
અમેરિકન ગુપ્તચરોએ તેની સરકારને ચેતવણી આપી હતી કે એક તરફ યહૂદી રાજ્યનો ઉદભવ અમેરિકાને જરૂરી તેલથી વંચિત કરી શકે છે અને બીજી બાજુ મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત ઘૂંસપેંઠનો દરવાજો ખોલી શકે છે.
સેક્રેટરી ઑફ ડિફેન્સ ફોરેસ્ટલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના અધ્યક્ષ સાથે મળ્યા, તેમને સીઆઈએનો એક ગુપ્ત મેમો બતાવ્યો અને તેમને પ્રમુખ ટ્રુમેનને પ્રભાવિત કરવા કહ્યું, તેમને સમજાવો કે માત્ર આરબો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર મુસ્લિમ વિશ્વ અમેરિકા સામે ઉભા થશે.
પરંતુ તે દિવસે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓની તેમના પોતાના રાજ્ય માટેની આશા માત્ર મજબૂત થઈ.
જનરલ એસેમ્બલીના સત્રમાં, ગ્રોમીકોએ યહૂદીઓના તેમના પોતાના રાજ્યના અધિકારના બચાવમાં તેમનું પ્રખ્યાત ભાષણ આપ્યું, જે અગાઉના એક કરતા વધુ મજબૂત અને વધુ તર્કસંગત હતું. ભાષણ મુખ્યત્વે મોસ્કોમાં લખવામાં આવ્યું હતું; ગ્રોમીકોએ તેમાં નવા રંગો ઉમેર્યા.
એન્ડ્રી એન્ડ્રીવિચે કહ્યું કે પેલેસ્ટાઈનના ભાવિના મુદ્દાને ઉકેલવા માટે બે સંભવિત વિકલ્પો છે. પ્રથમ એક જ આરબ-યહૂદી રાજ્યની રચના છે. જો આ વિકલ્પ અવાસ્તવિક છે કારણ કે આરબો અને યહૂદીઓ કહે છે કે તેઓ સાથે રહી શકતા નથી, તો પેલેસ્ટાઈનને બે સ્વતંત્ર લોકશાહી રાજ્યોમાં વિભાજિત કરવું જોઈએ - એક આરબ અને એક યહૂદી.
હવે સ્વાભાવિક છે કે એક રાજ્યની રચના હાલમાં અશક્ય છે. તેથી, બીજો વિકલ્પ રહે છે. માત્ર આરબ રાષ્ટ્રો જ આનો વિરોધ કરે છે.
પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓના તેમના પોતાના રાજ્યના અધિકારોને કદાચ ગ્રોમીકો કરતાં શ્રેષ્ઠ કોઈએ સાબિત કર્યું નથી:
આરબ દેશોના પ્રતિનિધિઓ નિર્દેશ કરે છે કે પેલેસ્ટાઈનનું વિભાજન ઐતિહાસિક અન્યાય છે. પરંતુ અમે આ દૃષ્ટિકોણ સાથે સહમત થઈ શકતા નથી, જો માત્ર એટલા માટે કે યહૂદી લોકો લાંબા ઐતિહાસિક સમયગાળા દરમિયાન પેલેસ્ટાઈન સાથે સંકળાયેલા હતા. તદુપરાંત, છેલ્લા વિશ્વ યુદ્ધના પરિણામે યહૂદી લોકોએ પોતાને જે પરિસ્થિતિમાં શોધી કાઢ્યું હતું તે આપણે જોઈ શકતા નથી. તે હવે પણ યાદ કરવા યોગ્ય છે કે હિટલરના જર્મની દ્વારા લાદવામાં આવેલા યુદ્ધના પરિણામે, એક લોકો તરીકે યહૂદીઓએ અન્ય લોકો કરતા વધુ સહન કરવું પડ્યું. તમે જાણો છો કે પશ્ચિમ યુરોપમાં એવું એક પણ રાજ્ય નહોતું કે જે યહૂદી લોકોના હિતોને નાઝીઓ તરફથી મનસ્વીતા અને હિંસાથી પર્યાપ્ત રીતે સુરક્ષિત કરી શકે.
આરબ પ્રતિનિધિમંડળોએ સોવિયત સંઘની આ સ્થિતિ સામે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગ્રોમીકોએ તેમને જવાબ આપ્યો: "અમારી ઊંડી માન્યતામાં, પેલેસ્ટાઇનનું બે સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજન માત્ર યહૂદીઓ જ નહીં, પણ આરબોના મૂળભૂત હિતોને અનુરૂપ છે."
ગ્રોમીકોના મતે, પેલેસ્ટાઈનના વિભાજનનું "ખૂબ ઐતિહાસિક મહત્વ હશે":
"આવો નિર્ણય યહૂદી લોકોની કાયદેસરની માંગને પૂર્ણ કરશે, જેમના હજારો પ્રતિનિધિઓ, જેમ કે તમે જાણો છો, હજુ પણ બેઘર છે, તેમના પોતાના ઘરો વિના, જેમને કેટલાક પશ્ચિમ યુરોપિયન પ્રદેશો પર વિશેષ શિબિરોમાં માત્ર અસ્થાયી આશ્રય મળ્યો છે. રાજ્યો."
ગ્રોમીકોએ બ્રિટિશ સરકાર પર હુમલો કર્યો, જેણે કહ્યું કે તે પેલેસ્ટાઈનમાંથી ખસી જવા અને બે-રાજ્ય ઉકેલ માટે શરતો પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે જો આરબો અને યહૂદીઓ એક કરાર પર આવે: “આ સત્રમાં પેલેસ્ટાઈનના પ્રશ્નની ચર્ચા દર્શાવે છે કે આરબો અને યહૂદીઓ કરાર સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેથી, આવી શરતો આગળ મૂકવી એ સામાન્ય સભા અનુરૂપ નિર્ણય લે તે પહેલાં જ તેને દફનાવી દેવા સમાન છે.
ગ્રોમીકોએ બ્રિટિશ સત્તાવાળાઓ સામે યહૂદી ભૂગર્ભ જૂથોના સશસ્ત્ર સંઘર્ષને આવશ્યકપણે ટેકો આપ્યો: “પેલેસ્ટાઇનમાં વર્તમાન વ્યવસ્થા યહૂદીઓ અને આરબો બંને દ્વારા નફરત છે. આ આદેશો પ્રત્યે ખાસ કરીને યહૂદીઓનું શું વલણ છે, તમે બધા જાણો છો.”
ગ્રોમીકોએ તે આરબ પ્રતિનિધિમંડળોને પણ જવાબ આપ્યો જેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુએનને પેલેસ્ટાઇનનું ભાવિ નક્કી કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી:
“સામાન્ય સભા, સમગ્ર સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જેમ, માત્ર આ મુદ્દા પર વિચાર કરવાનો અધિકાર નથી, પરંતુ પેલેસ્ટાઇનની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, તે યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે બંધાયેલ છે. સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળના અભિપ્રાયમાં, પેલેસ્ટાઇનના પ્રશ્નના ઉકેલ માટેની યોજના એડહોક કમિશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જે મુજબ તેના અમલીકરણ માટેના પગલાંનો વ્યવહારિક અમલ સુરક્ષા પરિષદ પાસે હોવો જોઈએ, તે જાળવણીના હિતો સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને રાજ્યો વચ્ચે સહકારને મજબૂત કરવાના હિતોને મજબૂત બનાવવું. તેથી જ સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ પેલેસ્ટાઈનના વિભાજનની ભલામણને સમર્થન આપે છે.
ગ્રોમીકોનું ભાષણ ઇઝરાયેલના ભાવિ માટે નિર્ણાયક હતું. તે વિશ્વભરના યહૂદી અખબારો દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેણે અમેરિકનોને પણ પ્રભાવિત કર્યા. પ્રમુખ ટ્રુમેને અંતિમ નિર્ણય લીધો. સ્ટાલિન યહૂદીઓને તેમનું પોતાનું રાજ્ય આપવાનું નક્કી કરતો હોવાથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે પ્રતિકાર કરવો તે મૂર્ખ હશે!..
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ ગુપ્ત રીતે વેઈઝમેન સાથે મુલાકાત કરી. ટ્રુમેને વિશ્વ ઝિઓનિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના વડાની પ્રશંસા કરી:
"વેઇઝમેન એક અદ્ભુત માણસ હતો, હું અત્યાર સુધીના સૌથી જ્ઞાની માણસોમાંનો એક હતો, સાચો નેતા હતો, એક પ્રકારનો હતો..."
રાષ્ટ્રપતિએ તેમના સ્ટાફને શું સંબંધિત છે તે વિશે સીધી વાત કરી - સોવિયેત યુનિયન આ પ્રદેશમાં ઘૂસણખોરી કરવા માટે યહૂદી રાજ્યનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હતું.
"તે બનશે નહીં," વેઇઝમેને જવાબ આપ્યો. "જો સોવિયેટ્સ તેમના વિચારો ફેલાવવા માટે યહૂદી સ્થળાંતરનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હતા, તો તેઓ આ લાંબા સમય પહેલા કરી શક્યા હોત. પરંતુ લોકો અમારી પાસે આવે છે જે સામ્યવાદથી ભાગી રહ્યા છે. સમૃદ્ધ ખેડૂતો અને કુશળ કામદારો ઉચ્ચ જીવનધોરણ માટે પ્રયત્ન કરે છે જે સામ્યવાદ હેઠળ અશક્ય હતું. સામ્યવાદ સમાજના અભણ અને ગરીબ વર્ગોમાં જ ફેલાઈ શકે છે.”
ટ્રુમેન, અમેરિકન વહીવટીતંત્રમાં વિરોધાભાસી મંતવ્યો હોવા છતાં, પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન માટે સંમત થયા. વધુમાં, તેમણે માગણી કરી કે રાજ્ય વિભાગ એ સુનિશ્ચિત કરે કે લેટિન અમેરિકન દેશો કાં તો પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન માટે મત આપે અથવા દૂર રહે.
રાષ્ટ્રપતિ જાણતા હતા કે તેમના પોતાના રાજદ્વારીઓ તેમની સાથે સહમત નથી અને તેમની લાઇનનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે. ટ્રુમને ધીરજ રાખી. તેણે દરરોજ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને ફોન કરીને પૂછ્યું કે તેની સૂચનાઓ કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
જો કે, તેઓ કહે છે કે લેટિન અમેરિકન દેશોના મત નેલ્સન રોકફેલર દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેઓ અગાઉ લેટિન અમેરિકાના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ હતા. ટ્રુમેને તેને બરતરફ કર્યો કારણ કે રોકફેલરે તમામ સ્થાનિક સરમુખત્યારોને ટેકો આપ્યો હતો.
રોકફેલરે અચાનક પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને મદદ કરવાનું કેમ નક્કી કર્યું? કેટલાક કહે છે કે તે અપરાધથી બહાર હતો કે તેણે નાઝી જર્મની સાથે ગુપ્ત વેપાર કર્યો. અન્ય લોકો દાવો કરે છે કે રોકફેલર એક્સપોઝરથી ડરતા હતા અને ઝિઓનિસ્ટ ચળવળના નેતાઓને આ મુદ્દો ક્યારેય નહીં ઉઠાવવાનું વચન આપ્યું હતું.
એક યા બીજી રીતે, ત્રણ દિવસમાં રોકફેલરે લેટિન અમેરિકામાં જે જાણતા હતા તે દરેકને બોલાવ્યા. અને દરેક દેશમાં નિર્ણય લેનારા દરેકને તે જાણતો હતો. દેખીતી રીતે તે ખૂબ જ સહમત હતો.
પરિણામે, બ્રાઝિલ અને હૈતી, જેઓ "ના" મત આપવાના હતા, તેઓએ "હા" મત આપ્યો. નિકારાગુઆ, બોલિવિયા અને ઇક્વાડોર, જેમણે દૂર રહેવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો, તેણે પણ તરફેણમાં મતદાન કર્યું. પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન સામે વાંધો ઉઠાવનાર આર્જેન્ટિના, કોલંબિયા અને અલ સાલ્વાડોર મતદાનથી દૂર રહ્યા હતા.
યુએન જનરલ એસેમ્બલીનો ઠરાવ નંબર 181 - "પેલેસ્ટાઇનના બ્રિટિશ આદેશના પ્રદેશ પર બે સ્વતંત્ર રાજ્યોની રચના પર" - નવેમ્બર 1947ની 29મી તારીખે શનિવારે અપનાવવામાં આવ્યો હતો.
યહૂદીઓએ બે રાજ્યો બનાવવાની તરફેણમાં બે તૃતીયાંશ મત એકત્રિત કરવાની જરૂર હતી.
સ્ટાલિનનું સ્થાન વધુ મહત્ત્વનું હતું કારણ કે તેમની પાસે યુએનમાં એક નહીં પણ પાંચ મત હતા.
જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની રચનાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, ત્યારે સ્ટાલિને તમામ સોવિયેત પ્રજાસત્તાકોને ભાવિ યુએનમાં લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ત્યાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરી હતી.
આ માટે, જાન્યુઆરી ચોવીસમીમાં, સેન્ટ્રલ કમિટીની પૂર્ણાહુતિમાં, કાયદો “વિદેશી સંબંધોના ક્ષેત્રમાં સંઘ પ્રજાસત્તાક સત્તાઓ આપવા પર અને પરિવર્તન પર, આ સંદર્ભે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સ. "યુનિયન એક યુનિયન-રિપબ્લિકન પીપલ્સ કમિશનર" મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું.
ફેબ્રુઆરીમાં, બંધારણમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને સંઘ પ્રજાસત્તાકોને અન્ય રાજ્યો સાથેના સંબંધોમાં પ્રવેશવાનો, તેમની સાથે કરાર કરવાનો અને દૂતાવાસ અને કોન્સ્યુલેટની આપ-લે કરવાનો અધિકાર મળ્યો હતો.
28 ઓગસ્ટ, 1944 ના રોજ, અમેરિકન અને બ્રિટીશ રાજદ્વારીઓ સાથેની બેઠકમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજદૂત ગ્રોમીકોએ જણાવ્યું હતું કે "તમામ સહયોગી સોવિયેત સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક સંગઠનના મૂળ સહભાગીઓમાં હોવા જોઈએ."
અંગ્રેજો અને અમેરિકનો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટે જવાબ આપ્યો કે આ કિસ્સામાં તમામ અડતાલીસ અમેરિકન રાજ્યોને યુએનમાં પ્રવેશ આપવો જરૂરી બનશે. પરંતુ વોશિંગ્ટને આ મતભેદોને છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમેરિકનોને ચિંતા હતી કે આ વિષય પરનો વિવાદ સાર્વજનિક બનશે અને જર્મની નક્કી કરશે કે સાથી દેશો વચ્ચે મતભેદ છે અને આ યુદ્ધને લંબાવશે.
રૂઝવેલ્ટે સપ્ટેમ્બર 1 ના રોજ સ્ટાલિનને એક વ્યક્તિગત પત્ર લખ્યો હતો, જેમાં નોંધ્યું હતું કે આ માંગ યુએનની રચનાને જોખમમાં મૂકે છે. સ્ટાલિને રૂઝવેલ્ટને જવાબ આપ્યો કે આ સોવિયેત યુનિયન માટે મૂળભૂત રીતે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે, ખાસ કરીને કારણ કે, ઉદાહરણ તરીકે, યુક્રેન અને બેલારુસ "વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અને તેમનું રાજકીય મહત્વ કેટલાક રાજ્યો કરતા વધારે છે."
અમેરિકનોએ શરૂઆતમાં સ્ટાલિનની દરખાસ્તને "તરંગી હાવભાવ અથવા ખરાબ મજાક" ગણી હતી. વાસ્તવમાં, તે ઉદ્ધત મુત્સદ્દીગીરીની શૈલી હતી: શા માટે પ્રયાસ ન કરવો, અને જો તે સફળ થાય તો શું? અને તે આંશિક રીતે સફળ રહ્યો હતો.
ફેબ્રુઆરી 1945 માં, ચર્ચિલ અને રૂઝવેલ્ટ યાલ્ટા પહોંચ્યા. યુદ્ધ પછીના વિશ્વ વ્યવસ્થાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મોલોટોવે સમાધાન સૂત્રનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. મોસ્કોએ તમામ સોળ પ્રજાસત્તાકોને સ્વીકારવાની આવશ્યકતા પાછી ખેંચી છે, પરંતુ ત્રણ સ્વીકારવાનું કહ્યું: યુક્રેન, બેલારુસ અને લિથુઆનિયા. સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં, બે. ક્રિમીઆ કોન્ફરન્સના ગુપ્ત પ્રોટોકોલમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ગ્રેટ બ્રિટન ભાવિ વિશ્વ સંસ્થામાં યુક્રેન અને બેલારુસના પ્રવેશને સમર્થન આપવા સંમત થયા હતા.
દુનિયાને આ ગુપ્ત સમજૂતી વિશે ખબર નહોતી. રૂઝવેલ્ટ અને ચર્ચિલને હજુ પણ તેમના પોતાના ગૌણ અધિકારીઓ અને તેમના દેશોની જનતાને મનાવવાની જરૂર હતી.
પરંતુ સ્ટાલિન અને મોલોટોવે 1945 ની વસંત ઋતુમાં આદેશ આપ્યો કે સ્થાપના પરિષદ માટે બેલારુસ અને યુક્રેનના પ્રતિનિધિ મંડળોને સાન ફ્રાન્સિસ્કો મોકલવામાં આવે. અમેરિકનોએ આની અપેક્ષા રાખી ન હતી અને તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓએ કહ્યું કે સંગઠનની સ્થાપના થયા પછી બંને પ્રજાસત્તાક યુએનમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે.
પરંતુ મોસ્કોની સૂચનાઓનું પાલન કરતા ગ્રોમીકોએ સખત સ્થિતિ લીધી. તેમની સહભાગિતા વિના, પરિષદ ફક્ત અટકી ગઈ હોત. ધમકીઓ અને અલ્ટિમેટમ્સ કામ કર્યું. 27 એપ્રિલ, 1945 ના રોજ, યુક્રેન અને બેલારુસને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મૂળ સભ્યપદમાં પ્રવેશ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
આમ, યુએનમાં સ્ટાલિનનો એક મત નહોતો, પરંતુ ત્રણ - સોવિયત યુનિયન, યુક્રેન અને બેલારુસ. વધુમાં, ચેકોસ્લોવાકિયા અને પોલેન્ડે મોસ્કોના આદેશ મુજબ મતદાન કર્યું. સ્ટાલિનના પાંચ મત નિર્ણાયક હતા. જો સ્ટાલિને તેની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું હોત, તો ઇઝરાયેલ દેખાયું ન હોત. ત્રીસ દેશોએ "માટે" અને તેર "વિરોધી" મત આપ્યો. ઈંગ્લેન્ડ સહિત કેટલાક દેશોએ ગેરહાજર રહ્યા હતા.
નિર્ણય લેવાયો હતો.
જનરલ ચાર્લ્સ ડી ગોલે લખ્યું, "જો કે ફ્રાન્સે ઇઝરાયેલની રચનામાં ઔપચારિક રીતે ભાગ લીધો ન હતો, તેમ છતાં તેણીએ તેના ઉદભવને ઉષ્માપૂર્વક મંજૂરી આપી હતી. યહૂદી લોકોને એકત્ર કરવાના અને તેમના કલ્પિત ઈતિહાસથી ચિહ્નિત થયેલ અને જે ઓગણીસ સદીઓ પહેલા તેઓની હતી તે ભૂમિમાં તેઓને પોતાના પર શાસન કરવાનો અધિકાર આપવાના કાર્યની મહાનતા મને મોહિત કરી શકી નહીં.
માનવીય દૃષ્ટિકોણથી, મેં તે યોગ્ય માન્યું કે આ લોકોને તેમનું પોતાનું રાષ્ટ્રીય ઘર મળવું જોઈએ, અને મેં આમાં સદીઓથી યહૂદી લોકોએ અનુભવેલી તમામ વેદનાઓ માટે એક પ્રકારનું વળતર જોયું, જેમાંથી સૌથી ખરાબ લોકો હતા. હિટલરના જર્મની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ સંહાર... "
હજારો પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ, ખુશીઓથી વ્યથિત, ઉત્સાહ સાથે શેરીઓમાં ઉતર્યા.
બીજા દિવસે, ત્રીસમી નવેમ્બરે, યુએનના નિર્ણયથી રોષે ભરાયેલા આરબોમાં પેલેસ્ટાઇનમાં અશાંતિ શરૂ થઈ. યહૂદીઓ પર દરેક જગ્યાએ હુમલો કરવામાં આવ્યો, અને સાત લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
પેલેસ્ટાઈનને કબજે કરવા માટે સીરિયામાં આરબ લિબરેશન આર્મીની રચના કરવામાં આવી હતી. પહેલેથી જ ફેબ્રુઆરી 1948 માં, આરબ સૈનિકોએ સમગ્ર પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદીઓ પર અત્યાચાર કર્યો. તેઓ ભયાવહ રીતે પ્રતિકાર કરતી યહૂદી વસાહતોને કબજે કરવામાં અને નાશ કરવામાં અસમર્થ હતા, પરંતુ તેમની વચ્ચેના સંબંધો નાશ પામ્યા હતા. યહૂદી બચાવ ટુકડીઓ ઘેરાયેલી વસાહતો સુધી પહોંચી શકી ન હતી.
અંગ્રેજોએ હિંસા રોકવા કંઈ કર્યું નહીં. એવું હતું કે તેઓ વિશ્વને દર્શાવવા માંગતા હતા કે યુએનએ પેલેસ્ટાઇનના વિભાજનના મૂર્ખ વિચારને સ્વીકાર્યો તે નિરર્થક છે. પરંતુ વસંતઋતુની શરૂઆત સાથે, યહૂદી સ્વ-બચાવના એકમોએ વધુ ઉગ્રતાથી લડવાનું શરૂ કર્યું અને આરબ સૈન્ય પર ટોચનો હાથ મેળવ્યો.
4 ડિસેમ્બર, 1947 ના રોજ, ગ્રોમિકોને કૃતજ્ઞતાનો પત્ર મળ્યો:
“યુની એક્સેલન્સી, પેલેસ્ટાઈન માટેની યહુદી એજન્સી, યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા યહૂદી રાજ્યની સ્થાપનાના સમર્થનમાં અપનાવવામાં આવેલા ઠરાવને સમર્થન આપવા બદલ સોવિયેત સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘની સરકારનો ઊંડો આભાર વ્યક્ત કરવા ઈચ્છે છે.
પેલેસ્ટાઈન માટે યહૂદી એજન્સીના અમેરિકન વિભાગના અધ્યક્ષ અબ્બા હિલેલ સિલ્વર, સાહેબ, તમારી નિષ્ઠાપૂર્વક બનવાનું મને સન્માન છે."
આ ભલામણને અપનાવવાથી યહૂદી લોકોના ઇતિહાસમાં એક વળાંક આવ્યો. રાષ્ટ્રીય ઘર વિનાના બે હજાર વર્ષ પછી, યહૂદીઓને હવે રાષ્ટ્રોના પરિવારમાં જોડાવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનમાં તેમનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવાની તક આપવામાં આવી છે...
યહૂદી લોકો હંમેશા તમારી સરકારના આભારી રહેશે, જેણે સામાન્ય સભાના આ સત્રમાં તેમને રાષ્ટ્રીય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી.
જો તમે આ પત્રની સામગ્રી તમારી સરકારને મોકલશો તો અમે ખૂબ જ આભારી હોઈશું.
 
યહૂદીઓ માટે શસ્ત્રો
આરબ દેશો સોવિયેત સ્થિતિથી અવિશ્વસનીય રીતે રોષે ભરાયા હતા. આરબ સામ્યવાદી પક્ષો, જેઓ "ઝિયોનિઝમ - બ્રિટીશ અને અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદના એજન્ટો" સામે લડવા માટે ટેવાયેલા હતા, તેઓ ફક્ત નુકસાનમાં હતા, તે જોઈને કે સોવિયેતની સ્થિતિ માન્યતાની બહાર બદલાઈ ગઈ હતી.
5 નવેમ્બર, 1947ના રોજ, ઇરાકમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી અફેર્સ એ.એફ. સુલતાનોવે વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગને લખ્યું: "આરબ વર્તુળોને વિશ્વાસ હતો કે સોવિયેત યુનિયન ઝિઓનિસ્ટ રાજ્ય બનાવવાના પ્રોજેક્ટ માટે સંમત થશે નહીં ..."
સુલતાનોવે મંત્રાલયને પરિણામો વિશે ચેતવણી આપી: આવી સ્થિતિમાં, બ્રિટિશરો માટે "અરબ લીગ, તુર્કી, ઈરાન અને પાકિસ્તાનના દેશોમાંથી સોવિયેત વિરોધી મુસ્લિમ જૂથને એકસાથે મૂકવું સરળ રહેશે."
મોસ્કોમાં, ઇજિપ્તના રાજદૂત, બિંદરી પાશાએ નાયબ વિદેશ પ્રધાન ગુસેવ (ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત) ને મળવાનું કહ્યું.
ઇજિપ્તના રાજદ્વારીએ કહ્યું કે તે "સોવિયેત યુનિયનના મિત્ર તરીકે" આવ્યો હતો અને સોવિયેત પ્રતિનિધિએ પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન માટે મત આપ્યો હતો તે અંગે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. ઇજિપ્તના રાજદૂતના જણાવ્યા મુજબ, બ્રિટિશ સૈનિકોની ઉપાડ અને આદેશના ફડચા માટે મત આપવો જરૂરી હતો અને "પેલેસ્ટાઇનના ભાવિનો પ્રશ્ન વસ્તી પર જ છોડવો જોઈએ." બિંદરી પાશાએ જણાવ્યું કે સોવિયેત યુનિયનની સ્થિતિ ઇજિપ્તમાં સોવિયેત વિરોધી ભાવનાના વિકાસ તરફ દોરી ગઈ.
ઇજિપ્તના રાજદ્વારીનું ધ્યાન ગયું. સ્ટાલિનને આરબ દેશોની પ્રતિક્રિયામાં રસ નહોતો. તેણે ફક્ત તેમને ધ્યાનમાં લીધા ન હતા.
ઇજિપ્ત પર રાજા ફારૂક, જોર્ડન પર રાજા અબ્દુલ્લા અને ઇરાક પર રાજા ફૈઝલનું શાસન હતું. તે બધા ગ્રેટ બ્રિટનના વફાદાર જાગીરદાર હતા. મધ્ય પૂર્વમાં, સ્ટાલિન ફક્ત બ્રિટિશરો માટે પ્રતિકૂળ બળ પર આધાર રાખી શકે છે. તે સમયે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ કરતાં અંગ્રેજોને કોણ વધુ નફરત કરતું હતું?
18 ડિસેમ્બર, 1947ના રોજ, યુએસએમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી'અફેયર્સ સેર્ગેઈ ત્સારાપકિને પેલેસ્ટાઈન માટેની યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિ એપસ્ટેઈન સાથેની વાતચીત રેકોર્ડ કરી.
તે સોવિયેત રાજદ્વારીને મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરવા આવ્યો હતો, અને તેને જેરુસલેમથી મળેલો ગોપનીય અહેવાલ આપ્યો હતો. એપ્સટેઈન સોવિયેત રાજદ્વારી સાથે અત્યંત નિખાલસ હતા, તેમને સાથી તરીકે જોતા હતા.
"એપસ્ટીને કહ્યું કે હવે તેઓ શસ્ત્રો મેળવવા અંગે ચિંતિત છે," ત્સારાપકિને મોસ્કોને જાણ કરી. “સાચું છે કે, પેલેસ્ટાઇનમાં તેમની પોતાની ફેક્ટરીઓ છે જ્યાં તેઓ ગ્રેનેડ અને મોર્ટારનું ઉત્પાદન કરી શકે છે, પરંતુ આ બધું હજી પણ હાથવણાટની રીતે કરવામાં આવે છે, અને હવે તેઓ મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, તેમજ કેટલાક યુરોપિયન દેશો અને ત્યાંથી ગેરકાયદેસર રીતે શસ્ત્રોનું પરિવહન કરે છે. એક લેટિન અમેરિકન દેશ."
એપસ્ટેઇને કહ્યું કે યહૂદી રાજ્ય, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના ઉદાહરણને અનુસરીને, વિદેશ નીતિમાં તટસ્થતાને વળગી રહેશે:
યહૂદી રાજ્ય મુખ્યત્વે યુએસએ અને યુએસએસઆરની સ્થિતિના પરિણામે ઉભરી આવ્યું હતું. યુએસએમાં લગભગ 50 લાખ યહૂદીઓ છે, યુએસએસઆરમાં 30 લાખ. નવું યહૂદી રાજ્ય કોઈ ચોક્કસ દેશ તરફ લક્ષી બનવા માંગતું નથી, તેથી સૌથી સાચો વિદેશ નીતિનો કોર્સ યુએન તરફ તટસ્થતા અને અભિગમ હશે.
એપસ્ટેઇને નોંધ્યું હતું કે, અલબત્ત, યહૂદી રાજ્ય આર્થિક રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર ભારે નિર્ભર રહેશે, કારણ કે હાલમાં તેઓ ફક્ત ત્યાં જ પોતાના માટે શસ્ત્રો, સાધનો અને અન્ય પુરવઠો ખરીદી શકે છે.
તે જ સમયે, એપસ્ટેઇને નોંધ્યું હતું કે તેઓ હવે તેમને શસ્ત્રો અને સાધનો પૂરા પાડવાની વિનંતી સાથે યુએસએસઆર તરફ વળવાનું વિચારી રહ્યા નથી, જેથી ઇન્સ્યુશનને જન્મ ન આપે, કારણ કે યહૂદીઓ પર પહેલેથી જ કથિત રીતે કોઈ પ્રકારનો નિષ્કર્ષ કાઢવાનો આરોપ છે. સોવિયેત યુનિયન સરકાર સાથે ગુપ્ત કરારો.
દરમિયાન, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આરબ દેશો યુએનના નિર્ણયને અમલમાં આવવા દેશે નહીં અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આરબ શાસકોએ તેમના ઇરાદા છુપાવ્યા ન હતા.
23 ડિસેમ્બર, 1947 ના રોજ, લેબનોનમાં સોવિયેત રાજદૂત, સોલોડે, દેશના વડા પ્રધાન રિયાડ સોલ્ચ સાથેની વાતચીત રેકોર્ડ કરી:
"સોલ્હે કહ્યું કે આરબ દેશો આખરે પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન અને તેમાં યહૂદી રાજ્યની રચના માટે કોઈપણ સંજોગોમાં સંમત ન થવા, તેમની તમામ શક્તિથી વિભાજનનો પ્રતિકાર કરવા અને ગમે તેટલા લાંબા સમય સુધી લડવા માટે સંમત થયા. ચાલે.
તેણે સીરિયન રાષ્ટ્રપતિ શુક્રી અલ-ક્વાટલીએ મને પહેલેથી જ બોલેલા શબ્દોને પુનરાવર્તિત કર્યા કે જો જરૂરી હોય તો, આરબો પેલેસ્ટાઇનને 200 વર્ષ સુધી બચાવવા માટે લડશે, જેમ કે ધર્મયુદ્ધ દરમિયાન થયું હતું ...
આરબ દેશો પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન અને યહૂદી રાજ્યની રચના માટે પણ સંમત થશે નહીં કારણ કે વિભાજનનો અર્થ પેલેસ્ટાઇનના આરબ ભાગને ટ્રાન્સજોર્ડન સાથે જોડવાનો છે. પરિણામે, આનાથી કિંગ અબ્દુલ્લા અને તેની પાછળના લોકોની સ્થિતિ મજબૂત થશે.
આમ, રિયાદ સોલ્હે આડકતરી રીતે પુષ્ટિ કરી કે પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન સામે આરબ દેશોના સંઘર્ષનો આરંભ અને મુખ્ય પ્રેરક સીરિયા છે..."
શું યુનાઈટેડ નેશન્સ પોતાની રીતે આગ્રહ કરી શકશે અને પેલેસ્ટાઈનના વિભાજનના નિર્ણયનો અમલ કરી શકશે કે કેમ તે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓની ચિંતા છે. અને શું યુએન ત્યાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સક્ષમ છે?
ડિસેમ્બર 1947 ના છેલ્લા દિવસોમાં, પેલેસ્ટાઇન માટે યહૂદી એજન્સીના બોર્ડના રાજકીય વિભાગના ડિરેક્ટર, એમ. શેરટોક, યુએનના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી જનરલ, આર્કાડી એલેકસાન્ડ્રોવિચ સોબોલેવને સલાહ અને સ્પષ્ટતા માટે આવ્યા હતા. જવાબદારીઓના વિતરણ મુજબ, યુએન સચિવાલયમાં સોબોલેવ રાજકીય બાબતો અને સુરક્ષા પરિષદની બાબતોના વિભાગનું નેતૃત્વ કરે છે.
શેરટોકે પૂછ્યું કે શું પેલેસ્ટાઇનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય દળો મોકલવાની સંભાવના છે, જે બ્રિટિશ રજા પછી ત્યાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી લેશે, તેની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે.
સોબોલેવે સમજાવ્યું કે જો તે માત્ર યુએનની તાકાત અને સંકલ્પના દર્શાવવાની બાબત હોય, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં કાફલો અને હવાઈ દળ છે, અને સોવિયેત યુનિયન ત્યાં બે હવાઈ સ્ક્વોડ્રનને ખૂબ ઝડપથી ખસેડી શકે છે. પરંતુ જો તમને લડાઇ કામગીરી હાથ ધરવા સક્ષમ ગ્રાઉન્ડ યુનિટની જરૂર હોય, તો આમાં ઓછામાં ઓછો એક મહિનાનો સમય લાગશે.
પરંતુ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સમજી ગયા કે જો તેઓ પોતાનો બચાવ નહીં કરી શકે તો તેઓ એક મહિનો પણ ટકી શકશે નહીં.
શેરટોકે પૂછ્યું કે જે દેશો યુએનના નિર્ણયનું ઉલ્લંઘન કરીને પેલેસ્ટિનિયન આરબોને સૈન્ય સહાય પૂરી પાડે છે તેમની સામે શું પગલાં લઈ શકાય.
"અમે રાજદ્વારી પગલાં લઈશું," સોબોલેવે સમજાવ્યું. “સુરક્ષા પરિષદ આ દેશોને આવી ક્રિયાઓ બંધ કરવા અને પ્રતિબંધોની ધમકી પણ આપી શકે છે. પરંતુ આવા પગલાંના વ્યવહારિક ફોર્મેટ પર નિર્ણય ત્યારે જ લઈ શકાય છે જ્યારે તેમની ક્રિયાઓનું પ્રમાણ જાણી શકાય. તમારે સમજવાની જરૂર છે કે આ એક ધીમી પ્રક્રિયા છે.”
કદાચ પ્રથમ વખત, વાસ્તવિક કાર્યવાહીની જરૂર હોય તેવી બાબતોમાં યુએનની શક્તિહીનતા સ્પષ્ટ થઈ. પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સમજી ગયા કે તેઓ ફક્ત પોતાની જાત પર આધાર રાખી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય તેમની સુરક્ષા કરશે નહીં. યુએન ઉપકરણ જરૂરી ઠરાવ તૈયાર કરે તે પહેલાં તેઓ મૃત્યુ પામશે.
30 ડિસેમ્બર, 1947ના રોજ, ગ્રોમીકોએ યુએસએસઆર સરકારના સન્માનમાં અમેરિકન કમિટી ઓફ જ્યુઈશ રાઈટર્સ, કલાકારો અને વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આયોજિત રાત્રિભોજનમાં વાત કરી હતી.
ગ્રોમીકોએ આવશ્યકપણે જનરલ એસેમ્બલીમાં તેમના ભાષણનું પુનરાવર્તન કર્યું, ઉમેર્યું:
"પેલેસ્ટાઇનના વિભાજનનો નિર્ણય, સંજોગોમાં, એકમાત્ર શક્ય અને વ્યવહારિક રીતે શક્ય ઉકેલ છે. ભાગ્યે જ કોઈ એ હકીકત પર વિવાદ કરશે કે પેલેસ્ટાઈનમાં આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચેના સંબંધો એટલા બગડ્યા છે કે તેઓ એક જ રાજ્યમાં રહેવા માંગતા નથી, જેમ કે તેઓએ સીધા અને ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે.
સાચું, અમે જનરલ એસેમ્બલીમાં નિવેદનો સાંભળ્યા કે આરબો એક જ આરબ-યહૂદી રાજ્ય બનાવવા માટે તૈયાર હતા, પરંતુ તે શરતે કે યહૂદી વસ્તી લઘુમતીમાં હશે અને તેથી, આવા નવા રાજ્યમાં નિર્ણાયક બળ હશે. એક રાષ્ટ્રીયતા બનો - આરબો. જો કે, એ સમજવું અઘરું નથી કે પેલેસ્ટાઈનમાં વસતા બંને લોકો માટે સમાન અધિકારોની જોગવાઈને બાદ કરતાં, આ મુદ્દાનો આવો ઉકેલ તેના ભવિષ્યના મુદ્દાનો યોગ્ય ઉકેલ પૂરો પાડી શકશે નહીં, કારણ કે તે, સૌ પ્રથમ, આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચેના સંબંધોના સમાધાન તરફ દોરી જાય છે. તદુપરાંત, તે આ લોકો વચ્ચેના સંબંધોમાં નવા ઘર્ષણ અને ગૂંચવણોનો સ્ત્રોત હશે...
ગ્રોમીકોએ ફરીથી પુષ્ટિ કરી:
"તેમનું પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની યહૂદી લોકોની કાયદેસરની આકાંક્ષાઓને ધ્યાનમાં ન લેવી તે અત્યંત અન્યાયી હશે. યહૂદીઓને આવા રાજ્યના અધિકારનો ઇનકાર કરવો એ ન્યાયી ઠેરવવું અશક્ય હશે, ખાસ કરીને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન યહૂદીઓએ અનુભવેલી દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં લેતા. આ ઉકેલ પણ ઐતિહાસિક વાજબીતા શોધે છે, કારણ કે યહૂદી વસ્તી, આરબ વસ્તીની જેમ, પેલેસ્ટાઇનમાં ઊંડા ઐતિહાસિક મૂળ ધરાવે છે...”
29મી નવેમ્બરના જનરલ એસેમ્બલીના ઠરાવ અનુસાર, પેલેસ્ટાઇન પર યુએન કમિશનની રચના કરવામાં આવી હતી. તેમાં બોલિવિયા, ડેનમાર્ક, પનામા, ફિલિપાઇન્સ અને ચેકોસ્લોવાકિયાના પ્રતિનિધિઓ સામેલ હતા. કમિશનનું કાર્ય યહૂદીઓ અને આરબોને બ્રિટિશ સૈનિકો પાછા ખેંચવા માટે સમયસર વહીવટી ઉપકરણ બનાવવામાં મદદ કરવાનું હતું.
5 જાન્યુઆરી, 1948 ના રોજ, વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડાઓએ નાયબ પ્રધાન વેલેરીયન એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ ઝોરીનને જાણ કરી કે ઇજિપ્તના રાજદૂત મોસ્કોમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે, તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે "સોવિયેત સરકાર તેની સ્થિતિમાં મક્કમ છે કે કેમ. પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દા પર અને શું આરબ દેશો માટે તમામ પ્રગતિશીલ અને ખાસ કરીને, આરબ દેશોમાં સામ્યવાદી સંગઠનોને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપીને આ મુદ્દા પર યુએસએસઆર પાસેથી છૂટની વાટાઘાટો કરવી શક્ય છે કે કેમ."
દબાણની કોઈ અસર થઈ ન હતી. સ્ટાલિન એક યહૂદી રાજ્ય બનાવવા માટે મક્કમ હતા.
આરબ દેશો ઝડપથી સોવિયત વિરોધી ક્રિયાઓ માટે ધમકીઓથી આગળ વધ્યા.
30 નવેમ્બર, 1947ના રોજ, દમાસ્કસમાં પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન અંગે યુએનના નિર્ણયના વિરોધમાં સત્તાવાળાઓ દ્વારા આયોજિત પ્રદર્શન યોજાયું હતું. સીરિયનોએ સોવિયેત યુનિયન સાથેના સાંસ્કૃતિક સંબંધો માટે સીરિયન સોસાયટીના પરિસર પર હુમલો કર્યો અને મોસ્કોથી મોકલવામાં આવેલા પ્રદર્શનને નષ્ટ કર્યું.
ઘણા વિલંબ પછી, સીરિયન સત્તાવાળાઓએ અનિચ્છાએ આ ઘટનાની તપાસ કરવાનું વચન આપ્યું.
લેબનોન અને સીરિયાના સોવિયેત રાજદૂત, સોલોદે, સીરિયાના વડા પ્રધાન અને વિદેશી બાબતોના પ્રધાન, જમિલ મર્દમ બે સાથેની વાતચીત પછી, મોસ્કોને અહેવાલ આપ્યો કે "સીરિયાના વિદેશી બાબતોના પ્રધાનને માનવાનું કોઈ કારણ નથી કે " તપાસ "કોઈપણ પરિણામ લાવશે, કારણ કે સોસાયટીના પરિસરમાં હુમલાનું આંદોલન તેના જ લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું."
યહૂદી એજન્સીના નેતાઓએ સોવિયેત રાજદ્વારીઓને ફરિયાદ કરી હતી કે ચેકોસ્લોવાકિયા આરબ સરકારોને શસ્ત્રો વેચી રહ્યું છે. પ્રાગના નેતાઓએ યુદ્ધ પછી મેળવેલા જર્મન લશ્કરી સાધનો વેચીને પૈસા કમાયા. તેનો પોતાનો લશ્કરી ઉદ્યોગ પણ કામ કરવા લાગ્યો.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ ચેકોસ્લોવાકિયાની આ નીતિને ખોટી માનતા હતા.
22 જાન્યુઆરી, 1948 ના રોજ, નાયબ વિદેશ પ્રધાન ઝોરિને પ્રધાન મોલોટોવને એક નોંધ મોકલી:
“ચેકોસ્લોવાકિયામાં યુએસએસઆર ચાર્જ ડી અફેર્સ, કોમરેડ બોડરોવ અનુસાર, ચેકોસ્લોવાક સરકારે સીરિયન સરકારને શસ્ત્રો (મોર્ટાર, ખાણો, કારતુસ) વેચ્યા હતા.
તે જ સમયે, ચેકોએ પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી એજન્સીને શસ્ત્રો વેચવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેણે નવેમ્બર 1947 માં આ વિનંતી કરી હતી...
પેલેસ્ટિનિયન પ્રશ્ન પર અમે જે સ્થિતિ લીધી છે તે ધ્યાનમાં લેતા, હું કામરેડ બોડ્રોવને, પ્રસંગોપાત, ગોટવાલ્ડનું ધ્યાન એ હકીકત તરફ દોરવા માટે સૂચના આપવાનું શક્ય માનીશ કે ચેકોસ્લોવાક સરકાર દ્વારા વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં આરબોને શસ્ત્રોનું વેચાણ, જ્યારે પેલેસ્ટાઇનની પરિસ્થિતિ દરરોજ બગડતી જાય છે, ત્યારે બ્રિટિશ-અમેરિકનો સોવિયત યુનિયન અને નવી લોકશાહીના દેશો સામે ઉપયોગ કરી શકે છે.
પ્રાગને અનુરૂપ ટેલિગ્રામનો ડ્રાફ્ટ જોડાયેલ છે.”
ઝોરીન પોતે તાજેતરમાં ચેકોસ્લોવાકિયામાં રાજદૂત રહી ચુકી હતી અને દેશની પરિસ્થિતિનો તેને સારો ખ્યાલ હતો.
ક્લેમેન્ટ ગોટવાલ્ડ ચેકોસ્લોવાકિયાની સરકારનું નેતૃત્વ કરે છે; 1948 માં તેઓ દેશના રાષ્ટ્રપતિ બનશે.
મિખાઇલ ફેડોરોવિચ બોડરોવ ચેકોસ્લોવાકિયામાં દૂતાવાસના સલાહકાર હતા, તે સમયે બલ્ગેરિયામાં રાજદૂત હતા અને 1958 માં તેઓ ઇઝરાયેલમાં રાજદૂત બન્યા હતા.
27મી જાન્યુઆરીના રોજ, મોલોટોવે એક નોંધ પર લખ્યું: "બાકાત રાખો."
ગેરકાયદેસર શસ્ત્રોની હેરફેર જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ સામાન્ય રાજદ્વારી માધ્યમો દ્વારા ઉકેલાયા નથી.
જાન્યુઆરી 1948 ના અંતમાં, યુએનમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિત્વે મોસ્કોને અહેવાલ આપ્યો કે "બ્રિટિશ સૈનિકો ત્યાંથી પાછા ખેંચાયા પછી પેલેસ્ટાઇનને કબજે કરવા લંડન સરકાર આરબ દેશોમાં તેના એજન્ટોને તૈયાર કરી રહી છે. તેથી જ રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક દુશ્મનાવટને કૃત્રિમ રીતે ઉશ્કેરવામાં આવે છે, અને લશ્કરી અથડામણોનું આયોજન અને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે."
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અનુસાર, ઇંગ્લેન્ડ તેના પ્રદેશ પર તેના લશ્કરી થાણાઓ મૂકવા માટે સમગ્ર પેલેસ્ટાઇનને ટ્રાન્સજોર્ડનમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માંગે છે. સ્ટાલિને માગણી કરી હતી કે આવું ન થવા દેવામાં આવે. ખાતરીપૂર્વકનો ઉપાય શક્ય તેટલી ઝડપથી યહૂદી રાજ્ય બનાવવાનો હતો, જે બ્રિટિશ પાયાને નકારે.
26 જાન્યુઆરી, 1948ના રોજ, એપ્સટાઈને ન્યુયોર્કમાં ત્સારાપકિનને ફરિયાદ કરી કે પેલેસ્ટાઈનમાં લશ્કરી સામગ્રીની આયાત પર પ્રતિબંધ લાદવાનો યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સનો નિર્ણય યહૂદીઓ માટે એક ફટકો છે. આરબો ઈરાક અને ટ્રાન્સજોર્ડન મારફતે ઈંગ્લેન્ડ પાસેથી શસ્ત્રો ખરીદે છે. અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ પાસે શસ્ત્રો ખરીદવા માટે કોઈ નથી.
"તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ," એપ્સટાઈને કહ્યું, "કે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સામાન્ય રીતે મજબૂત પ્રો-આરબ અને યહૂદી વિરોધી લાગણીઓ હોય છે. વધુમાં, સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ અમેરિકન તેલ ઈજારાશાહીઓ દ્વારા મજબૂત દબાણ હેઠળ છે, જે આરબ દેશોમાં છૂટછાટો અને અન્ય હિતો ધરાવે છે.
સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્શલ, સેક્રેટરી ઓફ ડિફેન્સ ફોરેસ્ટલ અને નવી બનેલી સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીના ડાયરેક્ટર રીઅર એડમિરલ રોસ્કો હિલેનકુટર પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને શસ્ત્રો પૂરા પાડવા માંગતા ન હતા. તેઓએ કહ્યું કે ઝિઓનિસ્ટ નેતાઓ ખૂબ જ સામ્યવાદી તરફી હતા, તેથી ઇઝરાયેલના ભાવિ નેતાઓ, ખાસ કરીને બેન-ગુરિયન, જેઓ સમાજવાદ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા માટે જાણીતા છે, તેમના પર વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં.
જુલાઈ 1947માં, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો પસાર કર્યો, જેણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ, સંરક્ષણ વિભાગ, સંયુક્ત ચીફ ઓફ સ્ટાફ અને સેન્ટ્રલ ઈન્ટેલિજન્સ એજન્સીની રચના કરી.
કાયદામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સીઆઈએના ડિરેક્ટરની નિમણૂક સેનેટની સંમતિથી કરવામાં આવી હતી. તેઓ ક્યાં તો સક્રિય લશ્કરી સેવા પરના અધિકારી અથવા નાગરિક હોઈ શકે છે.
પચાસમા વર્ષમાં ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરની જગ્યા અંગેના કાયદામાં સુધારો અપનાવવામાં આવ્યો હતો. બંને પદો પર લશ્કરી કર્મચારીઓની નિમણૂક પર પ્રતિબંધ મૂકતો નિયમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. જો સીઆઈએના ડિરેક્ટર નાગરિક હતા, તો લશ્કરી માણસને તેના નાયબ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ઊલટું.
કાયદાએ સીઆઈએને "પોલીસ, સબપોના અને કાયદા અમલીકરણ સત્તાઓ અને આંતરિક સુરક્ષા કાર્યો" આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સીઆઈએનું કાર્ય વિદેશી ગુપ્તચરમાં જોડાવવાનું અને વિદેશમાં કામ કરવાનું છે. અમેરિકન પ્રદેશ પર ઓપરેશનલ કાર્ય ફક્ત વિદેશી લક્ષ્યો સામે છે.
રીઅર એડમિરલ રોસ્કો હિલેન્કોઈટર સીઆઈએના ડિરેક્ટર બન્યા અને બ્રિગેડિયર જનરલ એડવિન રાઈટ તેમના ડેપ્યુટી બન્યા.
અમેરિકન ગુપ્તચર અધિકારીઓ મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત સૈનિકોના દેખાવાની સંભાવના વિશે અત્યંત ચિંતિત હતા, એવું માનતા હતા કે આ પ્રદેશમાં ક્રાંતિની તૈયારીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવશે. કદાચ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદી નેતાઓની માનવામાં આવતી સામ્યવાદી લાગણીઓના સંદર્ભો માત્ર એક આવરણ હતા.
એડમિરલ હિલેન્કોઈટરે યુદ્ધ દરમિયાન પેસિફિક ફ્લીટના ગુપ્તચર વિભાગમાં સેવા આપી હતી અને સીઆઈએમાં નિમણૂક કરતા પહેલા પેરિસમાં નૌકાદળના એટેચ હતા. એક ગુપ્તચર અધિકારી તરીકે, તેમણે માર્ક્સ, લેનિન અને સ્ટાલિનના કાર્યોથી પરિચિત થવાનું પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું અને માર્ક્સવાદ-લેનિનવાદના ક્લાસિક્સમાંથી અવતરણ બતાવવાની તક ગુમાવી નહીં.
જેમ્સ વિન્સેન્ટ ફોરેસ્ટલ યુદ્ધ પહેલા વ્યવસાયમાં ખૂબ જ સફળ હતો, તેને મધ્ય પૂર્વીય તેલના ઉત્પાદનમાં મોટી રુચિઓ હતી, તેથી તે આરબો સાથે ગાઢ સહકારના પ્રખર સમર્થક હતા. યહૂદી રાજ્યનો ઉદભવ તેને બિલકુલ અનુકૂળ ન હતો. 1940 માં, તે નૌકાદળના તત્કાલીન નાયબ સચિવ, રાષ્ટ્રપતિ રૂઝવેલ્ટના વિશેષ સહાયક બન્યા. ફોરેસ્ટલે સતત દલીલ કરી હતી કે તેલ ઉત્પાદક દેશો સાથે ઝઘડો કરવો અશક્ય છે, કારણ કે અમેરિકા તેમના વિના અસ્તિત્વમાં નથી. અને અમેરિકનો કોઈક રીતે યહૂદી રાજ્ય વિના મેનેજ કરશે ...
ટ્રુમને નોંધ્યું ન હતું કે તેમના સંરક્ષણ સચિવ ધીમે ધીમે વાસ્તવિકતા સાથે સંપર્ક ગુમાવી રહ્યા છે. તેનો અંત ફોરેસ્ટલની આત્મહત્યા સાથે થયો. પરંતુ જ્યાં સુધી તે બારીમાંથી કૂદી પડ્યો ન હતો ત્યાં સુધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની લશ્કરી નીતિ એક પાગલ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી હતી જે ધીમે ધીમે પાગલ થઈ રહ્યો હતો. તે તેના ગુપ્તચર અધિકારીઓની લાલચમાં પડી ગયો, જેમણે મંત્રીને જાણ કરી કે "સામ્યવાદી એજન્ટો મધ્ય પૂર્વના દેશોમાં તેમની પ્રવૃત્તિ વધારી રહ્યા છે, જેમાં તેલ ઉત્પાદક દેશોનો સમાવેશ થાય છે કે જેના પર મુક્ત વિશ્વ નિર્ભર છે."
ફોરેસ્ટલે દલીલ કરી હતી કે મધ્ય પૂર્વીય તેલ અન્ય કોઈપણ વસ્તુ કરતાં વધુ મહત્વનું છે અને અમેરિકન વિદેશ નીતિનું કાર્ય સશસ્ત્ર દળોને તેલ પૂરું પાડવાનું હતું.
"તમે ફક્ત તે સમજી શકતા નથી કે ચાલીસ મિલિયન આરબો," મંત્રીએ તેના વાર્તાલાપીઓને ખાતરી આપી, "ચાર લાખ યહૂદીઓને સમુદ્રમાં ધકેલી દેશે." બસ એટલું જ. તેલ વિશે વધુ સારી રીતે વિચારો - આપણે તેલની બાજુમાં રહેવું જોઈએ.
ફોરેસ્ટલ સેમિટિક વિરોધી વાતાવરણમાં ઉછર્યા હતા. જ્યારે તે વ્યવસાયમાં હતો, ત્યારે મોટી કંપનીઓ અને કાયદાકીય સંસ્થાઓ યહૂદીઓને નોકરી પર રાખતી ન હતી. આ વિચારો સાથે તેઓ લોકસેવા માટે આવ્યા. નૌકાદળના મંત્રાલયમાં, જેનું તેઓ નેતૃત્વ કરતા હતા, યહૂદી ખલાસીઓને પ્રગતિની કોઈ તક ન હતી.
તેના સમાન વિચારવાળા લોકોમાં માત્ર શ્રીમંત તેલ કંપનીના અધિકારીઓ જ નહીં, પણ રાજ્ય વિભાગના વડાઓ - અચેસન અને મધ્ય પૂર્વીય બાબતોના ચાર્જમાં રહેલા સ્ટાફનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
રાજ્ય સચિવ માર્શલ તેમની સાથે જોડાયા. તેને ડર હતો કે યહૂદીઓ અને આરબો વચ્ચેના યુદ્ધથી યુરોપીયન અર્થતંત્રના પુનઃનિર્માણની તેની ભવ્ય યોજના પાટા પરથી ઉતરી જશે. યુરોપને તેનું એંસી ટકા તેલ મધ્ય પૂર્વમાંથી મળતું હતું. યુદ્ધ પુરવઠો વિક્ષેપિત કરી શકે છે. તેલ વિના માર્શલ પ્લાન શક્ય ન હોત.
તેલના બ્લેકમેલનો ડર તો દૂરનો હતો. હા, સાઉદી કિંગ ઇબ્ન સઉદે અમેરિકન તેલ કામદારોને કહ્યું: "ચોક્કસ સંજોગોમાં, મારે તમારી કંપનીઓ પર પ્રતિબંધો લાદવા પડશે. મારી પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી નહીં, પરંતુ કારણ કે હું આરબ જાહેર અભિપ્રાયના દબાણનો પ્રતિકાર કરી શકતો નથી.
પરંતુ નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે જો અન્ય ઉત્પાદકો, જેમ કે ઈરાન, ઉત્પાદનમાં વધારો કરે તો હકીકતમાં તેઓ સાઉદી તેલ વિના સરળતાથી કરી શકે છે. અને રાજા સ્પષ્ટપણે બડબડાટ કરતો હતો. અરામકો પાસેથી તેમને મળેલા નાણાં જ તેમની આવકનો એકમાત્ર સ્ત્રોત હતો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો ટેકો એ સાઉદી અરેબિયાની સ્વતંત્રતાની એકમાત્ર ગેરંટી હતી.
ઇરાક અને જોર્ડનના રાજાઓ, જેઓ હાશેમી વંશમાંથી આવ્યા હતા, હુસૈનના સંતાનો, જેમને તેમણે ઉથલાવી દીધા હતા, તેઓ ઇબ્ન સઉદને નફરત કરતા હતા. જો તેણે અમેરિકન આશ્રય ગુમાવ્યો હોત, તો હાશેમાઇટ્સે તેને ઉથલાવી દીધો હોત... તેથી, રાજા, જો કે તે બ્રિટિશ અને અમેરિકનોને ધિક્કારતો હતો, તેમ છતાં તેણે દરેક સંભવિત રીતે તેમની સાથે વ્યવહાર કર્યો. જાન્યુઆરી 1948 માં, અગ્રણી બ્રિટિશ રાજકારણી એન્થોની એડન, ભાવિ વડા પ્રધાન દ્વારા તેમની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. રાજાએ તેને મોતીથી જડેલા સોનેરી સ્કેબાર્ડમાં તલવાર આપી. જ્યારે એડન ઘરે પરત ફર્યો, ત્યારે કસ્ટમ અધિકારીઓને ખબર ન હતી કે આવી મોંઘી ભેટનું શું કરવું, પરંતુ તેમ છતાં એડનને તલવાર ડ્યુટી ફ્રી રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી - વિદેશી રાજ્યના વડા તરફથી ભેટ તરીકે.
પ્રભાવશાળી રાજકારણીઓ અને સરકારી અધિકારીઓએ ટ્રુમૅનને બે-રાજ્ય પેલેસ્ટાઈન બનાવવા માટે કોઈ વ્યવહારુ પગલાં ન લેવા વિનંતી કરી: વિચાર તેના પોતાના પર મરી જશે.
ટ્રુમેને લાંબા સમય સુધી વેઇઝમેન સાથે મળવાનો ઇનકાર કર્યો. 19મી માર્ચે, તેણે આખરે સ્વીકારી લીધું - છેલ્લી વખતની જેમ જ ગુપ્ત રીતે. વાતચીત અનૌપચારિક અને ખૂબ જ ભાવનાત્મક હતી. ટ્રુમેને યુએનના નિર્ણયનો અમલ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
તે જ દિવસે, સુરક્ષા પરિષદ પરના અમેરિકન પ્રતિનિધિ, વોરેન ઓસ્ટિન, અસરકારક રીતે તેમના પ્રમુખને પડકાર્યા. તેમણે કહ્યું કે પેલેસ્ટાઈનના વિભાજનનો ઉકેલ બિનકાર્યક્ષમ હતો, તેથી અમેરિકા તેની નીતિ બદલી રહ્યું છે. પ્રથમ, આપણે પેલેસ્ટાઇનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શાસન રજૂ કરવાની, વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવાની અને પછી કંઈક નક્કી કરવાની જરૂર છે...
બીજા દિવસે સવારના અખબારોમાંથી ટ્રુમેન આ વિશે જાણીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. તેણે કેલેન્ડર પર લખ્યું:
"તે બહાર આવ્યું છે કે રાજ્ય વિભાગે મારી નીતિમાં સુધારો કર્યો છે. અને હું તેના વિશે અખબારોમાંથી શોધી કાઢું છું! આ શું છે? હવે હું એક એવા જૂઠાની ભૂમિકામાં દેખાઈ જેના પર વિશ્વાસ ન કરી શકાય. રાજ્ય વિભાગમાં હંમેશા એવા લોકો હતા જેઓ મારું ગળું કાપવા માંગતા હતા. છેવટે, તેઓ સફળ થયા ..."
આ નિર્ણાયક ક્ષણે, સ્ટાલિન ફરીથી ઝિઓનિસ્ટ્સની મદદ માટે આવ્યો.
9 એપ્રિલ, 1948 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન મોલોટોવે સ્ટાલિનને એક નોંધ મોકલી:
"હું જનરલ એસેમ્બલીના સત્ર માટે કોમરેડ ગ્રોમીકોના ડ્રાફ્ટ ડાયરેક્ટિવને મંજૂરી માટે રજૂ કરું છું."
પેલેસ્ટાઇનના મુદ્દા પર ગ્રોમીકોએ આ સ્થિતિ લેવી જોઈતી હતી:
"પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન પર 29 નવેમ્બર, 1947 ના જનરલ એસેમ્બલીના ઠરાવનો બચાવ કરવા...
પેલેસ્ટાઈનના ટ્રસ્ટીશીપ માટેના અમેરિકન પ્રસ્તાવની ટીકા કરવા માટે..."
સ્ટાલિને મોલોટોવની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી. નેતાએ નિશ્ચિતપણે માંગ કરી કે યહૂદી રાજ્ય હજી પણ દેખાય.
અમેરિકન રાજકારણીઓની ઝિઓનિસ્ટ વિરોધી ક્રિયાઓએ માત્ર પશ્ચિમ વિરોધી રમતમાં ભાવિ યહૂદી રાજ્યનો ઉપયોગ કરવાની સોવિયેત નેતાઓની ઇચ્છાને મજબૂત બનાવી.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ ઝિઓનિસ્ટ્સ સાથે હાથ જોડીને લડ્યા. ન્યુ યોર્કમાં, ત્સારાપકિને પેલેસ્ટાઇન પર યુએન ટ્રસ્ટીશીપ સ્થાપિત કરવાના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો: “કોઈ પણ યહૂદી લોકોના સાંસ્કૃતિક, સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક વિકાસના ઉચ્ચ સ્તર પર વિવાદ કરી શકે નહીં. આવા લોકોનું સમર્થન કરી શકાતું નથી. આ લોકોને તેમના સ્વતંત્ર રાજ્યનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
20 એપ્રિલ, 1948 ના રોજ, ગ્રોમીકોએ યુએન જનરલ એસેમ્બલીના બીજા વિશેષ સત્રની પ્રથમ સમિતિની બેઠકમાં વાત કરી.
સોવિયત પ્રતિનિધિએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને રાષ્ટ્રોના ભાવિ સાથે નહીં પણ તેલમાં વ્યસ્ત હોવા માટે ઠપકો આપ્યો.
ગ્રોમીકોએ પેલેસ્ટાઇનની ટ્રસ્ટીશીપ સ્થાપિત કરવાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રસ્તાવનો સખત વિરોધ કર્યો અને પુનરાવર્તિત કર્યું: "સોવિયેત યુનિયનનું પ્રતિનિધિમંડળ માને છે કે પેલેસ્ટાઇનના વિભાજનનો નિર્ણય યોગ્ય નિર્ણય છે અને યુનાઇટેડ નેશન્સે તેનો અમલ કરવા માટે અસરકારક પગલાં લેવા જોઈએ."
 
બીજો ભાગ.
હનીમૂન અને સંપૂર્ણ બ્રેકઅપ
 
13 એપ્રિલ, 1948 ના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગે તેના ઉપરી અધિકારીઓ માટે "યુએન દ્વારા દેશના વિભાજનના નિર્ણય પછી પેલેસ્ટાઇનની પરિસ્થિતિ પર" એક પ્રમાણપત્ર તૈયાર કર્યું.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ યહૂદીઓ વિશે ખૂબ જ સહાનુભૂતિપૂર્વક લખ્યું હતું જેમને આરબોથી પોતાનો બચાવ કરવા માટે પોતાને હથિયાર બનાવવાની ફરજ પડી હતી. તે આરબો વિશે તદ્દન અલગ રીતે કહેવામાં આવ્યું હતું:
"મુખ્ય આરબ સામંતવાદી-બુર્જિયો સંગઠનો - આરબ ઉચ્ચ સમિતિ અને આરબ બ્યુરો, બ્રિટીશ દ્વારા પ્રેરિત - એક યહૂદી રાજ્યની રચના અને પેલેસ્ટાઇનના વિભાજનનો વિરોધ કર્યો...
ડિસેમ્બર 1947માં યહૂદીઓ સામે સશસ્ત્ર વિરોધ નવેસરથી જોરશોરથી શરૂ થયો અને તે આજ સુધી ચાલુ છે. વિશ્વભરના દેશદ્રોહીઓ અને ક્વિસલીંગો પેલેસ્ટાઇન તરફ આવવા લાગ્યા અને આરબોની બાજુના સંઘર્ષમાં ભાગ લીધો, તેમાંના એન્ડર્સ સ્કમ, જર્મનીમાં વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓના શિબિરમાંથી બોસ્નિયન મુસ્લિમો, જર્મન યુદ્ધ કેદીઓ કે જેઓ કેમ્પમાંથી ભાગી ગયા. ઇજિપ્ત, ફ્રાન્કોના સ્પેનના "સ્વયંસેવકો".
આરબ લીગના દેશો, લીગ કાઉન્સિલના નિર્ણયોને પરિપૂર્ણ કરીને, પેલેસ્ટાઇનમાં સશસ્ત્ર આરબ ટુકડીઓ મોકલે છે. પ્રથમ ટુકડી 9 જાન્યુઆરી, 1948 ના રોજ સીરિયાથી પેલેસ્ટાઇનમાં ઘૂસી ગઈ. તેમાં સીરિયન, ઇરાકી અને લેબનીઝ સ્વયંસેવકોનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે બે યહૂદી વસાહતો પર હુમલો કરીને, સીરિયામાં પાછા જવાની ફરજ પડી હતી...
જાન્યુઆરીથી માર્ચ 1948 સુધીમાં, આરબોની અસંખ્ય ટુકડીઓ પેલેસ્ટિનિયન સરહદ પાર કરી, કારમાં મુસાફરી કરી અને મોર્ટાર અને ઓટોમેટિક રાઇફલ્સથી સજ્જ... આરબોને આરબ દેશોમાંથી શસ્ત્રો મળે છે, જે ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવે છે...
ટ્રાન્સજોર્ડનિયન આરબ લીજન એ પેલેસ્ટાઇનની અંદરનું બળ છે જેની સાથે અબ્દલ્લા 15 મેના રોજ બ્રિટિશ આદેશના અંત પછી દેશને કબજે કરવા માગે છે...
આરબ શહેર જાફા અને યહૂદી શહેર તેલ અવીવની સરહદ પર, છેલ્લા ચાર મહિનાથી સતત શેરી લડાઈ, સ્નાઈપર ફાયર અને પરસ્પર હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે. મજબૂત સશસ્ત્ર સુરક્ષાની સ્થિતિમાં જ રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક થઈ શકે છે. જેરુસલેમ અને તેલ અવીવ વચ્ચે કારોના યહૂદી કાફલા પર હુમલો કરવામાં આવે છે અને લૂંટી લેવામાં આવે છે. આરબો દક્ષિણ નેગેવ રણમાં પથરાયેલા યહૂદી વસાહતો સામે વ્યવસ્થિત આક્રમણ કરી રહ્યા છે...
આરબો તાજેતરમાં સમગ્ર દેશમાં પથરાયેલી યહૂદી વસાહતો સામે વ્યવસ્થિત અને આયોજિત કામગીરી તરફ આગળ વધ્યા છે. દેશના દક્ષિણમાં, નેગેવમાં અને ઉત્તરમાં, ગેલીલમાં સ્થિત વસાહતો, દરિયાકાંઠાની પટ્ટીની મુખ્ય યહૂદી વસ્તીથી કાપી નાખવામાં આવી છે, અને તેમના સંરક્ષણ, અને તેથી પણ વધુ, તેમની વચ્ચે સંદેશાવ્યવહારની સ્થાપના. , અર્ધ-કાનૂની યહૂદી લશ્કર માટે લગભગ અશક્ય કાર્ય છે.
વધુમાં, યહૂદીઓ લોકોની બહારની મદદથી વંચિત છે અને માર્યા ગયેલા અને ઘાયલોમાં ભારે નુકસાન સહન કરે છે, જે આ નાના (માત્ર 640 હજાર લોકો) સમુદાયના પ્રતિકાર પર હાનિકારક અસર કરશે...”
કેટલાક દાયકાઓ સુધી, સોવિયત વિદેશ મંત્રાલયના આ દસ્તાવેજો ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા હતા અને સાત તાળાઓ પાછળ રાખવામાં આવ્યા હતા. તેઓ આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષના સંસ્કરણનો વિરોધાભાસ કરે છે જેને મોસ્કોમાં પછીથી સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ઇઝરાયેલને દુશ્મન માનવામાં આવતું હતું.
પડોશી આરબ શાસકો નક્કી હતા કે મધ્ય પૂર્વના નકશા પર યહૂદી રાજ્ય દેખાશે નહીં. તે જ સમયે, પેલેસ્ટિનિયન આરબો માટે એક રાજ્ય બનાવવાનો તેમનો કોઈ ઇરાદો નહોતો, જેમના ભાગ્યમાં તેમને બિલકુલ રસ ન હતો. ટ્રાન્સજોર્ડન અને ઇજિપ્તનો ઇરાદો પેલેસ્ટાઇનને વિભાજીત કરવાનો હતો. ઇજિપ્તવાસીઓ ચિંતિત હતા કે જોર્ડનના રાજા અબ્દલ્લાહ ખૂબ મોટો ટુકડો પકડી ન લે.
ત્રીસમી એપ્રિલે, લેબનોન અને સીરિયામાં સોવિયેત રાજદૂત ડી. સોલોડે લેબનીઝ વિદેશ મંત્રી હામિદ ફ્રેન્જિયર સાથેની વાતચીત વિશે મોસ્કોને જાણ કરી. ફ્રેન્જિયર કુળ લેબનોનમાં સૌથી પ્રભાવશાળી પૈકીનું એક હતું. મંત્રીએ રાજદૂતને માહિતી આપી કે આરબ દેશો પેલેસ્ટાઈન પર કબજો કરવા ટ્રાન્સજોર્ડનના રાજા અબ્દુલ્લાના પ્રસ્તાવ પર સહમત થયા છે.
માલ્ટે લખ્યું, "મારા પ્રશ્નના જવાબમાં, ભલે આપણે આખા પેલેસ્ટાઈન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ અથવા ફક્ત તેના આરબ ભાગ વિશે, ફ્રેન્જિયરે જવાબ આપ્યો કે પેલેસ્ટાઈનનો આરબ ભાગ આરબ જ રહેશે, તેથી તેના પર કબજો કરવાની કોઈ જરૂર નથી, અમે બધા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. પેલેસ્ટાઈનની...
ફ્રેન્જિયરે સમજાવ્યું કે ટ્રાન્સજોર્ડન યુએનનો સભ્ય નથી, તેથી તે આ સંસ્થાના સંબંધમાં કોઈપણ જવાબદારીઓથી બંધાયેલ નથી ... "
કિંગ અબ્દુલ્લાએ તેમના નિયંત્રણ હેઠળના સીરિયા, લેબેનોન, ટ્રાન્સજોર્ડન અને પેલેસ્ટાઈનને સમાવતા "ગ્રેટર સીરિયા" ની રચનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. રાજા આરબ લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો, જેણે પડોશી દેશોના શાસકો પ્રત્યે નફરત જગાવી હતી, જેઓ તેમના સિંહાસન ગુમાવવાનો ડરતા હતા.
આરબ શાસકો તેમના સૈનિકો મોકલવા માટે પેલેસ્ટાઇન માટે બ્રિટિશ આદેશ સમાપ્ત થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓનો સંહાર આ હેતુ માટે ખાસ રચાયેલી સેનાઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
આરબ લિબરેશન આર્મીની કમાન્ડ સીરિયન ફૌઝી અલ-કૌકચી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, તેણે વેહરમાક્ટમાં આરબ એકમોને કમાન્ડ કર્યા. જર્મનોએ તેમને મેજર તરીકે બઢતી આપી. નાઝી જર્મનીની હાર પછી, ફૌઝી સજામાંથી બચી ગયો અને તેની ભૂતપૂર્વ નોકરી - યહૂદીઓનો સંહાર કરવા મધ્ય પૂર્વ ભાગી ગયો.
સંખ્યાબંધ જર્મન યુદ્ધ ગુનેગારો પણ મધ્ય પૂર્વમાં ભાગી ગયા હતા. જર્મનોને અહીં તે ખરેખર ગમ્યું ન હતું; તેઓ વધુ સંસ્કારી લેટિન અમેરિકાને પસંદ કરતા હતા. પરંતુ તેઓને આરબ દેશોમાં સારી રીતે આવકારવામાં આવ્યા હતા, તેઓ અંગ્રેજોને આપવામાં આવ્યા ન હતા, તેમને તેમની વિશેષતામાં કામની ઓફર કરવામાં આવી હતી.
ગેસ્ટાપોના સભ્ય એલોઈસ બ્રુનર, જેઓ સ્લોવાકિયા અને ગ્રીસમાંથી યહૂદીઓના દેશનિકાલમાં સામેલ હતા, તેમને "બીજો આઈચમેન" કહેવામાં આવતું હતું. તેણે સીરિયામાં આશરો લીધો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેઓએ તેને શોધી કાઢ્યો અને તે જ્યાં રહેતો હતો તે ઘર શોધી કાઢ્યું. દમાસ્કસમાં મોસાદ તરફથી મળેલું પેકેજ ખોલતી વખતે તેણે હાથની ત્રણ આંગળીઓ ગુમાવી દીધી હતી. સીરિયન સત્તાવાળાઓએ જવાબ આપ્યો કે આવી વ્યક્તિ તેમના માટે અજાણ છે.
સોવિયેત વિદેશ મંત્રાલયના દસ્તાવેજોમાં ઉલ્લેખિત બોસ્નિયન મુસ્લિમો એસએસ સ્વયંસેવક વિભાગના ભૂતપૂર્વ સૈનિકો છે, જે જેરૂસલેમના ગ્રાન્ડ મુફ્તી અમીન અલ-હુસેનીની મદદથી જર્મનો દ્વારા રચવામાં આવી હતી. '41 ની પાનખરમાં, જર્મનો તેને બર્લિન લાવ્યા. તેમનું સ્વાગત હિટલર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ રીકસ્ફ્યુહરર એસએસ હિમલર દ્વારા. મુફ્તીએ આખું યુદ્ધ બર્લિનમાં વિતાવ્યું, જર્મનોને અથાક યહૂદીઓને ખતમ કરવા હાકલ કરી. યુદ્ધ પછી, તેઓ નાઝીઓ વિના તેમના મનપસંદ કાર્યને ચાલુ રાખવા માટે મધ્ય પૂર્વમાં પાછા ફર્યા.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ દ્વારા પણ લખાયેલ “એન્ડર્સ સ્કમ” લાંબા અને જટિલ ઇતિહાસ સાથે ભૂતપૂર્વ પોલિશ સૈન્યના સૈનિકો છે.
સોવિયત યુનિયન પર નાઝી જર્મનીના હુમલા પછી, મોસ્કોએ ધ્રુવો પ્રત્યે તેનું વલણ બદલ્યું, જેઓ ફરીથી સાથી બન્યા. '41 ના ઉનાળામાં, દેશનિકાલમાં પોલિશ સરકાર સાથેના કરાર દ્વારા, જનરલ વ્લાડિસ્લાવ એન્ડર્સના આદેશ હેઠળ સોવિયત સંઘના પ્રદેશ પર પોલિશ સૈન્યની રચના કરવામાં આવી હતી. પરંતુ એન્ડર્સની સેના રેડ આર્મી સાથે મળીને લડવા માંગતી ન હતી, જેણે તાજેતરમાં જ તેમને કચડી નાખ્યા હતા. પોલિશ સરકાર તેને મધ્ય પૂર્વમાં લાવી.
બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી, એન્ડર્સના સૈનિકો તેમના વતન પાછા ફરવા માંગતા ન હતા, જ્યાં સામ્યવાદીઓ સત્તામાં આવ્યા હતા, અને તેમને ભાડૂતી તરીકે અન્ય સૈન્યમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા હતા.
પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન પર યુએનના નિર્ણય પછી, એક યુવાન ઇજિપ્તીયન અધિકારી, ગેમલ અબ્દ-અલ-નાસીર પણ ગ્રાન્ડ મુફ્તી પાસે આવ્યા. "તમારે અધિકારીઓની જરૂર છે," નાસેરે કહ્યું, "યુદ્ધમાં આદેશ આપવા અને સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવા માટે. ઇજિપ્તના ઘણા સૈન્ય અધિકારીઓ સ્વેચ્છાએ તમારી સેનામાં જોડાશે. તેઓ કોઈપણ સમયે તમારા નિકાલ પર છે."
કર્નલ અહેમદ અબ્દ અલ અઝીઝ દ્વારા કમાન્ડ કરાયેલ આર્ટિલરીએ જેરુસલેમની દક્ષિણે યહૂદી વસાહતો પર ગોળીબાર કર્યો. અન્ય ઇજિપ્તીયન અધિકારી, એરફોર્સ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ હસન ઇબ્રાહિમ, રિવોલ્યુશનરી કાઉન્સિલના ભાવિ સભ્ય અને નાસેરની સરકારમાં મંત્રી, દમાસ્કસ જવા રવાના થયા. તે ભૂતપૂર્વ વેહરમાક્ટ અધિકારી ફૌઝી અલ-કૌચી પાસે આવ્યો અને સંયુક્ત કાર્યવાહીની યોજના વિકસાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તે સંમત થયા હતા કે ઇજિપ્તના વિમાનો પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ પર હુમલો કરશે અને સીરિયન એરફિલ્ડ પર ઉતરશે.
 
એર બ્રિજ ચેકોસ્લોવાકિયા - પેલેસ્ટાઈન
5 ડિસેમ્બર, 1947 ના રોજ, યુએન જનરલ એસેમ્બલીએ પેલેસ્ટાઇનમાં બે નવા રાજ્યો બનાવવા માટે મતદાન કર્યાના થોડા દિવસો પછી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે મધ્ય પૂર્વમાં શસ્ત્રોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જાહેરાત કરી છે કે તે બિન-યુએસ લશ્કરી દળોમાં સેવા આપવા ઇચ્છતી વ્યક્તિઓને પાસપોર્ટ જારી કરશે નહીં. આ પણ અમેરિકન યહૂદીઓ માટે હતું જે ઇઝરાયેલને મદદ કરવા માંગતા હતા.
બ્રિટિશ ગુપ્તચર સેવાઓ જાણીતા ઝાયોનિસ્ટ પર નજર રાખી રહી હતી. બ્રિટિશ ઇન્ટેલિજન્સે એફબીઆઇને અમેરિકનો દ્વારા ઇઝરાયેલને મદદ કરવાની જાણ કરી હતી. અંગ્રેજોની વિનંતી પર, અમેરિકન કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સે તેમને નિયંત્રણમાં લીધા.
જ્યાં પણ ગોલ્ડા મીર દેખાયા, અમેરિકન યહૂદીઓને ઇઝરાયલને મદદ કરવા હાકલ કરી, તે દરેક જગ્યાએ એફબીઆઈ એજન્ટો સાથે હતી. તેણીએ ઘણા બધા પૈસા એકઠા કર્યા - પચાસ મિલિયન ડોલર, જેનો ઉપયોગ હજી પણ અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી ઇઝરાયેલી સૈન્યને સજ્જ કરવા માટે કરવામાં આવશે.
પરંતુ બ્રિટિશ અને અમેરિકન ગુપ્તચર એજન્સીઓએ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ માટેના શસ્ત્રોની ખરીદીમાં દખલ કરી હતી.
ઇંગ્લેન્ડે આરબ દેશો સાથેના મોટા કરારો કે જેને તોડી શકાય તેમ ન હોવાનું દર્શાવીને શસ્ત્ર પ્રતિબંધમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેથી આરબ વિશ્વને ભારે માત્રામાં શસ્ત્રો મળવાનું ચાલુ રાખ્યું.
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ સોવિયત પ્રતિનિધિઓ તરફ વળ્યા. 5 ફેબ્રુઆરી, 1948 ના રોજ, ભાવિ ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન મોશે શેરટોકે ગ્રોમીકો સાથે વાત કરી. તેણે સોવિયેત નેતૃત્વને ક્રમમાં હસ્તક્ષેપ કરવા કહ્યું, પ્રથમ, આરબોને ચેકોસ્લોવાક શસ્ત્રોનું વેચાણ અટકાવવા અને બીજું, યુગોસ્લાવિયાને પ્રભાવિત કરવા, જેણે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને શસ્ત્રો વેચવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
તે સમય સુધીમાં, સ્ટાલિને પહેલેથી જ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને હથિયાર બનાવવાનો આદેશ આપી દીધો હતો જેથી તેઓ પોતાનું રાજ્ય બનાવી શકે. તેથી, ગ્રોમીકો, મુત્સદ્દીગીરી વિના, વ્યસ્તતાપૂર્વક પૂછ્યું કે શું યહૂદીઓ પાસે શસ્ત્રો ઉતારવાની ખાતરી કરવાની તક છે જો તેઓ તેમને વેચવામાં આવે તો.
શેરટોકે તરત જ બેન-ગુરિયનને ટેલિગ્રાફ કર્યો, શું તે ગ્રોમીકોને નિશ્ચિતપણે કહી શકે છે કે યહૂદીઓ અનલોડિંગનો કબજો લઈ રહ્યા છે? સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.
ચેકોસ્લોવાકિયાના નેતાઓ પરંપરાગત રીતે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે. દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ટોમસ મસારીકે ઝિઓનિસ્ટને જોરદાર સમર્થન આપ્યું હતું. તેણે કીધુ:
"રાજ્યો પાસેથી સજ્જનોની જેમ વર્તે તેવી અપેક્ષા રાખી શકાતી નથી."
પરંતુ ટોમસ મસારીકે પોતે દોષરહિત વર્તન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમના પુત્ર, જાન મસારિક, યુદ્ધ પછી પ્રાગમાં વિદેશ પ્રધાન બન્યા. તેણે યહૂદી શરણાર્થીઓને પેલેસ્ટાઈન મોકલવામાં મદદ કરી. 10 માર્ચ, 1948 ના રોજ, મસારિકનું વિચિત્ર સંજોગોમાં મૃત્યુ થયું - તે તેના સર્વિસ એપાર્ટમેન્ટની બારીમાંથી પડી ગયો અને તેનું મૃત્યુ થયું.
સત્તાવાર સંસ્કરણ આત્મહત્યા, માનસિક વિસંગતતા અને કોઈની સમસ્યાઓનો સામનો કરવામાં અસમર્થતા છે.
ચેકોસ્લોવાકિયામાં જ અને પશ્ચિમમાં તેઓએ કહ્યું કે મંત્રીને સોવિયેત રાજ્ય સુરક્ષા અધિકારીઓ દ્વારા બારીમાંથી ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા, જેમણે પ્રાગમાં બોસની જેમ વર્તે છે અને ચેકોસ્લોવાકના રાજકારણીઓને નિયંત્રણમાં રાખ્યા હતા...
મસારીક જુનિયરે મોસ્કો સાથે ગાઢ સહકાર માટે પૂરા દિલથી પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેણે ચેકોસ્લોવાક સામ્યવાદીઓ સાથે દખલ કરી, જેમણે દેશમાં સત્તા સંભાળી. તેની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા અને મોટા નામના કારણે તેને ખાલી આઉટ કરવો મુશ્કેલ હતું. ચેકોસ્લોવાક રિપબ્લિકના સ્થાપક તેમના પિતા ટોમસ મસારીક પણ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટેના ઉમેદવારોમાંના એક હતા.
જર્મન સૈનિકોથી દેશની મુક્તિ પછી, ભૂતપૂર્વ નેતાઓ ચેકોસ્લોવાકિયા પાછા ફર્યા - અન્ય પૂર્વીય યુરોપિયન દેશોથી વિપરીત: પ્રમુખ એડ્યુઅર્ડ બેનેસ અને વિદેશ પ્રધાન જાન મસારીક.
બેનેસ અને મસારીક પશ્ચિમી શક્તિઓ અને સોવિયત યુનિયન બંનેનો સાથ મેળવવામાં સફળ થયા. પ્રાગમાં સામ્યવાદી ગોટવાલ્ડના નેતૃત્વમાં ગઠબંધન સરકારની રચના કરવામાં આવી હતી. એવું લાગતું હતું કે ક્રેમલિનની બાજુમાં બહુ-પક્ષીય લોકશાહી અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે છે. પરંતુ આ લાંબો સમય ચાલ્યો નહીં.
ચેકોસ્લોવેકિયન સરકારે યુરોપના પુનઃનિર્માણ માટે અમેરિકનો દ્વારા પ્રસ્તાવિત માર્શલ પ્લાનમાં ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ સ્ટાલિને મસારીકને સમજાવ્યું કે જો ચેકો સોવિયત યુનિયન સાથેની મિત્રતાને મહત્વ આપે છે, તો તેઓએ માર્શલ યોજના છોડી દેવી જોઈએ. પ્રાગે પાલન કર્યું.
સ્ટાલિનને હવે બેનેસ અથવા મસારિકની જરૂર નથી. વધુમાં, ચેકોસ્લોવાકિયામાં સામ્યવાદી પક્ષ સમર્થન ગુમાવી રહ્યું હતું. મોસ્કોમાં પરિસ્થિતિને સુધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
તક પોતાને રજૂ કરી.
બિન-સામ્યવાદી પ્રધાનોએ આંતરિક બાબતોના મંત્રાલય અને ખાસ કરીને રાજ્ય સુરક્ષા વિભાગની પ્રવૃત્તિઓની ચર્ચાની માંગ કરી હતી, જે મોસ્કોના સામ્યવાદીઓ અને સલાહકારો દ્વારા નિયંત્રિત હતા.
સામ્યવાદીઓ રાજ્યની સુરક્ષા એજન્સીઓની પ્રવૃત્તિઓ અંગે કોઈને અહેવાલ આપવા માંગતા ન હતા. પછી, 20 ફેબ્રુઆરી, 1948 ના રોજ, બિન-સામ્યવાદી પ્રધાનોએ રાજીનામું આપ્યું. તેઓ માનતા હતા કે ગોટવાલ્ડ - જેમ કે લોકશાહી દેશમાં રિવાજ છે - નવી ચૂંટણીઓ યોજવાની ફરજ પડશે. નિષ્કપટ!
સામ્યવાદીઓ તેમના સમર્થકોને શેરીઓમાં લઈ ગયા અને કામદારોના લશ્કર બનાવવાનું શરૂ કર્યું. ગોટવાલ્ડે સંપૂર્ણ રીતે સામ્યવાદી સરકાર રચવાનું નક્કી કર્યું.
પ્રમુખ બેનેસે પ્રતિકાર કર્યો. ગોટવાલ્ડે કામદારોનું લશ્કર ઊભું કરવાની અને સોવિયેત ટેન્કોને આમંત્રિત કરવાની ધમકી આપી. 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, બેનેસે આત્મસમર્પણ કર્યું. દેશની તમામ સત્તા સામ્યવાદીઓના હાથમાં ગઈ. તે બળવો હતો.
10મી માર્ચે વિદેશ મંત્રી જાન મસારિક તેમના એપાર્ટમેન્ટની બારી નીચે મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.
સોવિયેત સંઘે ચેકોસ્લોવાકિયા જીતી લીધું હતું, પરંતુ તે યુદ્ધમાં આપેલા તમામ બલિદાનો છતાં તેને શીત યુદ્ધ આપવામાં આવ્યું હતું જે તેને ગુમાવવાનું નક્કી હતું.
પ્રાગમાં બળવાથી ભય પેદા થયો કે અન્ય દેશોમાં પણ આવું જ કંઈક થશે. અમેરિકન પ્રમુખ ટ્રુમેન માટે, આ વિશ્વભરમાં સામ્યવાદની પ્રગતિનું ઉદાહરણ હતું. બે મહિના પછી, એપ્રિલ 1948 માં, યુરોપીયન દેશો બ્રસેલ્સ સંધિમાં એક થયા, એક રક્ષણાત્મક જોડાણ જેનો હેતુ લોકશાહી સરકારોને ઉથલાવવાના પ્રયાસોનો પ્રતિકાર કરવાનો હતો.
પ્રાગની ઘટનાઓનો પ્રતિભાવ એક શક્તિશાળી લશ્કરી જૂથ તરીકે નાટોની રચના, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા લશ્કરી ખર્ચમાં વધારો અને પશ્ચિમ જર્મનીનું પુનઃશસ્ત્રીકરણ હતું. આ બધાએ સોવિયત યુનિયનને બદલો લેવા માટે દબાણ કર્યું, જેણે સમાજવાદી અર્થતંત્ર પર અસહ્ય બોજ મૂક્યો ...
ચેકોસ્લોવાકિયા પરંપરાગત રીતે એવા લોકોને શસ્ત્રો વેચતા હતા જેમને તે પ્રતિબંધિત હતા, ઉચ્ચ રાજકારણના કારણોસર, સોવિયેત શસ્ત્રો સીધા ટ્રાન્સફર કરવા માટે.
1947 થી, ચેકોસ્લોવાકિયાએ ગ્રીક પક્ષકારોને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ગ્રીસમાં ગૃહયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. સ્ટાલિને ગ્રીક પક્ષકારોને એવી આશામાં ટેકો આપ્યો કે તેઓ દેશમાં ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિ સર્જશે અને સામ્યવાદી પક્ષ સત્તા સંભાળશે. તેમણે જનરલ માર્કોસ વાફિયાડીસના નેતૃત્વમાં પક્ષકારો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ગ્રીસની કામચલાઉ લોકશાહી સરકારને માન્યતા આપવાની શક્યતા અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી. પરંતુ, સદનસીબે, મેં આ કરવાની હિંમત કરી ન હતી ...
વર્ણવેલ ઘટનાઓના થોડા વર્ષો પછી, ડિસેમ્બર 1958માં, પ્રાગે મોસ્કો પાસે સલાહ માંગી: ફિડેલ કાસ્ટ્રોની આગેવાની હેઠળના અજાણ્યા ક્યુબન પક્ષકારો તેમને સામેની કોસ્ટા રિકન કંપની દ્વારા શસ્ત્રો વેચવાનું કહેતા હતા.
પરવાનગી આપવામાં આવી હતી: જો કે, ફક્ત કબજે કરેલા જર્મન શસ્ત્રોના અવશેષો અને ચેકોએ પોતાને જે બનાવ્યું હતું તે વેચવામાં આવ્યું હતું.
એક વર્ષ પછી, સપ્ટેમ્બર '59 માં, પોલેન્ડે મોસ્કોને જાણ કરી કે નવા ક્યુબન સત્તાવાળાઓ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં પોલિશ રાજદૂત દ્વારા, તેમને વધુ ગંભીર શસ્ત્રો વેચવા માટે કહી રહ્યા છે. આ કરવા માટે, તેઓ તેમના દ્વારા નિયંત્રિત ઑસ્ટ્રિયન કંપનીનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર છે.
વિદેશ મંત્રાલય અને સીપીએસયુ સેન્ટ્રલ કમિટીના આંતરરાષ્ટ્રીય વિભાગ તેની વિરુદ્ધ હતા: આ ફિડેલ કાસ્ટ્રો કોણ છે અને તેના કારણે અમેરિકનો શા માટે ગુસ્સે છે? પરંતુ ખ્રુશ્ચેવે શસ્ત્રો મોકલવાનો આદેશ આપ્યો. તેને લાગતું હતું કે ક્યુબામાં પક્ષકારોની જીતે તેના માટે નવી તકો ખોલી છે...
ચેકોસ્લોવાકિયાના નવા વિદેશ પ્રધાન વ્લાડો ક્લેમેન્ટિસ પણ ઈઝરાયેલના સમર્થક હતા. પેલેસ્ટાઇનને સૈન્ય પુરવઠો આંતરરાષ્ટ્રીય વિભાગના વડા અને ચેકોસ્લોવાકિયાની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી, બેડરિચ જેમિન્ડર દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવતો હતો, જેઓ અગાઉ મોસ્કોમાં રહેતા હતા અને કોમિનટર્ન ખાતે પ્રેસ વિભાગના વડા હતા અને બેડરિચ રૈટસિન, જેઓ પણ હતા. મોસ્કોમાં સ્થળાંતર કરનાર અને જનરલ સ્વોબોડાના ચેકોસ્લોવાક કોર્પ્સમાં સેવા આપી. રૈટસિન શરૂઆતમાં જનરલ સ્ટાફના કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ વિભાગના વડા હતા, ત્યારબાદ તેમને રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણના નાયબ પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
1952 માં, ત્રણેય વિરોધી સેમિટિક "સ્લેન્સ્કી અફેર" (વ્લાડો ક્લેમેન્ટિસ યહૂદી ન હતા, તે "પાતળા" હતા) નો શિકાર બનશે.
ઇઝરાયેલીઓને શસ્ત્રો અને સાધનો મોકલવા માટે ચેકોસ્લોવાક એરફિલ્ડ્સમાંથી એક ફાળવવામાં આવ્યું હતું. ચેકોસ્લોવાકિયા દ્વારા, ઇઝરાયેલને આર્ટિલરી અને મોર્ટાર અને જર્મન મેસેરશ્મિટ લડવૈયાઓ મળ્યા. આ મોટે ભાગે જર્મન કબજે કરેલા શસ્ત્રો હતા, જેણે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને શસ્ત્રો કોણે પૂરા પાડ્યા તે પ્રશ્ન દૂર કર્યો.
લેબનોનમાં અમેરિકન મિલિટરી એટેચ, મેજર સ્ટીફન મીડે, વોશિંગ્ટનને જાણ કરી કે કેટલાક વિમાનો બેકા ખીણમાં નાના એરફિલ્ડ પર રાત્રે ઉતરાણ કરી રહ્યાં છે. અમેરિકન એટેચીને જાણવા મળ્યું કે વિમાનો પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી લશ્કરી એકમોને શસ્ત્રો પહોંચાડી રહ્યા હતા.
પ્રાગમાં અમેરિકન મિલિટરી એટેચે તેના ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરી કે ચેકોસ્લોવાક સેના, સોવિયેત સરકારની દેખીતી સંમતિથી, યહૂદી રાજ્ય માટે સ્વયંસેવકોની ભરતી કરી રહી છે.
સીઆઈએના ડાયરેક્ટર એડમિરલ હિલેનકોઈટરે પ્રમુખ ટ્રુમેનને જાણ કરી હતી કે ચેકોસ્લોવાકિયાથી અને અમેરિકન વિમાનો દ્વારા શસ્ત્રો ગેરકાયદેસર રીતે મધ્ય પૂર્વમાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે.
સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્શલે પ્રાગમાં અમેરિકન રાજદૂતને જાણ કરી હતી કે તેઓ ચેકોસ્લોવાક સત્તાવાળાઓ સમક્ષ ઔપચારિક વિરોધ વ્યક્ત કરવા માગે છે. રાજદૂતે શંકાસ્પદ રીતે તેના બોસને જવાબ આપ્યો કે વિરોધ ક્યાંય દોરી જશે નહીં. પ્રાગને ચલણની સખત જરૂર છે, અને શસ્ત્રોના વેચાણથી ચેકોને સારા પૈસા મળે છે.
ભૂતપૂર્વ લશ્કરી પાઇલોટ્સ અને બીજા વિશ્વ યુદ્ધના અનુભવીઓએ ચેકોસ્લોવાકિયા-પેલેસ્ટાઇન માર્ગ પર ઉડાન ભરી હતી. મોટાભાગના અમેરિકનો હતા. પછી તેઓએ સમજાવ્યું કે તેમને તેમના જીવનનું જોખમ શું છે:
પી “અમારે અઢી હજાર કિલોમીટર ઉડવાનું હતું, અને ટાંકીમાં બળતણ બે હજાર હતું. એક વધારાની ટાંકી લટકાવવામાં આવી હતી, જેણે વાહનને, જે ક્ષમતામાં લોડ કરવામાં આવ્યું હતું, ખૂબ ભારે બનાવ્યું હતું. તમે ઉડાન ભરી, એક વાત ખાતરીપૂર્વક જાણીને - તમે જ્યાં ઉડતા હોવ ત્યાં જ તમે ઉતરી શકો છો. જો તમે ગ્રીસમાં ઉતરો છો, તો તેઓ પ્લેન અને કાર્ગો જપ્ત કરશે. જો તમે કોઈપણ આરબ દેશમાં બેસો, તો તેઓ તમને ખાલી મારી નાખશે. પરંતુ જ્યારે તમે ઇઝરાયેલમાં ઉતરો છો, ત્યારે ખરાબ પોશાક પહેરેલા અને મુંડા વગરના લોકો દ્વારા તમારું સ્વાગત કરવામાં આવે છે જેઓ તરત જ તમારું વિમાન ઉતારવાનું શરૂ કરે છે. તેમની પાસે શસ્ત્રો નથી, પરંતુ તેમને ટકી રહેવા માટે તેમની જરૂર છે. હોટેલમાં રાત્રે તમને યાદ આવે છે કે આ લોકો જેઓ ખૂબ જ ખરાબ દેખાય છે તે કોના જેવા છે - યહૂદીઓ જેમને એકાગ્રતા શિબિરમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેઓ પોતાને મારવા દેશે નહીં. તેમને મદદની જરૂર છે. તેથી, સવારે તમે ફરીથી ઉડવા માટે તૈયાર છો, જો કે તમે સમજો છો કે દરેક ફ્લાઇટ તમારી છેલ્લી હોઈ શકે છે..."
ચેકોસ્લોવાકિયામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એમ્બેસીએ પેલેસ્ટાઇનમાં ગેરકાયદેસર હથિયારોની શિપમેન્ટમાં સામેલ લોકોની અમેરિકન નાગરિકતા રદ કરવાની ધમકી આપી છે.
તેઓએ 1940 માં પસાર કરાયેલા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું જેમાં યુએસ નાગરિકોને "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કાયદા દ્વારા અધિકૃત" સિવાય વિદેશી દેશોના સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપવા પર પ્રતિબંધ હતો. કાયદાનું ઉલ્લંઘન બે હજાર ડોલર સુધીના દંડ અથવા ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલની સજાને પાત્ર હતું. 7 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ, સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે જે અમેરિકન નાગરિકો વિદેશી દેશના સશસ્ત્ર દળોમાં ભરતી થાય છે તેઓ "તેમની સેવાના સમયગાળા માટે તેમની યુએસ નાગરિકતા ગુમાવે છે" અને તેમનો પાસપોર્ટ રદ કરવામાં આવે છે.
પ્રાગમાં અમેરિકન મિલિટરી એટેસે સૂચવ્યું કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ આ એરક્રાફ્ટના ક્રૂને ચેતવણી આપે છે કે જો એરક્રાફ્ટ અને ક્રૂ તરત જ તેમના વતન પાછા નહીં ફરે, તો તેમને ઇન્ટરસેપ્ટર લડવૈયાઓ દ્વારા ઠાર કરવામાં આવશે. આ પ્રસ્તાવને વોશિંગ્ટનમાં ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો.
સીઆઈએના ડિરેક્ટરે પ્રમુખ ટ્રુમૅનને જાણ કરી કે ચેકોસ્લોવાકિયામાંથી શસ્ત્રોની શિપમેન્ટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે: "ચેકોસ્લોવાકિયા પેલેસ્ટાઈનમાં યુદ્ધ સામગ્રીના ગુપ્ત એરલિફ્ટમાં રોકાયેલા વ્યાપક ભૂગર્ભ સંગઠન માટે કામગીરીનો મુખ્ય આધાર બની ગયો છે."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારે ચેકોસ્લોવાકિયાની સરકારને ઔપચારિક વિરોધ મોકલ્યો અને મધ્ય પૂર્વમાં ગેરકાયદેસર હથિયારોની શિપમેન્ટ વિશે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને જાણ કરી. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું છે કે જે અમેરિકનો આ ગેરકાયદેસર ધંધામાં સામેલ છે તેમણે તેમના યુએસ પાસપોર્ટ સરેન્ડર કરવા પડશે.
ચેકોસ્લોવાક સરકારે જવાબ આપ્યો કે નોટમાં ઉલ્લેખિત તમામ અમેરિકનો લાંબા સમયથી દેશ છોડી ચૂક્યા છે. પરંતુ અમેરિકન મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સે ઝડપથી શોધી કાઢ્યું કે શસ્ત્રોનું ટ્રાન્સફર હવે બ્રાતિસ્લાવા નજીકના નાના એરફિલ્ડમાંથી થઈ રહ્યું છે. આ એરફિલ્ડ પર, સોવિયેત અને ચેકોસ્લોવાક પ્રશિક્ષકોએ ઇઝરાયેલીઓને કેવી રીતે ઉડવું તે શીખવ્યું. પેલેસ્ટાઈનથી પાછા ફરતી વખતે, પાઈલટોએ ચેકોસ્લોવાકના બાળકો માટે નારંગી કબજે કર્યા.
ઇઝરાયેલી સૈન્યએ જૂના બ્રિટિશ સ્પિટફાયર લડવૈયાઓ ખરીદ્યા અને સસ્તામાં જર્મન મી-109 લડવૈયાઓ કબજે કર્યા. બ્રાનો વિસ્તારમાં તેઓના ટુકડા કરી ઈઝરાયેલ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
સ્વયંસેવક પાઇલોટ્સ ગેરકાયદેસર રીતે ચેકોસ્લોવાકિયા આવ્યા હતા. સેસ્કે બુડેજોવિસના એરફિલ્ડ પર, તેઓ વિમાનો સાથે પરિચિત થયા જેનું પાઇલોટ થવાનું હતું અને ઇઝરાયેલ ગયા.
ચેકોસ્લોવાકિયાના પ્રદેશ પર માત્ર ભાવિ ઇઝરાયેલી પાઇલટ્સને જ તાલીમ આપવામાં આવી ન હતી. ત્યાં, સેસ્કે બુડેજોવિસમાં, ટાંકી ક્રૂ અને પેરાટ્રૂપર્સને તાલીમ આપવામાં આવી હતી. ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોના દોઢ હજાર પાયદળ ઓલોમૌકમાં તાલીમ પામેલા, બીજા બે હજાર મિકુલોવમાં. તેઓએ એક એકમ બનાવ્યું જેનું મૂળ નામ "બ્રિગેડ" હતું. ગોટવાલ્ડ," બ્રિગેડને ઇટાલી દ્વારા પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. તબીબી કર્મચારીઓને Wielké Strebne માં તાલીમ આપવામાં આવી હતી. રેડિયો ઓપરેટરો અને ટેલિગ્રાફ ઓપરેટરો - લિબરેકમાં. ઇલેક્ટ્રોમિકેનિક્સ - પાર્ડુબિસમાં. સોવિયેત પ્રશિક્ષકોએ યુવાન ઇઝરાયેલીઓને રાજકીય વિષયો પર પ્રવચનો આપ્યા.
ચેકોસ્લોવાકિયામાં લશ્કરી સાધનોની ખરીદી, ખાસ કરીને, તાજેતરના સાર્જન્ટ અને બ્રિટીશ આર્મીમાં મશીનગન ટુકડીના કમાન્ડર, ઇઝરાયેલ તાલ, ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોના સશસ્ત્ર દળોના ભાવિ જનરલ અને કમાન્ડર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
હવાઈ દળના ભાવિ કમાન્ડર, જનરલ મોર્ડેચાઈ હોડ, પણ ચેકોસ્લોવાકિયામાં ઉડ્ડયનનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમના દાદા એકવાર રશિયા છોડીને પેલેસ્ટાઈન ગયા હતા. છ-દિવસીય યુદ્ધ દરમિયાન, તેના પાઇલોટ્સે એરફિલ્ડ્સ પર જ ઇજિપ્તના એરક્રાફ્ટનો નાશ કર્યો હતો.
"કોણ જાણે છે," ગોલ્ડા મીરે યાદ કર્યું, "જો આપણે શસ્ત્રો અને દારૂગોળો ન હોત જે આપણે ચેકોસ્લોવાકિયામાં ખરીદી શક્યા હોત અને યુદ્ધ ફાટી નીકળવાના તે અંધકારમય દિવસોમાં યુગોસ્લાવિયા અને અન્ય બાલ્કન દેશોમાં પરિવહન કરી શક્યા હોત. વર્ષના અડતાલીસ જૂનમાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ?
યુદ્ધના પ્રથમ છ અઠવાડિયામાં, અમે શેલો, મશીનગન અને બુલેટ્સ પર ખૂબ આધાર રાખ્યો હતો જે હગાનાહ પૂર્વ યુરોપમાંથી ખરીદવામાં વ્યવસ્થાપિત હતી - જ્યારે અમેરિકાએ પણ મધ્ય પૂર્વ પર શસ્ત્ર પ્રતિબંધ જાહેર કર્યો હતો...
ભલે પછી સોવિયેત યુનિયન અમારી વિરુદ્ધ આટલું હિંસક બન્યું, પણ ઇઝરાયેલની સોવિયેત માન્યતા અમારા માટે ખૂબ મહત્વની હતી. આનો અર્થ એ થયો કે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછી પ્રથમ વખત, બે મહાન શક્તિઓ યહૂદી રાજ્યને ટેકો આપવાના મુદ્દા પર કરાર પર આવી હતી, અને જો કે આપણે ભયંકર જોખમમાં હતા, ઓછામાં ઓછું આપણે જાણતા હતા કે આપણે એકલા નથી.
આ ચેતનામાંથી - અને ગંભીર આવશ્યકતામાંથી - અમે તે દોર્યું કે, જો ભૌતિક નહીં, તો નૈતિક શક્તિ જે અમને વિજય તરફ દોરી ગઈ."
ચેકોસ્લોવાકિયાના શસ્ત્રો સમયસર પહોંચ્યા. 29 માર્ચ, 1948ના રોજ, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ પ્રથમ ચાર કબજે કરેલા Messerschmitt Bf-109 લડવૈયાઓને અનપેક કર્યા અને ભેગા કર્યા.
આ દિવસે, ટેન્ક સહિત ઇજિપ્તની લશ્કરી સ્તંભ, તેલ અવીવથી માત્ર થોડાક દસ કિલોમીટર દૂર હતી. તેઓ શહેર ખાલી કરવાની વાત કરવા લાગ્યા. જો તેલ અવીવ હારી જાય, તો કેસ હારી જશે. બેન-ગુરિયન પાસે શહેરને આવરી લેવા સક્ષમ સૈનિકો નહોતા. તેણે તેની પાસે જે હતું તે બધું મોકલ્યું - આ ચાર વિમાનો. એક યુદ્ધમાંથી પાછો ફર્યો. પરંતુ જ્યારે તેઓએ જોયું કે યહૂદીઓ પાસે ઉડ્ડયન છે, ત્યારે ઇજિપ્તવાસીઓ બંધ થઈ ગયા. તેઓએ શહેરને કબજે કરવાની હિંમત કરી ન હતી, જે અસુરક્ષિત રહ્યું હતું.
ચેકોસ્લોવાકિયાએ પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને શસ્ત્રો અને દારૂગોળો પૂરો પાડ્યો હતો. અને યહૂદી સૈનિકોનું મનોબળ ખૂબ ઊંચુ હતું. તેઓ જાણતા હતા કે તેઓ કાં તો જીતી શકે છે અથવા મરી શકે છે. તેમની પાસે પીછેહઠ કે દોડવા માટે ક્યાંય નહોતું.
શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કર્યા પછી, યહૂદી લશ્કરી રચનાઓએ આરબોને ભગાડ્યા. ગ્રાન્ડ મુફ્તીના પ્રયત્નો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ આરબ લિબરેશન આર્મીનો પરાજય થયો હતો; યહૂદી સ્વ-રક્ષણ એકમોએ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હાઈફા અને જાફા શહેરો પર કબજો જમાવ્યો હતો.
પશ્ચિમી સત્તાઓએ યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં "પેલેસ્ટાઇનમાં સમુદ્ર અને જમીન દ્વારા શસ્ત્રોના ઘૂંસપેંઠ પર" ડ્રાફ્ટ નિવેદન તૈયાર કર્યું. નિવેદન યહૂદીઓ અને યહૂદી ઇમિગ્રેશન વિરુદ્ધ નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું.
સોવિયેત પ્રતિનિધિ ગ્રોમીકો, મોસ્કોનો સંપર્ક કરવામાં અસમર્થ, તરત જ વિરોધ કર્યો. હકીકત બાદ સંમતિ માંગવામાં આવી હતી. મોલોટોવે ટેલિગ્રામ કર્યો કે પોલિટબ્યુરોએ તેની લાઇનને મંજૂરી આપી.
પરંતુ મોસ્કોમાં તેઓએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે સરંજામ જાળવવામાં આવે.
ઇઝરાયેલની રચના પછી, 22 મે, 1948 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન શેરટોકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇઝરાયેલના વિશેષ પ્રતિનિધિ, એલિજાહ એપસ્ટેઇનને ટેલિગ્રાફ કર્યો: રાજ્ય વિભાગને પૂછો કે શું તેઓ તાકીદે ફાઇટર-બોમ્બર એરક્રાફ્ટ, એન્ટી એરક્રાફ્ટ અને એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી મોકલી શકે છે. ઇઝરાયેલ?
અમેરિકન જવાબ, અલબત્ત, નકારાત્મક હતો.
શેરટોકે તેના પ્રતિનિધિને સૂચના આપી:
"તેમજ, સમાન સહાય અંગે તાત્કાલિક મોસ્કોનો સંપર્ક કરવા વિનંતી સાથે તરત જ સોવિયેત દૂતાવાસનો સંપર્ક કરો."
મોસ્કોમાં, વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગનું નેતૃત્વ ઇવાન નિકોલાઇવિચ બકુલીન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તે મોલોટોવ ડ્રાફ્ટ રાજદ્વારી હતો. તેમને '39 માં પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા; યુદ્ધ દરમિયાન તેઓ NKID ના કર્મચારી વિભાગના વડા હતા, ત્યારબાદ તેઓ અફઘાનિસ્તાનમાં રાજદૂત તરીકે ચાલ્યા ગયા હતા.
5 જૂનના રોજ, બકુલીને, પાર્ટી લાઇનને અનુસરીને, તેના સુપરવાઇઝર, નાયબ મંત્રી વેલેરીયન ઝોરીનને જાણ કરી:
"ઇઝરાયેલ સરકારને સહાય પૂરી પાડવા ઇઝરાયેલ રાજ્યના પ્રતિનિધિઓની વિનંતીઓ વિશે કોમરેડ ગ્રોમીકોના સંદેશના સંબંધમાં, હું તેને શક્ય ગણીશ:
1. ચેક અને યુગોસ્લાવોને, પ્રાગ અને બેલગ્રેડમાં અમારા રાજદૂતો દ્વારા વિશ્વાસમાં, પેલેસ્ટાઇનમાં આર્ટિલરી અને એરક્રાફ્ટની ખરીદી અને રવાનગીમાં ઇઝરાયેલ રાજ્યના પ્રતિનિધિઓને મદદ કરવાની ઇચ્છનીયતા વિશે સ્પષ્ટ કરો, તે ધ્યાનમાં લેતા, આરબ દેશોમાં શસ્ત્રોની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવાના સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણય છતાં, બાદમાં ટ્રાન્સજોર્ડન, ઇરાક અને ઇજિપ્તમાં બ્રિટિશ વેરહાઉસ અને પાયામાંથી જરૂરી જથ્થામાં શસ્ત્રો મેળવવાની દરેક તક છે.
2. ચેકોસ્લોવાકિયાથી ઇઝરાયેલી સરકારના પ્રતિનિધિઓને યુએસએસઆર પાસેથી એરક્રાફ્ટની ખરીદીની વાટાઘાટો કરવાના હેતુસર યુએસએસઆરની મુસાફરી કરવા માટે પરમિટ આપવાનું ટાળો, કારણ કે આવી વાટાઘાટો ઇઝરાયેલી મિશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી શકે છે, જેનું સંગઠન સંમત થયું છે. સોવિયેત સરકાર દ્વારા."
ઝોરીને બિનરાજદ્વારી ગૌણને સુધાર્યો:
“અમે આટલી બેદરકારીથી કામ કરી શકતા નથી. છેવટે, અમે પેલેસ્ટાઇનમાં યુદ્ધવિરામ માટે મતદાન કર્યું. આપણે એવા પગલાં લેવાથી દૂર રહેવું જોઈએ જેનો ઉપયોગ આપણી વિરુદ્ધ થઈ શકે.
શસ્ત્રોનો પુરવઠો ચાલુ રાખ્યો, પરંતુ ગુપ્ત રીતે, ત્રીજા પક્ષકારો દ્વારા, જેથી સોવિયેત યુનિયન પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રના નિર્ણયોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ ન લગાવી શકાય.
 
ઇજિપ્તની સેના ઇઝરાયેલ પર હુમલો કરે છે
જેરુસલેમમાં અમેરિકન રાજદ્વારીઓ, જ્યાં કોન્સ્યુલેટ સ્થિત હતું, તેઓએ જોયું કે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં ફાટી નીકળશે. અમેરિકનોએ ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર ખરીદ્યા અને ગેસોલિન અને પીવાના પાણીનો સંગ્રહ કર્યો.
માર્ચમાં આરબ આતંકવાદીઓએ અમેરિકન રાજદ્વારીની કાર જપ્ત કરી હતી. પરંતુ રાજદ્વારી સાથે રહેલા એક આરબ અનુવાદકે અપહરણકર્તાઓને તેમને જવા દેવા સમજાવ્યા. કોન્સ્યુલ જનરલની કારનો આરબ ડ્રાઈવર પણ આતંકવાદી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેણે એક કાર વિસ્ફોટકોથી ભરેલી અને યહૂદી એજન્સીના મુખ્યાલયના પ્રાંગણમાં અમેરિકન ધ્વજ લહેરાવી. ડ્રાઇવર ભાગી ગયો અને કારમાં વિસ્ફોટ થયો, જેમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા.
થોડા દિવસો પછી, અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ અમેરિકન કોન્સ્યુલેટના મુખ્ય એન્ક્રિપ્શન ઓફિસર જ્યોર્જ પારોનું અપહરણ કર્યું. વિસ્ફોટની તૈયારી વિશે તે જે જાણતો હતો તે બધું કહેવાની માંગણી કરીને દિવસો સુધી તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ તેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
આ વાર્તાએ અમેરિકન મુત્સદ્દીગીરી પ્રત્યે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદી વલણમાં સુધારો કર્યો નથી.
પ્રમુખ ટ્રુમૅન તેમની મધ્ય પૂર્વ નીતિના તોડફોડથી કંટાળી ગયા હતા. તેણે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પેલેસ્ટિનિયન બાબતોના પ્રભારી અધિકારીને હટાવ્યા અને તેના સ્થાને ઝિઓનિસ્ટ સહાનુભૂતિની નિમણૂક કરી.
12 મેના રોજ, પેલેસ્ટાઈનમાં બ્રિટિશ જનાદેશ સમાપ્ત થવાના માત્ર બે દિવસ બાકી હતા, ટ્રુમેને વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમની છેલ્લી બેઠક યોજી હતી.
તેમના સલાહકાર, ક્લાર્ક ક્લિફોર્ડે, યહૂદી રાજ્યની ઘોષણા થતાંની સાથે જ તેને માન્યતા આપવાના રાષ્ટ્રપતિના ઇરાદાને અવાજ આપ્યો. ક્લિફોર્ડ બોલ્યો તેમ, સેક્રેટરી ઑફ સ્ટેટ માર્શલનો ચહેરો જાંબલી થઈ ગયો.
પ્રમુખ તરફ જોઈને માર્શલે કહ્યું:
"જો તમે આમ કરશો, તો નવેમ્બરની ચૂંટણીમાં હું તમારી વિરુદ્ધ મત આપીશ."
ટ્રુમને વ્હાઇટ હાઉસમાં આવું ક્યારેય સાંભળ્યું ન હતું. તે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અધિકારીઓને ગમે તેટલું બદલી શકે છે, પરંતુ દેશના સૌથી લોકપ્રિય લોકોમાંના એક સાથે ચૂંટણીની પૂર્વસંધ્યાએ ઝઘડો કરવો એ આપત્તિ હશે.
ટ્રુમેને કહ્યું કે તે તેના વિશે વિચારશે અને દરેકને તેને એકલા છોડી દેવા કહ્યું. વાસ્તવમાં, પ્રમુખે એક નિર્ણય લીધો - માર્શલનો વિરોધ ગમે તેટલો ખતરનાક હોય, તે ચૂંટણીની પૂર્વસંધ્યાએ તેના રિપબ્લિકન હરીફોને તેને એક બદમાશ તરીકે દર્શાવવા દેશે નહીં જે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને પોતાનું રાજ્ય બનાવતા અટકાવી રહ્યા હતા.
સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્શલે તે કરી શકે તે બધું કર્યું. બીજા દિવસે, તેરમી મેના રોજ, તેમણે રાષ્ટ્રપતિને તેમના નિષ્કર્ષ સાથે પેલેસ્ટાઇનની પરિસ્થિતિ પર એક વિસ્તૃત અહેવાલ રજૂ કર્યો: "યહૂદી રાજ્ય પ્રતિકૂળ આરબ વિશ્વથી ઘેરાયેલા કોઈપણ લાંબા સમય સુધી ટકી શકશે નહીં."
માર્શલે ભાવિ ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન શેરટોકને કડક ચેતવણી આપી હતી કે જો યહૂદી રાજ્ય પર આરબ સૈન્ય દ્વારા હુમલો કરવામાં આવશે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે મદદની ગણતરી કરવી જોઈએ નહીં. તેમણે પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓને સલાહ આપી કે તેઓ તેમના રાજ્યની ઘોષણા કરવા માટે ઉતાવળ ન કરે, જેથી તેઓ પોતાને ખતમ થવાના જોખમમાં ન આવે.
તેલ અવીવ પરત ફરતા, શેરટોકે બેન-ગુરિયનને અમેરિકન સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટના શબ્દો સંભળાવ્યા અને ખચકાટ સાથે નોંધ્યું કે, કદાચ, આવી સ્થિતિમાં, યહૂદી રાજ્યની ઘોષણા મુલતવી રાખવી જોઈએ.
પરંતુ બેન-ગુરિયન માનતા હતા કે યહૂદીઓ બે હજાર વર્ષથી આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા - ધીરજના અભાવ માટે કોઈ તેમને દોષી ઠેરવી શકે નહીં. પરંતુ હવે સમય બગાડવો મૂર્ખ છે.
શુક્રવાર, મે 1948ની ચૌદમીએ, બપોરે ચાર વાગ્યે, તેલ અવીવમાં રોથચાઇલ્ડ બુલવાર્ડ પરના સંગ્રહાલયની ઇમારતમાં ઇઝરાયેલ રાજ્યની ઘોષણા કરવામાં આવી.
બેન-ગુરિયોને સ્વતંત્રતાની ઘોષણા વાંચી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે:
"તેમના વતનમાંથી બળજબરીથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા, યહૂદી લોકો તેને વફાદાર રહ્યા... આ ઐતિહાસિક જોડાણની સભાનતાથી ભરપૂર, પેઢી દર પેઢી યહૂદીઓએ તેમના પ્રાચીન વતનમાં પોતાને પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો કર્યા. તાજેતરના દાયકાઓ તેમના મૂળ ભૂમિ પર મોટા પાયે પાછા ફરવા દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. આ લોકો તેના રક્ષકો બન્યા, તેમના મજૂરીથી રણ ખીલ્યું, તેઓએ પ્રાચીન ભાષાને પુનર્જીવિત કરી, શહેરો અને નગરો બનાવ્યા, એક ગતિશીલ વિકાસશીલ સમાજ બનાવ્યો... આના આધારે, અમે, યહૂદી વસ્તીના પ્રતિનિધિઓ, સમાપ્તિના દિવસે. બ્રિટિશ આદેશના આધારે, અમારા કુદરતી અને ઐતિહાસિક અધિકારના આધારે અને યુએન જનરલ એસેમ્બલીના ઠરાવના આધારે, અમે યહૂદી રાજ્ય - ઇઝરાયેલ રાજ્યની રચનાની ઘોષણા કરીએ છીએ..."
બેન-ગુરિયોને તરત જ પેલેસ્ટિનિયન આરબો અને આરબ રાજ્યોને સંબોધિત કર્યા:
"અમે ઇઝરાયેલ રાજ્યમાં રહેતા આરબ લોકોના પુત્રોને શાંતિ જાળવવા અને સંપૂર્ણ નાગરિક સમાનતાના આધારે રાજ્યના નિર્માણમાં ભાગ લેવાનું આહ્વાન કરીએ છીએ... તમામ પડોશી રાજ્યો અને તેમના લોકો તરફ શાંતિનો હાથ લંબાવીને, અમે તેમને યહૂદી લોકો સાથે સહકાર આપવા હાકલ કરીએ છીએ...
રાષ્ટ્રીય પરિષદના સભ્યોએ સ્વતંત્રતાની ઘોષણા પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને રાષ્ટ્રગીત, હાતિકવાહ: ગાયું.
જ્યાં સુધી દિલની આગ ઓલવાઈ ન જાય
આપણા યહૂદી બળવાખોર આત્મામાંથી,
અમે પૂર્વ તરફ આગળ વધીશું,
સિયોન તરફ જોઈ રહ્યો.
ચાલો આપણે આપણી આશાને ભૂલી ન જઈએ,
જે આપણે બે હજાર વર્ષથી આપણી અંદર વહન કરીએ છીએ.
અમે ફરીથી મુક્ત લોકો બનીશું
આપણા વતનમાં,
સિયોન દેશમાં, જેરૂસલેમ.
આખી પ્રક્રિયામાં પંદર મિનિટનો સમય લાગ્યો.
ભૂતકાળમાં, કોઈ મદદ કરી શકતું નથી પરંતુ એમ કહી શકતું નથી કે જો પડોશી આરબ દેશોએ તરત જ યહૂદી રાજ્યનું ગળું દબાવવાનો નિર્ણય ન લીધો હોત તો મધ્ય પૂર્વનો ઇતિહાસ અલગ રીતે બદલાઈ ગયો હોત. જો આરબ શાસકોએ ઓછો સ્વાર્થ દાખવ્યો હોત તો કેટલા યુદ્ધો અને કેવા પીડિતોને ટાળી શકાયા હોત, શાંતિથી ઇઝરાયલના દેખાવને આવકાર્યો હોત, જેણે તેમને કોઈપણ રીતે ધમકી આપી ન હતી, અને પેલેસ્ટિનિયન આરબોને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની મંજૂરી આપી હતી.
પરંતુ વીસમી સદીમાં, આરબ શાસકોએ તમામ દરખાસ્તોનો "ના" જવાબ આપ્યો - અને તેમના નુકસાન માટે કાર્ય કર્યું.
જો તેઓએ 1919 માં લોર્ડ બાલ્ફોરની ઘોષણા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો ન હોત, તો પેલેસ્ટાઈનની નાની યહૂદી વસ્તીને માત્ર થોડી સ્વાયત્તતા મળી હોત. યહૂદીઓએ લેબનોનના મેરોનાઈટ ખ્રિસ્તીઓની જેમ આરબ રાજ્યમાં લઘુમતી હોવા પર સંતોષ માનવો પડશે.
જો, બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં, આરબોએ પેલેસ્ટાઇનમાં એક નાનું યહૂદી રાજ્ય અને એક વિશાળ આરબ રાજ્ય બનાવવાની બ્રિટીશ દરખાસ્ત સાથે સંમતિ આપી હોત, ઇઝરાયેલ, જેને થોડા ચોરસ કિલોમીટર પ્રાપ્ત થયું હોત, તે સંપૂર્ણપણે અદ્રશ્ય હોત.
1947 માં, પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓએ ખૂબ જ નાના પ્રદેશ પર એક રાજ્ય બનાવવાની વાસ્તવિક સંભાવના અને સમગ્ર પેલેસ્ટાઇન માટે નિરાશાજનક સંઘર્ષ ચાલુ રાખવાની વચ્ચે પસંદગી કરવાની હતી. ચર્ચાઓ અલ્પજીવી હતી, અને ઇઝરાયેલ રાજકીય નકશા પર દેખાયો. વાજબી લોકો, કટ્ટરતા માટે સંવેદનશીલ નથી, અન્ય કોઈ પસંદગી કરી શકતા નથી.
પેલેસ્ટિનિયન આરબોએ, યુએન દ્વારા તેમને સોંપવામાં આવેલા પ્રદેશ પર પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની તક અને આખા પેલેસ્ટાઈન પર વિજય મેળવવાની લડત વચ્ચે પસંદગી કરીને, બાદમાં પસંદ કર્યું.
પેલેસ્ટિનિયનો આટલા વર્ષોથી જેના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેના માટે તેઓએ ઘણા જીવનનો નાશ કર્યો છે - તેમના પોતાના અને અન્યના - એક પેલેસ્ટિનિયન રાજ્ય મે 1948 માં દેખાઈ શકે છે. અને તે યહૂદીઓએ તેમને અટકાવ્યા ન હતા; નવા જન્મેલા ઇઝરાયેલે યુએનના નિર્ણય દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલી જમીનની બહાર એક પણ વધારાની ચોરસ મીટર જમીનનો દાવો કર્યો ન હતો. પરંતુ આરબ દેશોએ પેલેસ્ટિનિયન આરબોને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાની મંજૂરી આપી ન હતી. આની ચર્ચા પણ કરવામાં આવી ન હતી, આરબ રાજ્યની ઘોષણા કરવા માટે કંઈ કરવામાં આવ્યું ન હતું. આ રીતે મધ્ય પૂર્વની દુર્ઘટનાની શરૂઆત થઈ.
ઇઝરાયેલના દેખાવના થોડા કલાકો પછી, ઇજિપ્તના વિદેશ પ્રધાને યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના પ્રમુખને સૂચિત કર્યું કે ઇજિપ્તની સેનાએ ત્યાં વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પેલેસ્ટાઇનની સરહદો ઓળંગી છે. શનિવારે સવારે આરબ વિમાનોએ તેલ અવીવના પાવર પ્લાન્ટ અને એરપોર્ટ પર બોમ્બમારો કર્યો હતો. 44 નાગરિકો માર્યા ગયા.
આરબ સૈન્ય, સરળ વિજયની અપેક્ષા રાખતા, ઉગ્ર પ્રતિકારમાં ભાગી ગયા. ઇજિપ્તના સૈનિકો ફલ્લુજા વિસ્તારમાં દક્ષિણી મોરચે ઘેરાયેલા હતા. દોઢ મહિના સુધી, ઇજિપ્તવાસીઓ ઘેરીથી છટકી શક્યા નહીં. ઇજિપ્તના અધિકારીઓએ તરત જ ગુનેગારોને શોધવાનું શરૂ કર્યું અને નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે તેમની સાથે દગો કરવામાં આવ્યો હતો: તેઓને બિનઉપયોગી શસ્ત્રો સાથે યુદ્ધમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા અને તેમને પૂરતો દારૂગોળો પૂરો પાડવામાં આવ્યો ન હતો.
દેશના ભાવિ પ્રમુખ, ગેમલ અબ્દ-અલ નાસેર, ઇજિપ્તની સેનાના ભાગ રૂપે લડ્યા.
"મને ખાઈમાં વિતાવેલા દિવસો યાદ છે," નાસેરે પાછળથી લખ્યું. "મેં ઘણીવાર વિચાર્યું: અહીં આપણે આ માટીના છિદ્રમાં બેઠા છીએ, દુશ્મનોથી ઘેરાયેલા છે." તેઓએ અમને કેવી રીતે છેતર્યા, અમને એવા યુદ્ધમાં ખેંચી લીધા જેના માટે અમે તૈયાર ન હતા! મહત્ત્વાકાંક્ષી, પૈસા ખંખેરનારા અને ષડયંત્ર કરનારાઓ આપણા ભાગ્ય સાથે કેવી રમત રમે છે! તે તેમના કારણે છે કે આપણે અહીં, નિઃશસ્ત્ર, આગ હેઠળ સૂઈએ છીએ.
અમે પેલેસ્ટાઇનમાં લડ્યા, પરંતુ અમારા આત્મા ઇજિપ્તમાં હતા. પેલેસ્ટાઈનમાં અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે તે ઈજિપ્તમાં જે થઈ રહ્યું છે તેની લઘુચિત્ર નકલ છે. આપણું વતન પણ આવી જ મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરી રહ્યું છે અને તેના દુશ્મનોથી પણ તેટલું જ બરબાદ થઈ ગયું છે. તેણીને છેતરવામાં આવી હતી અને કોઈપણ તૈયારી વિના લડવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ રહસ્યમય દુશ્મનો કોણ છે જેમણે ઇજિપ્તની સેનાને પેલેસ્ટાઇનમાં મોકલી હતી તે એક રહસ્ય છે...
જ્યારે યહૂદી લડાયક સૈનિકોએ ઇજિપ્તની સેનાની આગેકૂચને પાછી ખેંચી હતી, ત્યારે 15 મેના રોજ કામચલાઉ સરકાર વતી ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત શેરટોકે સોવિયેત વિદેશ પ્રધાન મોલોટોવને એક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો હતો:
“મને તમને જણાવવાનું સન્માન છે અને તમને તમારી સરકારને જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે પેલેસ્ટાઈનના યહૂદી સંગઠનોના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના સભ્યો ધરાવતી યહૂદી રાજ્યની રાષ્ટ્રીય પરિષદ ગઈકાલે, 14 મે, બ્રિટિશ શાસનના અંત પછી મળી હતી. આદેશ અને 29 નવેમ્બર, 1947 ના યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીના ઠરાવના આધારે, તેમણે પેલેસ્ટાઇનમાં એક સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્યની રચનાની ઘોષણા કરી, જેને ઇઝરાયેલ રાજ્ય કહેવામાં આવશે...
નેશનલ કાઉન્સિલે ઇઝરાયેલ રાજ્યના આરબ રહેવાસીઓને શાંતિના માર્ગ પર પાછા ફરવા અને તેના વિકાસમાં સંપૂર્ણ અને સમાન નાગરિકતા અને તેના ગવર્નિંગ બોડીમાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ, અસ્થાયી અને કાયમી દ્વારા તેમની ભૂમિકા ભજવવા હાકલ કરી હતી. કાઉન્સિલે તમામ પડોશી રાજ્યો અને તેમના લોકોને શાંતિની દરખાસ્ત પણ કરી હતી...
ઇઝરાયેલની કામચલાઉ સરકાર વતી, હું આ દ્વારા સોવિયેત સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘની સરકાર દ્વારા ઇઝરાયેલ રાજ્ય અને તેની કામચલાઉ સરકારને સત્તાવાર માન્યતા આપવા વિનંતી કરું છું...
સ્વતંત્ર સાર્વભૌમ રાજ્યની રચનાના સમર્થનમાં યુએનમાં યુએસએસઆરના પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલી મજબૂત સ્થિતિ માટે, હું પેલેસ્ટાઇનના યહૂદી લોકો, જે સમગ્ર વિશ્વમાં યહૂદીઓ દ્વારા વહેંચવામાં આવે છે, તેમના પ્રત્યે ઊંડી કૃતજ્ઞતા અને સમજણની લાગણી વ્યક્ત કરવાની આ તકનો ઉપયોગ કરું છું. પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્ય; આ વિચારના તેના સતત પ્રચાર માટે, બધી મુશ્કેલીઓ છતાં; નાઝી ત્રાસવાદીઓના હાથે યુરોપમાં યહૂદી લોકોની વેદના માટે તેણીની સાચી સહાનુભૂતિની અભિવ્યક્તિ અને પેલેસ્ટાઈનના યહૂદીઓ સાર્વભૌમત્વ અને સ્વતંત્રતા માટે લાયક રાષ્ટ્ર છે તે સિદ્ધાંતને સમર્થન આપવા બદલ."
યહૂદી રાજ્યને માન્યતા આપવાનો નિર્ણય સ્ટાલિન દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. 18 મેના રોજ, મોલોટોવે શેરટોકને ટેલિગ્રામ સાથે જવાબ આપ્યો:
"હું તમને આથી જાણ કરું છું કે સોવિયેત સમાજવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘની સરકારે ઇઝરાયેલ રાજ્ય અને તેની કામચલાઉ સરકારને સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપવાનું નક્કી કર્યું છે..."
પ્રેસિડેન્ટ ટ્રુમેને નક્કી કર્યા મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇઝરાયેલને માન્યતા આપનાર પ્રથમ હતું. યહૂદી રાજ્યની ઘોષણા પછી આ શાબ્દિક રીતે દસ મિનિટ પછી થયું. વોશિંગ્ટનમાં અડધી રાત થઈ ગઈ હતી. પરંતુ અમેરિકનોએ ઇઝરાયલને "ડી ફેક્ટો" માન્યતા આપી, જે રાજદ્વારી સંબંધોના નીચલા સ્તરને સૂચિત કરે છે. "ડી જ્યુર" યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇઝરાયેલને ઓગણચાલીસની એકત્રીસમી જાન્યુઆરીએ જ માન્યતા આપી હતી. અમેરિકનો ચૂંટણીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા કારણ કે CIA એ ડાબેરીઓની જીત અને સોવિયેત તરફી સરકારના સત્તામાં આવવાની આગાહી કરી હતી.
યહૂદી રાજ્યની ઝડપી માન્યતા અમેરિકન રાજદ્વારીઓ માટે મોંઘી હતી. થોડા દિવસો પછી, અજાણ્યા હુમલાખોરોએ વાણિજ્ય દૂતાવાસના ગાર્ડ અને નેવલ એટેચીના રેડિયો ઓપરેટરની ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી. 20 મેના રોજ, એક સ્નાઈપરે કોન્સ્યુલ અને વાઇસ-કોન્સ્યુલ પર ગોળી ચલાવી, પરંતુ તે ચૂકી ગયો. માત્ર દસ મિનિટ પછી, એક સ્નાઈપરે કોન્સ્યુલેટ બિલ્ડિંગની પાછળની ગલીમાં કોન્સ્યુલ જનરલ થોમસ વાસનને ગોળી મારીને મારી નાખી.
વાસન યુએન આર્મિસ્ટિસ કમિશનની બેઠકમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા. તેણે બુલેટપ્રૂફ વેસ્ટ પહેર્યો હતો, પરંતુ ગોળી તેના ખભા પર વાગી હતી અને બુલેટપ્રૂફ વેસ્ટ તેની છાતીમાં વાગી હતી. તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં બીજા દિવસે તેનું મૃત્યુ થયું.
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ પ્રત્યે અમેરિકન અમલદારશાહીનું વલણ સુધર્યું નથી.
"પેલેસ્ટાઇનમાં યુરોપિયનોનો દેખાવ," રાજ્યના કાર્યકારી સચિવ રોબર્ટ લોવેટે સંરક્ષણ સચિવ ફોરેસ્ટલને લખ્યું, "સોવિયેત યુનિયનને આ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાની અનન્ય તક પૂરી પાડે છે. ઇઝરાયેલમાં અમારા સૈન્ય જોડાણોને સોવિયેત પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા માટે ખાસ સૂચના આપવી જોઈએ; તેઓએ સોવિયેત રણનીતિઓને પણ દરેક વિગતવાર જાણવી જોઈએ."
ઇઝરાયેલમાં અમેરિકન સૈન્ય સાથે સંયમ સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. એર એટેચી, કર્નલ આર્ચીબાલ્ડ, જેમની પાસે પોતાનું એરક્રાફ્ટ હતું, તેમને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો એરક્રાફ્ટ સ્થાપિત માર્ગથી ભટકશે, તો આગ શરૂ કરવામાં આવશે. ઇઝરાયેલીઓ મજાક કરતા ન હતા: માર્ચ 1949 માં, આર્ચીબાલ્ડના વિમાન પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તેણે નીચે ઉતરવું પડ્યું.
અમેરિકન મિલિટરી એટેચ, વ્યવસાયે ગુપ્તચર અધિકારીઓએ તેમના મંત્રાલયને ફરિયાદ કરી:
"યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇઝરાયેલ, સોવિયત યુનિયન અને તેના કેટલાક ઉપગ્રહો સિવાય લગભગ તમામ દેશોના સશસ્ત્ર દળોના સંગઠન પર ડેટા મેળવ્યો છે.
ઇઝરાયેલે અમને ચિહ્ન, તેની સૈન્ય રચનાઓના પ્રતીકો અથવા મુખ્ય લશ્કરી એકમોના સ્થાન વિશેની સામાન્ય માહિતી વિશેની માહિતી પ્રદાન કરવાની વિનંતી જેવી નાની સેવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો.
અમેરિકન રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં સોવિયેત લશ્કરી ઘૂંસપેંઠ વિશે માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર હતી. ઇઝરાયલની ઘોષણા પછી તરત જ, રાજ્ય વિભાગને માહિતી મળી કે સોવિયેત સૈન્યના આઠ હજાર ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને અધિકારીઓ યહૂદીઓની મદદ કરવા પહોંચ્યા છે.
જેરુસલેમમાં અમેરિકન કોન્સ્યુલ જનરલ, થોમસ વાસન, જેમને આંકડો ચકાસવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, તેણે વોશિંગ્ટનને કેબલ કર્યું: "આ અફવાઓ, બકવાસ, શુદ્ધ બકવાસ છે."
સોવિયેત યુનિયન એ પ્રથમ હતું જેણે યહૂદી રાજ્યને સંપૂર્ણ રીતે માન્યતા આપી હતી, "ડી જ્યુર", તેથી સોવિયેત રાજદૂતનું ઇઝરાયેલમાં વિશેષ સન્માન સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
અમેરિકન એમ્બેસીએ સોવિયેત રાજદ્વારીઓના આગમનનો વિગતવાર અહેવાલ વોશિંગ્ટનને મોકલ્યો હતો, નિરાશા સાથે નોંધ્યું હતું કે, મોડું થવા છતાં, સોવિયેત રાજદૂતને આવકારવા માટે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી. અમેરિકનોને દિલાસો આપનારી એકમાત્ર વસ્તુ એ હોટેલમાં થાકેલી વેઇટ્રેસનો અસંતોષ હતો, જ્યાં સવારે ત્રણ વાગ્યે સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ સંપૂર્ણ પાંચ-કોર્સ ભોજનની માંગ કરી હતી.
 
"યુએસએસઆર અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેની મિત્રતા દીર્ઘજીવંત રહે!"
સોળમી મેના રોજ, યુવા મોસ્કોના ફ્રન્ટ-લાઇન કવિ ડેવિડ સમોઇલોવે તેની ડાયરીમાં લખ્યું:
“ઇઝરાયેલ રાજ્ય ઉભું થયું. આની પોતાની મહાનતા છે, જેની સાથે બાકીની માનવતા સહાનુભૂતિ બતાવે તેવી શક્યતા નથી. શું મારી અંદર લોહીનો અવાજ બોલે છે? ક્યાંક તે ફક્ત તેના હોઠથી બડબડ કરી રહ્યો છે ...
જો આ રાજ્ય ટકી રહેશે, તો કદાચ આપણું થોડું વધુ સન્માન થશે, પણ જ્યાં હજારો વર્ષોથી આપણે મૂળિયાં ઉગાડ્યાં છે ત્યાં વિદેશીઓ પણ ગણીશું.
20મી મેના રોજ એક નવી ડાયરી એન્ટ્રી આવી:
"ઇઝરાયેલ ઉત્તમ રીતે લડી રહ્યું છે. પણ મુઠ્ઠીભર લોકો દુનિયાની ઉદાસીનતા શું કરી શકે!
આ ઉત્સાહી અને હઠીલા જનજાતિ વિના આપણો ગ્રહ કેટલો કંટાળાજનક બનશે તે કોઈને સમજાતું નથી.
ત્રીસમી મેના રોજ, યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિએ ઇઝરાયેલના પ્રથમ પ્રમુખ વેઇઝમેનને શુભેચ્છા પાઠવી હતી (તેઓએ લાંબા સમય સુધી ટેક્સ્ટ પર કામ કર્યું હતું, તે અગાઉ સેન્ટ્રલ કમિટી દ્વારા વાંચવામાં આવ્યું હતું અને મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું), જે, ખાસ કરીને, જણાવ્યું હતું. :
"તેના સમૃદ્ધ અને પીડિત ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત, યહૂદી લોકો પાસે તેમના અધિકારો અને હિતોના સાચા રક્ષક હતા - સોવિયત યુનિયન, મિત્ર અને તમામ લોકોના રક્ષક."
ઘણા સોવિયેત યહૂદીઓ ઇઝરાયેલ સાથે એકતા અનુભવતા હતા અને યુવા રાજ્યને મદદ કરવા તૈયાર હતા. યહૂદી અધિકારીઓ અને યુદ્ધના નિવૃત્ત સૈનિકો જેમણે તાજેતરમાં તેમના ખભાના પટ્ટા દૂર કર્યા હતા, તેઓએ ઇઝરાયેલને મદદ કરવા પેલેસ્ટાઇન જવાની તૈયારી દર્શાવી હતી.
સોવિયેત યુનિયન ટેન્કરના બે વખતના હીરો ડેવિડ અબ્રામોવિચ ડ્રેગનસ્કીએ ડિવિઝન બનાવવા અને તેને પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની દરખાસ્ત કરી. યુવાન યુદ્ધના હીરોએ તે સમયે કલ્પના કરી ન હતી કે સમય જતાં વૃદ્ધ કર્નલ જનરલ ડ્રેગનસ્કીને "ઇઝરાયેલની આક્રમક નીતિઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઝિઓનિઝમના ગુનાઓને ખુલ્લા પાડવા" ના કાર્ય સાથે સોવિયેત જનતાની વિરોધી ઝાયોનિસ્ટ સમિતિનું નેતૃત્વ કરવા માટે કહેવામાં આવશે. .
યહૂદી ફ્રન્ટ લાઇન સૈનિકો આત્મવિશ્વાસ અનુભવે છે. સોવિયત યુનિયનના લોકોમાં લશ્કરી સજાવટની સંખ્યાના સંદર્ભમાં, યહૂદીઓ ત્રીજા સ્થાને હતા - રશિયનો અને યુક્રેનિયનો પછી. તદુપરાંત, સોવિયત યહૂદીઓ નિષ્ઠાપૂર્વક માનતા હતા કે સોવિયત નેતૃત્વ ઇઝરાયેલને સમર્થન આપે છે, તેથી તેઓએ સોવિયત સત્તાવાર નીતિ અનુસાર કાર્ય કર્યું.
ઇઝરાયેલની ઘોષણા પહેલા પણ, એપ્રિલ 1948ના મધ્યમાં, વાયબોર્ગના વકીલ ઇ.જી. યુદ્ધ દરમિયાન લાલ સૈન્યના એન્જિનિયર-કપ્તાન લેમ્બર્ગે, નાયબ વિદેશ પ્રધાન વિશિન્સકીને એક પત્ર મોકલ્યો, જેનું શીર્ષક હતું: "યુએસએસઆર યહૂદીઓના નોંધપાત્ર કેડરને પેલેસ્ટાઇન મોકલવાની જરૂરિયાત પર."
આ દસ્તાવેજ મંત્રાલયના આર્કાઇવ્સમાં સાચવવામાં આવ્યો છે.
ભૂતપૂર્વ ઓર્ડર-બેરિંગ અધિકારીએ એક વર્ષમાં પચાસ હજાર સોવિયેત યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની દરખાસ્ત કરી, જેમણે "ફ્રન્ટના પેલેસ્ટિનિયન સેક્ટર પર સોવિયેત યુનિયનનો બચાવ કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ."
વિશિન્સ્કીએ આ અહેવાલ વિદેશ મંત્રાલયના સલાહકાર બોરિસ એફિમોવિચ સ્ટેઈન, ડોક્ટર ઓફ હિસ્ટોરિકલ સાયન્સ, ઈટાલીમાં ભૂતપૂર્વ સંપૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિને મોકલ્યો. ત્રણ દિવસ પછી, તેણે વૈશિન્સકીના સચિવાલયમાં નકારાત્મક નિષ્કર્ષ રજૂ કર્યો.
અનુભવી સ્ટેઇને લખ્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં યહૂદી પેલેસ્ટાઇનનો નજીવો હિસ્સો ઇંગ્લેન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને મધ્ય પૂર્વના દેશોને સોવિયત વિરોધી સ્પ્રિંગબોર્ડમાં ફેરવતા અટકાવશે નહીં. વધુમાં, સ્ટેઈન માનતા હતા કે, વર્ગીય પ્રકૃતિને કારણે, ઝિઓનિસ્ટ્સ સોવિયત યુનિયનને નહીં, પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ટેકો આપશે.
સોવિયત યહૂદીઓ, જેમણે વર્ગ સંઘર્ષ વિશે વિચાર્યું ન હતું, તેઓ ઇઝરાયેલની રચનાથી પ્રેરિત હતા અને નિષ્ઠાપૂર્વક તેને મદદ કરવા માંગતા હતા. તેઓએ તેના વિશે નિખાલસતાથી વાત કરી અને લખી.
માત્ર ખૂબ જ અનુભવી કાર્યકર્તાઓને શંકા હતી કે કંઈક ખોટું છે. 18 મે, 1948 ના રોજ, યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના નાયબ કાર્યકારી સચિવ ગ્રિગોરી માર્કોવિચ ખિફેટ્સે બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીને જાણ કરવા ઉતાવળ કરી:
"પેલેસ્ટાઇનની ઘટનાઓના સંબંધમાં, યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિનો ટેલિફોન દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવે છે અને વ્યક્તિગત રીતે, "આક્રમક અને ફાશીવાદીઓ સામેની લડતમાં ભાગ લેવા" સ્વયંસેવકો તરીકે પેલેસ્ટાઇનને મોકલવા માટે અરજીઓ પ્રાપ્ત થાય છે...
આર્મમેન્ટ મંત્રાલયના કર્મચારીઓ અને સોવિયત આર્મીના અધિકારીઓના નિવેદનો છે. અરજદારો બ્રિટિશ આક્રમક સામેની લડાઈમાં યહૂદી લોકોને મદદ કરવાની ઈચ્છા સાથે તેમની વિનંતીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે... JAC ને શસ્ત્રોની ખરીદી માટે ભંડોળ ઊભુ કરવાનું આયોજન કરવા અંગેના નિવેદનો પણ મળ્યા હતા..."
ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરી ખોટમાં હતા અને તેમણે સેન્ટ્રલ કમિટીની સૂચનાઓ માંગી હતી.
ખેફેત્ઝે બાવીસમા વર્ષથી રાજ્યની સુરક્ષા એજન્સીઓમાં સેવા આપી હતી. તેણે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં વિદેશી ગુપ્તચર સ્ટેશનમાં સમગ્ર યુદ્ધ દરમિયાન કામ કર્યું. 1947 માં, તેઓ મોસ્કો પાછા ફર્યા અને રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયને દરેક વસ્તુની જાણ કરવાની સૂચનાઓ સાથે યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના નાયબ કાર્યકારી સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
JAC કાર્યકર્તાઓને તરત જ સમજાયું કે તેઓ "સોવિયેત દેશભક્તિ" ની પુષ્ટિ કરે અને પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થળાંતર કરવાના વિચારોનો વિરોધ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી: ઇઝરાયેલ અન્ય દેશોના યહૂદીઓ માટે, સમાજવાદી વતનથી વંચિત યહૂદીઓ માટે બનાવાયેલ છે.
ખેફેત્ઝે યહૂદીઓની યાદી તૈયાર કરી જેઓ ફાસીવાદ વિરોધી સમિતિમાં આવ્યા અને આરબ પ્રતિક્રિયાવાદીઓ સામે ઇઝરાયેલની બાજુમાં લડવા માટે પેલેસ્ટાઇનમાં સ્વયંસેવકો તરીકે મોકલવાનું કહ્યું. તેમણે "પગલાં લેવા" માટે રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયને યાદીઓ સોંપી.
આ તકેદારીએ 1951માં હેફેટ્ઝને ધરપકડથી બચાવી ન હતી. પરંતુ ઓછામાં ઓછા પૂર્વ સુરક્ષા અધિકારીનો જીવ તો બચી ગયો. તેને યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના અન્ય કાર્યકરો સાથે ગોળી ચલાવવામાં આવી ન હતી, પરંતુ તેને પચીસ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી...
24 મે, 1948 ના રોજ, મોસ્કોમાં સોલોમન મિખોલ્સની યાદમાં એક સાંજ યોજાઈ હતી.
રાજ્ય યહૂદી થિયેટરના કલાત્મક દિગ્દર્શક અને યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિના અધ્યક્ષના દુ: ખદ મૃત્યુના સંજોગો તે સમયે જાણીતા ન હતા. પછીથી જ તે સ્પષ્ટ થશે કે સ્ટાલિનના ગુપ્ત આદેશ પર સુરક્ષા અધિકારીઓ દ્વારા તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેઓએ હિટ-એન્ડ-રન કર્યું, એમ કહીને કે મિખોલ્સ અને તેના સાથી, જે મિન્સ્કમાં હતા, એક ટ્રક દ્વારા દોડી ગયા હતા. પરંતુ સ્ટેજિંગ ક્રૂડ હતું, તેઓ માનતા ન હતા. એવી અફવાઓ હતી કે મિખોલ્સની હત્યા કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ઉપરથી કોઈ સૂચના ન હતી, તેથી તેઓએ તેને સન્માન સાથે દફનાવ્યો.
પ્રખ્યાત લેખક ઇલ્યા ગ્રિગોરીવિચ એરેનબર્ગ બોલ્યા:
- આજે સાંજે, મહાન અભિનેતા અને મહાન માણસ સોલોમન મિખાયલોવિચ મિખોલ્સની સ્મૃતિને સમર્પિત, હું તમને ફરી એકવાર યાદ અપાવવા માંગુ છું - એક અમર તરસ: આ એવા લોકોના શુષ્ક હોઠ છે જેમણે લાંબા સમયથી ન્યાયનું સપનું જોયું છે, જેમણે તાળું મારી દીધું છે. ભરાયેલા ઘેટ્ટોમાં, સત્યની શોધ કરી, બીજાઓ માટે ગાયું અને બીજાઓ માટે તેણે બળવો કર્યો.
હવે, જ્યારે આપણે મહાન સોવિયત ટ્રેજિયન સોલોમન મિખોલ્સને યાદ કરીએ છીએ, ત્યારે બોમ્બ અને શેલ ક્યાંક દૂર ફૂટી રહ્યા છે: યુવા રાજ્યના યહૂદીઓ તેમના શહેરો અને ગામોને અંગ્રેજી ભાડૂતીઓથી બચાવી રહ્યા છે. ન્યાય ફરી એકવાર લોભ સાથે અથડાય છે. તેલના કારણે લોકોનું લોહી વહી રહ્યું છે. મેં ક્યારેય ઝિઓનિઝમના વિચારો શેર કર્યા નથી, પરંતુ હવે આપણે વિચારો વિશે નહીં, પરંતુ જીવંત લોકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ.
મને ખાતરી છે કે જેરુસલેમના જૂના ક્વાર્ટરમાં, કેટાકોમ્બ્સમાં, જ્યાં હવે લડાઈઓ થઈ રહી છે, એક મહાન સોવિયેત નાગરિક, એક મહાન કલાકાર, એક મહાન માણસની છબી, લોકોને પરાક્રમી કાર્યો માટે પ્રેરણા આપે છે...
સોવિયેત પ્રેસે આરબ પ્રતિક્રિયાવાદીઓની નિંદા કરી જેઓ યહૂદી રાજ્યનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
એહરેનબર્ગે પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યું તેમ, મંત્રી શેરટોકે મોલોટોવના સાથીદારને પૂછ્યું કે શું તે સંમત છે કે શું ઇઝરાયેલ "તત્કાલ મોસ્કોમાં તેનું મિશન સ્થાપિત કરે, જેમાં રાજદૂત અથવા ચાર્જ ડી અફેર્સ અને કોન્સ્યુલ જનરલનો સમાવેશ થાય છે, અને તે એકસાથે તેલ અવીવ સોવિયેત મિશનમાં સ્થાપિત થાય છે. સમાન રેન્ક."
બીજા દિવસે, સ્ટાલિને જવાબના લખાણને મંજૂરી આપ્યા પછી, મોલોટોવે તેલ અવીવને ટેલિગ્રાફ કરાર કર્યો.
પાવેલ ઇવાનોવિચ એર્શોવને ઇઝરાયેલમાં પ્રથમ રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને પૂર્વમાં કામ કરવાનો અનુભવ હતો. 1944 થી તેમણે તુર્કીમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં સલાહકાર તરીકે સેવા આપી.
અને યુએનમાં, સોવિયત રાજદ્વારીઓએ આરબ દેશો અને ઇંગ્લેન્ડ સામે લડવાનું ચાલુ રાખ્યું, જેમણે "ઇઝરાયેલના સાર્વભૌમ અધિકારો" ને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો અને દરેક સંભવિત રીતે યહૂદી રાજ્યનો બચાવ કર્યો.
સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં, સોવિયત પ્રતિનિધિએ વિદેશી સશસ્ત્ર રચનાઓના પેલેસ્ટાઇનના પ્રદેશમાંથી તાત્કાલિક પાછી ખેંચવાની માંગ કરી હતી, એટલે કે, આરબ સૈન્ય જે કળીમાં યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી.
યુનાઇટેડ નેશન્સે પેલેસ્ટાઇનમાં ત્રણસો લશ્કરી નિરીક્ષકો મોકલ્યા, જેમણે આરબો દ્વારા જેરૂસલેમમાં યુદ્ધવિરામનું સતત ઉલ્લંઘન નોંધ્યું.
ઇઝરાયેલને વ્યવહારુ સહાય આપનાર એકમાત્ર સાથી સોવિયેત સંઘ હતો. ગંભીર પરિસ્થિતિમાં ઇઝરાયેલી નેતાઓ તેમની તરફ વળ્યા.
9 જૂન, 1948 ના રોજ, મંત્રી શેરટોકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તેમના પ્રતિનિધિ, એપસ્ટેઇનને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
"કૃપા કરીને યુએસએસઆરના પ્રતિનિધિઓનો સંપર્ક કરો, તમારા વિવેકબુદ્ધિથી, ન્યુ યોર્ક અથવા વોશિંગ્ટનમાં શસ્ત્રો અને ખોરાકની ખરીદીના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે મોસ્કોની મુલાકાત લેતા વિશેષ મિશનની સંભાવના માટે વિનંતી સાથે. તેની પ્રારંભિક રચના નામિર, બેન-એરોન, પર્લસન છે.
વિશેષ મિશન પ્રસ્થાન અંગેના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યું છે. જો સ્વીકારવામાં આવે તો, ઉપરોક્ત વ્યક્તિઓ પ્રાગ અથવા વોર્સોમાં આગમન પર વિઝા માટે અરજી કરશે.
મામલો અત્યંત તાકીદનો છે. ટેલિગ્રાફ અમલ, ગોલ્ડા મેયરસનને જાણ કરો.
16 જૂનના રોજ, શેરટોકે એપ્સટિનને ભયાવહ ટેલિગ્રામ મોકલ્યો:
"બળતણની ગંભીર પરિસ્થિતિને કારણે, અમે ગેસોલિનની ખરીદી માટે વાટાઘાટો કરવા માટે રોમાનિયામાં વિશેષ દૂત મોકલીએ છીએ. યુદ્ધવિરામ દરમિયાન ટેન્કર આવવું જોઈએ. આ સંદર્ભે, રોમાનિયન સરકારને અમારી અપીલ માટે સોવિયેત સમર્થન માટે પૂછો.
23 જૂનના રોજ, વિદેશ પ્રધાન શેરટોકે ટેલિગ્રામ દ્વારા એપ્સટિનને ગ્રોમીકો સાથે મળવા અને "વિરામની સમાપ્તિ પછી (જો આવું થાય તો) તેમની અનુગામી ડિલિવરી સાથે એરક્રાફ્ટ અને અન્ય ભારે શસ્ત્રોનું વેચાણ કેવી રીતે કરવું તેની ચર્ચા કરવા કહ્યું. નિર્દેશ કરો કે યુદ્ધવિરામની શરતો વિદેશમાં શસ્ત્રોના સંપાદનને પ્રતિબંધિત કરતી નથી.
દરમિયાન, ગ્રોમીકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તેનું કામ પૂર્ણ કરી રહ્યો હતો અને ઘરે પરત ફરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.
તેણે નવ વર્ષ વિદેશમાં કામ કર્યું. હવે મોલોટોવ તેને નજીકમાં, મોસ્કોમાં રાખવા માંગતો હતો, અને તેને બીજા પ્રથમ નાયબ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા. મોલોટોવે ગ્રોમીકોનું સમર્થન કર્યું અને વિશિન્સ્કીએ તેના ઝડપથી વિકસતા હરીફને જાહેરમાં નાપસંદ કર્યો, જે એક સદીના એક ક્વાર્ટર નાના પણ હતા.
આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ ખૂબ લાંબા સમય સુધી મોસ્કોથી ગેરહાજર હતો, જટિલ અમલદારશાહી ષડયંત્ર, નિંદા અને સ્નૂપિંગનો અનુભવ મેળવ્યો ન હતો. તેનું નામ વૈશિન્સ્કી આ દુનિયામાં પાણીમાં માછલી જેવું લાગ્યું.
ગ્રોમીકોને યાકોવ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ મલિક દ્વારા યુએનમાં કાયમી પ્રતિનિધિની ભૂમિકામાં બદલવામાં આવ્યો હતો.
મલિકને નાયબ વિદેશ મંત્રી તરીકે પણ બઢતી આપવામાં આવી છે. મલિક માત્ર ચાલીસ વર્ષના હતા, આટલા ઉચ્ચ પદના રાજદ્વારી માટે વૃદ્ધ નથી. તેણે આખું યુદ્ધ જાપાનમાં વિતાવ્યું. '45 ની વસંત ઋતુમાં અમેરિકન બોમ્બ ધડાકાના પરિણામે ટોક્યો બળી ગયેલું જોવા માટે તે મિત્ર શક્તિઓના એકમાત્ર રાજદૂત હતા. હિરોશિમા અને નાગાસાકીના પરમાણુ બોમ્બ ધડાકાથી બચી ગયા.
23 જુલાઈ, 1948 ના રોજ, યુએનમાં ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિ, અબા એબાને, વિદેશ મંત્રી શેરટોકને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“આજે મેં મલિક સાથે મારી પ્રથમ લાંબી, ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ વાતચીત કરી. તેમણે અમારી સૈન્ય સફળતાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને આરબ શાસન પર નિષ્ફળતાઓની અસર વિશે ચર્ચા કરી. તેમણે યુએનના સભ્ય બનવા માટે અમારી અરજી મંજૂર કરી, પરંતુ અમને સાવચેતીપૂર્વક તૈયારી કરવાની સલાહ આપી અને માને છે કે બધું અમેરિકન સમર્થનની ડિગ્રી પર આધારિત છે. ગોલ્ડા મેયર્સન મિશનની ટૂંક સમયમાં સ્થાપનાની આશા છે.”
આરબ સૈન્યની હારને મોસ્કોમાં ઇંગ્લેન્ડની હાર તરીકે ગણવામાં આવી હતી અને તેઓ તેના વિશે અવિશ્વસનીય રીતે ખુશ હતા; માનતા હતા કે સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં ઈંગ્લેન્ડની સ્થિતિ નબળી પડી છે.
ઇબાનનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકામાં થયો હતો અને તેણે લંડનમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ભાષાકીય ક્ષમતાઓ સાથે ઉદારતાથી હોશિયાર, તેણે માત્ર શાસ્ત્રીય ભાષાઓ શીખી - પ્રાચીન ગ્રીક અને લેટિન, પણ ઘણી મધ્ય પૂર્વીય ભાષાઓ - અરબી, ફારસી, હીબ્રુ અને અરામાઇક. ત્રેવીસ વર્ષની ઉંમરે તેમને કેમ્બ્રિજમાં પ્રાચ્ય ભાષાઓ શીખવવાનું સોંપવામાં આવ્યું.
બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તે બ્રિટિશ આર્મીમાં જોડાયો. તેણે કૈરોમાં સેવા આપી, જ્યાં તે તેની ભાવિ પત્નીને મળ્યો. અને તેની બહેને ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોના ભાવિ ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ, ચેઇમ હરઝોગ સાથે લગ્ન કર્યા.
1942 માં, કમાન્ડે મેજર એબાનને ખાસ દળો માટે યહૂદી સ્વયંસેવકોની પસંદગી કરવા માટે જેરુસલેમ મોકલ્યા. 1947 માં, તેમની રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ; જનરલ એસેમ્બલીના સત્રમાં યહૂદી એજન્સીના પ્રતિનિધિમંડળમાં તેમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. મે '48 માં, તેમણે યુએનમાં તેમનું પ્રથમ ભાષણ કર્યું - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિરુદ્ધ. પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન સામે વાંધો ઉઠાવનાર અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળની દલીલોને તેમણે ફગાવી દીધી હતી.
તેઓ યુએનમાં માત્ર અંગ્રેજીના ઉત્તમ જ્ઞાનને કારણે જ નહીં પરંતુ કુશળ વક્તા તરીકે જાણીતા હતા. તે જાણતો હતો કે કેવી રીતે ખાતરી આપવી. આતંકવાદીઓ સામે બદલો લેવાની સુરક્ષા પરિષદમાં ચર્ચા પછી, જે ઇઝરાયેલની નિંદામાં સમાપ્ત થઈ, એબાન જેરૂસલેમ ગયો. તે ઇઝરાયેલી સૈન્યની કાર્યવાહીથી રોષે ભરાયો હતો અને, ભાગ્યે જ તેના ગુસ્સાને સમાયોજિત કરીને, બેન-ગુરિયનને પૂછ્યું કે આ ઓપરેશન શા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.
"મને પણ આ વિશે શંકા હતી," વિચક્ષણ વડા પ્રધાને જવાબ આપ્યો, "પરંતુ જ્યારે મેં સુરક્ષા પરિષદમાં તમારું ભાષણ વાંચ્યું, ત્યારે મને ખાતરી થઈ કે તે જરૂરી છે."
12 ઓગસ્ટના રોજ, એબાને શેરટોકને એક પત્ર મોકલ્યો, જેમાં મલિક સાથેની નવી વાતચીતની જાણ કરી:
“તેમણે ઇઝરાયેલના સૈન્ય પ્રયાસો માટે તેમની ઊંડી પ્રશંસા વ્યક્ત કરી... આવી હારની કોઈને અપેક્ષા નહોતી.
શ્રી મલિકે મને કહ્યું કે હવે તમામ પ્રતિનિધિમંડળોમાં એક સામાન્ય અભિપ્રાય છે કે ઇઝરાયેલ રાજ્યની રચના એ એક બદલી ન શકાય તેવી હકીકત છે...
તે મારા માટે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે સોવિયેત પક્ષ માને છે કે તેણે યોગ્ય વિશ્લેષણ કર્યું છે અને યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે, જેના પછી તે ડિવિડન્ડ મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે. તેમણે સૂચવ્યું કે અમે રશિયાની પરોપકારી સ્થિતિના પરિણામે પૂર્વ યુરોપીયન અને બાલ્કન દેશો પાસેથી સહાય મેળવવાની હકીકતનું મૂલ્યાંકન કરીશું...
સોવિયેત પક્ષ યહૂદી રાજ્યને સમર્થન આપવાના તેના નિર્ણયને મધ્ય પૂર્વમાં પોતાના માટે નિર્ધારિત કરેલા લક્ષ્યોના સંદર્ભમાં વિજયી રીતે ન્યાયી ગણે છે...”
14 ઓગસ્ટના રોજ, ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆર મિશનના બીજા સચિવ, વિદેશી દેશો સાથેના સાંસ્કૃતિક સંબંધો માટે ઓલ-યુનિયન સોસાયટીના કમિશનર, મિટ્રોફન પેટ્રોવિચ ફેડોરિન, ઇઝરાયેલ સાથેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોની લીગની બેઠકમાં હાજરી આપી હતી, સોવિયેત મિશનનું આગમન.
ફેડોરિન '41 માં વિદેશી ભાષાઓની સંસ્થામાંથી સ્નાતક થયા અને ઈરાનમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં રાજદ્વારી કુરિયર તરીકે કામ કર્યું. 1943 માં તેમને ઇજિપ્તમાં સોવિયેત મિશનમાં તાલીમાર્થી તરીકે મોકલવામાં આવ્યા હતા. 1948માં અમને ઈઝરાયેલ મોકલવામાં આવ્યા.
લગભગ બે હજાર લોકો તેલ અવીવના સૌથી મોટા સિનેમાઘરોમાંના એક "એસ્ટર" ની ઇમારતમાં એકઠા થયા હતા અને તમામ પ્રદર્શનનું પ્રસારણ સાંભળવા માટે લગભગ એક હજાર વધુ લોકો શેરીમાં એકઠા થયા હતા. પ્રેસિડિયમ ટેબલની ઉપર તેઓએ સ્ટાલિનનું એક મોટું પોટ્રેટ અને સૂત્ર લટકાવ્યું હતું "ઇઝરાયેલ રાજ્ય અને યુએસએસઆર વચ્ચેની મિત્રતા દીર્ધાયુષ્ય રહે!"
સોવિયત યુનિયન અને સોવિયેત પ્રતિનિધિઓ, ખાસ કરીને ગ્રોમીકોના ઉલ્લેખ પર, હોલ તાળીઓના ગડગડાટથી વિસ્ફોટ થયો.
કાર્યકારી યુવા ગાયકવૃંદે યહૂદી રાષ્ટ્રગીત ગાયું, પછી સોવિયત સંઘનું રાષ્ટ્રગીત. આખો હોલ પહેલેથી જ “ઈન્ટરનેશનલ” ગાતો હતો. પછી ગાયિકાએ ઘણા વધુ સોવિયત ગીતો રજૂ કર્યા - "આર્ટિલરીમેનનો માર્ચ", "બુડ્યોનીનું ગીત".
 
કોમરેડ સ્ટાલિન એહરેનબર્ગને સૂચના આપે છે...
7 સપ્ટેમ્બરના રોજ, મોલોટોવએ સોવિયેત યુનિયનમાં ઇઝરાયેલના પ્રથમ રાજદૂત ગોલ્ડા મેયરસનને ખૂબ જ દયાળુ સ્વાગત કર્યું. તેણીનો જન્મ કિવમાં ક્રાંતિ પહેલા થયો હતો, તેના દાદાએ ત્રીસ વર્ષ સુધી ઝારવાદી સેનામાં સેવા આપી હતી, તેના પિતા સુથાર હતા. પરિવાર ભિખારી બની ગયો, આઠમાંથી પાંચ બાળકો યુવાન મૃત્યુ પામ્યા.
દુ: ખી યાદો તેણીની આખી જીંદગી સાથે હતી:
“મને સ્પષ્ટપણે પોગ્રોમ વિશેની વાતચીત યાદ છે જે આપણા પર પડવાની હતી. અલબત્ત, ત્યારે મને ખબર ન હતી કે પોગ્રોમ શું છે, પરંતુ હું પહેલેથી જ જાણતો હતો કે અમે યહૂદીઓ છીએ તે હકીકત સાથે અને તે હકીકત સાથે કે છરીઓ અને લાકડીઓ સાથેનું ટોળું શહેરની આસપાસ ફરતું હતું. બૂમો પાડવી: "ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે જડવામાં આવ્યો હતો." !"
તેણીને બાળપણમાં અમેરિકા લઈ જવામાં આવી હતી, તેથી તેણી રશિયન બોલતી ન હતી. તેનો પતિ મૌરિસ મેયરસન હતો, જે રશિયાથી સ્થળાંતરિત પણ હતો. તેમના રાજકીય વિચારોમાં તેઓ સમાજવાદી અને ઝિઓનિઝમના વિરોધી હતા. પરંતુ તેની પત્નીની ખાતર તે પેલેસ્ટાઈન જવા સંમત થયો. મૌરિસે કેશિયર તરીકે કામ કર્યું, અને ગોલ્ડાના સ્વભાવ, ઉર્જા અને નિશ્ચયએ તેને રાજકારણમાં દોરી.
તેણીને યાદ અપાવવાનું ગમતું ન હતું કે તે એક સ્ત્રી છે. એક પત્રકારે તેને પૂછ્યું:
- એક મહિલાને વડા પ્રધાન બનવું કેવું છે?
તેણીએ જવાબ આપ્યો:
- મને ખબર નથી, હું ક્યારેય પુરુષ વડાપ્રધાન નથી રહ્યો.
તેણીનો દેખાવ ઇઝરાયેલને મૂર્તિમંત કરતો હતો. તેણી હંમેશા ઘેરા રંગના કપડાં પહેરતી હતી - ડ્રેસ અથવા જેકેટ, એક સ્વાદિષ્ટ પિન, એક નાની ઘડિયાળ, આંગળીઓ નિકોટિનથી રંગાયેલી (તેણે ફિલ્ટર વિના મજબૂત સિગારેટ પીધી), એક પુરૂષવાચી રામરામ અને ગંભીર દેખાવ, ક્યારેક ગરમ સ્મિત દ્વારા નરમ.
મોસ્કોમાં તેના આગમન માટે સંમત થતાં પહેલાં, વિશિન્સ્કીએ રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન, કર્નલ જનરલ વિક્ટર સેમેનોવિચ અબાકુમોવને વિનંતી મોકલી: "શું યુએસએસઆરમાં તેણીના પ્રવેશમાં કોઈ અવરોધો છે." સુરક્ષા અધિકારીઓએ વિરોધ કર્યો ન હતો.
બધા ઇઝરાયેલી નેતાઓએ તેમની અટક બદલીને હીબ્રુમાં, નવા નામો લીધા જેમાં છેલ્લા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે એક પ્રતીકાત્મક કાર્ય હતું, બાઈબલના નામો પર પાછા ફરવું. ઝિઓનિસ્ટ તેમના નિર્વાસિત જીવનને ભૂલી જવા માંગતા હતા. ગોલ્ડા મેયરસન ટૂંક સમયમાં ગોલ્ડા મેયર બની ગયા અને મંત્રી મોશે શેરટોક શેરેટ બન્યા. ભાવિ વડા પ્રધાન અને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા શિમોન પરસ્કી પેરેસ બન્યા.
વ્યાચેસ્લાવ મિખાઈલોવિચે રાજદૂતને પેલેસ્ટાઈનની પરિસ્થિતિ વિશે પૂછ્યું. ગોલ્ડા મીરે જણાવ્યું હતું કે, અન્ય બાબતોની સાથે: "યુદ્ધના પરિણામે, ઇઝરાયેલ રાજ્યની સરકાર એવા નિષ્કર્ષ પર આવી કે તેણે સરહદોનો મુદ્દો ઉઠાવવો પડશે જેથી કરીને તેનો વધુ સફળતાપૂર્વક બચાવ કરી શકાય. નવેમ્બર વીસ-નવમીના ઠરાવમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ સરહદો."
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેણીએ કહ્યું કે યુએન દ્વારા નિર્ધારિત સરહદો અવાસ્તવિક હોવાનું બહાર આવ્યું છે, ઇઝરાયેલને સંરક્ષણ માટે તેનો વિસ્તાર વધારવાની જરૂર છે. આ શબ્દોએ મોલોટોવ તરફથી કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો. તેમના સહાયક અને અનુવાદક ઓલેગ ટ્રોયાનોવ્સ્કી (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રથમ રાજદૂતના પુત્ર) એ સોવિયત વિદેશ પ્રધાનના અવગણનાત્મક શબ્દો રેકોર્ડ કર્યા: “ઇઝરાયેલ રાજ્યની સરકારે આ મુદ્દા વિશે વિચારવું પડશે. જો કે, તે, મોલોટોવ, વિચારે છે કે ઇઝરાયેલ રાજ્ય સારી શરૂઆત કરી રહ્યું છે અને તેની પાસે એક મજબૂત રાજ્ય બનાવવાનો આધાર છે.
ગોલ્ડા મીર એક સુંદર આત્મવિશ્વાસ ધરાવતી મહિલા હતી. તે સાચો હતો તે આત્મવિશ્વાસ તેને ક્યારેય છોડતો નથી. અને તેણીમાં તે આત્મવિશ્વાસ અન્ય લોકોમાં સ્થાપિત કરવાની ક્ષમતા હતી. તે કદાચ ઇઝરાયેલની સૌથી અસરકારક રાજદ્વારી હતી.
13 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ઇઝરાયેલી મિશનના લશ્કરી એટેચ, કર્નલ જોહાન રેટનર, સશસ્ત્ર દળો મંત્રાલયની મુલાકાતે આવ્યા અને આર્ટિલરીના મેજર જનરલ I.M. સાથે બાહ્ય સંબંધો વિભાગમાં વાત કરી. સારાવ અને તેના નાયબ.
ઓડેસામાં જન્મેલા રેટનર, મોસ્કો ડિવિઝનની 3 જી સમારા ગ્રેનેડિયર રેજિમેન્ટમાં ખાનગી તરીકે - ઝારવાદી સૈન્યમાં સેવા આપવા માટે વ્યવસ્થાપિત થયા. ક્રાંતિ પછી તે રેડ આર્મીની હરોળમાં લડ્યો. ત્રેવીસમા વર્ષે તે પેલેસ્ટાઈન ગયો, આર્કિટેક્ચર શીખવ્યું. તે હગાનાહના સ્થાપકોમાંના એક હતા, અને સ્વતંત્રતાના યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ તેમણે ભાવિ ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોના જનરલ સ્ટાફના આયોજન વિભાગનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
કર્નલ રેટનરે મંત્રાલયના પ્રતિનિધિઓને ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા. સૌ પ્રથમ, ઇઝરાયેલમાં તેઓ લશ્કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે સોવિયેત સાહિત્ય પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે. બીજું, ઇઝરાયેલીઓ તેમના અધિકારીઓને સોવિયેત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરવા મોકલવા માંગે છે.
જનરલ સારાવે જવાબ આપ્યો કે આવા મુદ્દાઓ મંત્રાલય દ્વારા નહીં, પરંતુ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી કાં તો રાજદૂત ગોલ્ડા મેયરસનએ તેમને વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ લાવવું જોઈએ, અથવા ઇઝરાયેલી સરકાર તેલ અવીવમાં સોવિયેત લીગેશનનો ઔપચારિક રીતે સંપર્ક કરી શકે છે.
14 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ગોલ્ડા મીરે તેના મુખ્ય ભાગીદાર, નાયબ વિદેશ પ્રધાન ઝોરીન સાથે પ્રથમ મુલાકાત લીધી, જેઓ મધ્ય પૂર્વના પ્રભારી હતા.
તેણીએ તરત જ એક વિષય પર વાત કરવાનું શરૂ કર્યું જે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ખૂબ જ સંવેદનશીલ બનશે.
"મેયરસન," ઝોરીને વાર્તાલાપ પછી લખ્યું, "એકહ્યું કે યહૂદી સમસ્યાને ફક્ત ઇઝરાયેલ રાજ્યમાં યહૂદીઓના વ્યાપક સ્થળાંતર દ્વારા જ ધરમૂળથી ઉકેલી શકાય છે.
મેં આ સંદર્ભમાં નોંધ્યું છે કે એકલા ઇમિગ્રેશન, મારા મતે, આ સમસ્યાને હલ કરી શકશે નહીં, કારણ કે ઘણા યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઇન નહીં જાય, પરંતુ અન્ય દેશોમાં રહેવાનું ચાલુ રાખશે. મેં ઉમેર્યું કે યુએસએસઆરમાં, સમાજવાદી રાજ્યમાં, રાષ્ટ્રીય જુલમ અને યહૂદીઓની અસમાન સ્થિતિ કાયમ માટે સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી...
મેયરસને આ વિષય પર વધુ નિવેદનો આપવાનું ટાળ્યું હતું."
અને 17 ઓગસ્ટના રોજ ઇઝરાયેલમાં, સોવિયેત રાજદૂત પાવેલ ઇવાનોવિચ એર્શોવે ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયનને તેમના ઓળખપત્રો રજૂ કર્યા. એર્શોવ જે હોટલમાં રોકાયો હતો, ત્યાં શેરીઓમાં એવા લોકો હતા જેમણે સોવિયત રાજદૂતનું નિષ્ઠાપૂર્વક સ્વાગત કર્યું.
વડાપ્રધાનના ઘરે ચાલીસ સૈનિકોનો ગાર્ડ ઓફ ઓનર ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ઓર્કેસ્ટ્રાએ સોવિયેત યુનિયન અને હાતિકવાહનું રાષ્ટ્રગીત રજૂ કર્યું હતું.
પ્રમાણપત્રો રજૂ કર્યા પછી, બેન-ગુરિયોને એર્શોવને કહ્યું: “ઇઝરાયેલના લોકો યુએનમાં તેના નૈતિક સમર્થન માટે સોવિયેત સંઘના ઋણી છે. ઇઝરાઇલ રાજ્ય હવે મજબૂત બન્યું છે, તેના લોકો અને ખાસ કરીને તેના યુવાનો જાણે છે કે તેઓ તેમના રાજ્ય અને તેમના વિચાર માટે લડી રહ્યા છે, અને, મારે કહેવું જ જોઇએ, તેઓ કેવી રીતે લડવું તે જાણે છે, જે લડાઇઓમાં સાબિત થયું છે. સૈન્યને ચેકોસ્લોવાકિયા અને યુગોસ્લાવિયામાંથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં શસ્ત્રો મળ્યા, જેમાં આર્ટિલરીનો સમાવેશ થાય છે, જે યુદ્ધની શરૂઆતમાં સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર હતો.
ઇઝરાયેલમાં, જ્યાં લડાઈ હમણાં જ સમાપ્ત થઈ હતી, જીવન સરળ ન હતું. સોવિયત રાજદ્વારીઓએ પણ તેમની વિશેષાધિકૃત સ્થિતિ હોવા છતાં, આ અનુભવ્યું.
સપ્ટેમ્બરમાં, એર્શોવ ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના ડાયરેક્ટર જનરલ વોલ્ટર ઇટાન પાસે આવ્યા અને ફરિયાદ કરી કે મિશન બિલ્ડિંગ અને કર્મચારીઓ માટે રહેણાંક એપાર્ટમેન્ટ તૈયાર નથી. ખોરાક સાથે મુશ્કેલીઓ હતી. રાજદ્વારીઓને ફૂડ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા ન હતા. પરિણામે, સવારે હોટેલમાં સોવિયત રાજદૂતને કોફીનો બીજો કપ નકારવામાં આવ્યો.
સોવિયેત સંઘે ઈઝરાયેલની સ્થિતિને હળવી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પેલેસ્ટાઈનમાંથી આરબ સૈનિકોને હટાવવાની માંગ કરી.
26 ઓગસ્ટના રોજ, નાયબ વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકોએ યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ માટેના ડ્રાફ્ટ નિર્દેશો પર હસ્તાક્ષર કર્યા. જ્યારે પેલેસ્ટાઈનના પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, ત્યારે ગ્રોમીકોએ આદેશ આપ્યો હતો કે, નીચેની દરખાસ્ત કરવી જોઈએ: “સામાન્ય સભા પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદી અને આરબ રાજ્યોના પ્રદેશમાંથી તાત્કાલિક ખસી જવાની જરૂરિયાતને માન્યતા આપે છે, જેની રચના માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. 29 નવેમ્બર, 1947 ના જનરલ એસેમ્બલીનો નિર્ણય, તમામ વિદેશી સૈનિકો અને વિદેશી લશ્કરી કર્મચારીઓ. કર્મચારીઓ અને સુરક્ષા પરિષદને પેલેસ્ટાઇનમાં દુશ્મનાવટની પુનઃશરૂઆતને રોકવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવા વિનંતી કરે છે."
વાત પેલેસ્ટાઇનમાંથી આરબ રચનાઓમાંથી ખસી જવાની હતી જેણે યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરવાની આશા ગુમાવી ન હતી.
17 સપ્ટેમ્બરના રોજ, બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પોલિટબ્યુરો દ્વારા નિર્દેશોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સોવિયેત સંઘે ઇઝરાયેલને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું.
ગોલ્ડા મેર, અલબત્ત, પોલિટબ્યુરોએ શું નિર્ણય લીધો તે જાણી શક્યું નહીં. તે જ દિવસે, 17મી સપ્ટેમ્બરે, તેણીએ અન્ય નાયબ વિદેશ મંત્રી એફ. ગુસેવની મુલાકાત લીધી. તેણીએ આશા વ્યક્ત કરી કે જનરલ એસેમ્બલીના આગામી સત્રમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ, પહેલાની જેમ, ઇઝરાયેલ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ લેશે.
ગુસેવે જવાબ આપ્યો, "ઇઝરાયેલ રાજ્ય અંગે સોવિયત સંઘની સ્થિતિ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જાણીતી છે. અમારો દેશ ઇઝરાયેલના યુવા રાજ્યને જે મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે તે સમજે છે અને અમે વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ કે તે આ મુશ્કેલીઓને પાર કરી શકશે.”
અને પેલેસ્ટાઇનમાં જ, તે જ દિવસે, સત્તરમી સપ્ટેમ્બરે, પેલેસ્ટાઇનમાં યુએન મધ્યસ્થી, કાઉન્ટ ફોલ્કે બર્નાડોટ, માર્યા ગયા. જ્યારે તે, યુએન નિરીક્ષક જૂથના વડા, ફ્રેન્ચ કર્નલ એ. સેરોટ સાથે મળીને, જેરુસલેમમાં તટસ્થ ઝોનની સરહદ પાર કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેને ગોળી વાગી હતી. બર્નાડોટની કારને રસ્તા પરના બ્લોકેજની સામે રોકવાની ફરજ પડી હતી. હત્યારાઓ મળ્યા નથી. ઇઝરાયેલી કટ્ટરપંથીઓની શંકા હતી.
કાર્યકારી યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ રોબર્ટ લોવેટે બર્નાડોટ પર હત્યાના પ્રયાસના કેસની તપાસ કરવા માટે એક કાર્યકારી જૂથની રચના કરી. અમેરિકન રાજદ્વારીઓએ જેરુસલેમથી અહેવાલ આપ્યો હતો કે હત્યાના દિવસે, જેરુસલેમ અને હૈફામાં ચેક કોન્સ્યુલેટ્સ મધ્યરાત્રિ સુધી ખુલ્લા હતા જ્યાં સુધી કેસમાં સામેલ ઇઝરાયેલી આતંકવાદીઓ માટે ત્રીસ વિઝાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે આતંકવાદીઓ પ્રાગ ગયા. ચેકોસ્લોવાકિયામાં અમેરિકન એર એટેચીને વોશિંગ્ટન તરફથી ઇઝરાયેલની તમામ ફ્લાઇટ્સની પેસેન્જર લિસ્ટ તપાસવાની સૂચના મળી હતી. અમેરિકનોએ ધાર્યું કે હત્યા સોવિયેત અને ચેકોસ્લોવાક ગુપ્તચર સેવાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
બર્નાડોટના મૃત્યુના બે દિવસ પછી, અમેરિકન મિલિટરી એટેચી, મેજર નિકોલસ એન્ડ્રોનોવિચ, જેરુસલેમ સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં બેઠા હતા. આગળના ટેબલ પર, ઇઝરાયેલીઓનું એક જૂથ તાજેતરના હત્યાના પ્રયાસની ચર્ચા કરી રહ્યું હતું. અને મુખ્ય સાંભળ્યું:
- આગળની લાઇનમાં અમેરિકન કોન્સ્યુલ છે. તેને જલ્દી જ મળી જશે.
કોન્સ્યુલ જનરલ જેમ્સ મેકડોનાલ્ડે આ ધમકીને ગંભીરતાથી લીધી અને સાંભળેલી વાતચીતની જાણ વોશિંગ્ટનને કરી. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે ભલામણ કરી હતી કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડિફેન્સ જેરુસલેમ કૉન્સ્યુલેટમાં મરીનની સંખ્યા તેરથી વધારીને સત્તાવીસ કરે. પરંતુ ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયે કોન્સ્યુલેટ અધિકારીઓને એસ્કોર્ટ કરતી વખતે પણ, શેરીમાં બંદૂકો વહન કરતા મરીન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
મોસ્કો મેગેઝિન "નોવો વ્રેમ્યા" માં એક લેખ પ્રકાશિત થયો જેમાં બર્નાડોટની હત્યા માટે બ્રિટિશરો પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો.
કાઉન્ટ ફોલ્કે બર્નાડોટની પ્રતિષ્ઠા નબળી હતી. યુદ્ધના વર્ષો દરમિયાન તેમણે સ્વીડિશ રેડ ક્રોસ સોસાયટીનું નેતૃત્વ કર્યું. તેના પર નાઝીઓ સાથે ખૂબ નજીકથી કામ કરવાનો આરોપ હતો. જર્મન ગુપ્તચર સેવાઓએ રેડ ક્રોસનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો, અને યુદ્ધ પછી, રેડ ક્રોસ દસ્તાવેજો ધરાવતા ઘણા નાઝીઓ પરાજિત રીકથી દૂર સરકી ગયા.
બર્નાડોટે પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન અંગેના યુએનના ઠરાવને નિષ્ફળ ગણાવ્યો હતો. તેનો પોતાનો વિચાર હતો - ટ્રાન્સજોર્ડન અને પેલેસ્ટાઈનનું એકીકૃત રાજ્ય બનાવવું. બર્નાડોટ માનતા હતા કે આરબ રાજ્ય ટ્રાન્સજોર્ડન (પેલેસ્ટાઇનના આરબ પ્રદેશ સહિત) અને ઇઝરાયેલના યહૂદી રાજ્યને એક કરવા તે વધુ વ્યવહારુ છે. તેમના વિચારના અમલીકરણનો અર્થ એ થશે કે ઇઝરાયેલ, તે દેખાતાની સાથે જ, વિશ્વના રાજકીય નકશામાંથી અદૃશ્ય થઈ જશે.
પેલેસ્ટિનિયન યહૂદીઓ અને સ્ટાલિન તેની વિરુદ્ધ હતા.
મોલોટોવે સ્ટાલિનને જનરલ એસેમ્બલીની પ્રથમ સમિતિમાં બર્નાડોટની દરખાસ્તોની ચર્ચા અંગે સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળના ડ્રાફ્ટ નિર્દેશોની જાણ કરી.
મોલોટોવ અને વિશિન્સ્કીએ પેલેસ્ટાઇનમાં સૈનિકોને ડિમોબિલાઇઝ કરવાના બર્નાડોટના વિચાર અને પ્રાદેશિક પુનઃવિતરણ માટેની તેમની દરખાસ્તોને નકારવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જે ઇઝરાયેલ પાસેથી ચાર-પાંચમા ભાગનો વિસ્તાર લેશે અને તેને ટ્રાન્સજોર્ડનમાં સ્થાનાંતરિત કરશે.
સ્ટાલિન સંમત થયા.
મોસ્કો તરફથી સૂચનાઓ મળ્યા પછી, સુરક્ષા પરિષદમાં યુક્રેનના પ્રતિનિધિએ બર્નાડોટની યોજનાને નકારી કાઢી હતી અને કહ્યું હતું કે યોજનાનો હેતુ ઇઝરાયેલને નષ્ટ કરવાનો હતો.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ વીસ-નવમી નવેમ્બર, 1947ના જનરલ એસેમ્બલીના ઠરાવના કડક અમલીકરણની માંગ કરી હતી. તેઓએ પેલેસ્ટાઇનમાં સરહદો ફરીથી દોરવા અને કેટલાક પ્રદેશોને આરબોને સ્થાનાંતરિત કરવા સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો. આરબ શરણાર્થીઓની સમસ્યાની વાત કરીએ તો, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરી સામાન્ય રીતે તેના માટે ઓછી રસ ધરાવતી હતી.
સોવિયેત વિદેશ મંત્રાલયે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે "આ મુદ્દાને સંબંધિત પક્ષો વચ્ચેની સીધી વાટાઘાટો દ્વારા ઉકેલવામાં આવે, એટલે કે, ઇઝરાયેલની સરકાર અને પેલેસ્ટાઇનમાં આરબ રાજ્યની સરકાર વચ્ચે." આમ, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીએ ઇઝરાઇલ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ સ્થિતિ લીધી, જે પેલેસ્ટિનિયન આરબોને યહૂદી રાજ્યના દુશ્મનો માનીને અને તેઓ પાંચમી સ્તંભ બની જશે તેવા ભયથી પાછા ફરવા માંગતા ન હતા.
1948 ના પાનખરમાં, સુરક્ષા પરિષદમાં સોવિયેત યુક્રેનના પ્રતિનિધિ, દિમિત્રી ઝાખારોવિચ મનુઈલ્સ્કીએ એક અન્ય વિચાર રજૂ કર્યો: પેલેસ્ટાઈનથી ભાગીને સોવિયેત મધ્ય એશિયામાં આવેલા આરબોને પુનઃસ્થાપિત કરવા...
સોવિયત નેતાઓએ જે બન્યું તેમાં ભયંકર કંઈ જોયું નહીં. આરબ દેશોના યહૂદીઓ (લગભગ નવ લાખ લોકો!)ને તેમના ઘરો અને તમામ સંપત્તિ છોડીને તેમના ઘરોમાંથી ભાગી જવાની ફરજ પડી હતી. અડધા મિલિયન ઇઝરાયેલમાં સ્થાયી થયા, જ્યાં તેઓએ નવું જીવન શરૂ કર્યું. સોવિયેત રાજદ્વારીઓ માનતા હતા કે જે આરબો ઇઝરાયેલમાં રહેવા માંગતા નથી તેઓએ પડોશી આરબ દેશોમાં સ્થાયી થવું જોઈએ. વસ્તીનું આ પ્રકારનું વિનિમય સોવિયત નેતાઓને અસામાન્ય લાગતું ન હતું.
બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંતે, સપ્ટેમ્બર 1944 માં, સ્ટાલિન વોર્સોમાં નવી સરકાર સાથે સંમત થયા કે ધ્રુવો વોલ્હીનિયા અને ગેલિસિયા છોડી દેશે, અને યુક્રેનિયનો બાયઝેકઝાડી અને ચેલ્મ પ્રદેશ છોડી દેશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બધા ધ્રુવો પોલેન્ડમાં રહેશે, અને બધા યુક્રેનિયનો યુક્રેનમાં રહેશે.
પોલિશ કમિટિ ઓફ નેશનલ લિબરેશન એ "પોલેન્ડના નવા પ્રદેશોમાંથી યુક્રેનિયન વસ્તીના સ્વદેશ પાછા ફરવા અને યુક્રેનિયન SSR ના પ્રદેશમાંથી પોલિશ વસ્તી" પર એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
પોલિશ યુક્રેનિયનો કે જેઓ સ્વૈચ્છિક રીતે તેમના ઐતિહાસિક વતન જવા માટે સંમત છે તેમને પોલેન્ડમાં દેવાની માફી અને યુક્રેનમાં જમીન પ્લોટની ફાળવણીનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ પહેલી માર્ચ 1945 સુધીમાં એક લાખથી ઓછા લોકોએ આ ઓફરનો લાભ લીધો હતો. લોકોને ઘરની બહાર નીકળવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. પછી તેઓએ બળનો ઉપયોગ કર્યો. પોલિશ પોલીસ અને સૈન્યના એકમોએ ગામડાઓને ઘેરી લીધા, ખેડૂતોને તૈયાર થવા માટે ઘણા કલાકો આપવામાં આવ્યા, પછી તેઓને રેલ્વેમાં લઈ જવામાં આવ્યા અને વેગનમાં લોડ કરવામાં આવ્યા. જેઓ આજ્ઞા ન માનવા માંગતા તેમને માર મારવામાં આવ્યો.
સ્ટાલિનના મતે, આ ખૂબ જ વાજબી ઓપરેશન હતું. અને તે સમજી શક્યો નહીં કે આ જ વસ્તુ મધ્ય પૂર્વમાં કેમ કરી શકાતી નથી? પરંતુ સ્ટાલિનને ઇઝરાયેલમાં સોવિયત યહૂદીઓની નિષ્ઠાવાન રુચિ, યહૂદી રાજ્યને મદદ કરવાની તેમની ઇચ્છા ગમતી ન હતી.
તે રમુજી છે કે તે જ સમયે, ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનના ડિરેક્ટર એડગર હૂવરે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રુમેનને એક ખાસ સંદેશ મોકલ્યો:
"તેમની વિશ્વસનીય માહિતી માટે જાણીતા સ્ત્રોતે અમને કહ્યું કે રશિયનો લગભગ બે લાખ સામ્યવાદી વિચારધારા ધરાવતા યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઇન મોકલવા માટે તૈયાર કરી રહ્યા છે."
હૂવર બધા ઝિઓનિસ્ટોને સામ્યવાદી માનતા હતા. સ્ટાલિનનો દૃષ્ટિકોણ અલગ હતો અને તેણે આદેશ આપ્યો કે પાર્ટીની નીતિઓ સોવિયેત યહૂદીઓને સમજાવવામાં આવે.
18 સપ્ટેમ્બરના રોજ, જ્યારે સ્ટાલિન દક્ષિણમાં વેકેશન પર હતા, ત્યારે તેમને સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી માલેન્કોવ તરફથી એક નોંધ મળી, જેઓ નેતાની ગેરહાજરીમાં પોલિટબ્યુરોમાં વરિષ્ઠ તરીકે રહ્યા:
"કોમરેડ સ્ટાલિનને.
જતા પહેલા આપે ઈઝરાયેલ વિશે લેખ તૈયાર કરવાની સૂચના આપી હતી. મોસ્કોમાં એહરેનબર્ગની ગેરહાજરીને કારણે આ બાબતમાં થોડો વિલંબ થયો હતો. બીજા દિવસે એહરેનબર્ગ આવ્યો. કાગનોવિચ, પોસ્પેલોવ અને ઇલિચેવ અને મેં તેમની સાથે વાતચીત કરી. એહરેનબર્ગ લેખ લખવા માટે સંમત થયા અને અનેક હસ્તાક્ષરો સાથે પ્રકાશિત થયેલા લેખ સામે બોલ્યા.
હું તમને I. Ehrenburg દ્વારા એક લેખ મોકલી રહ્યો છું "લગભગ એક પત્ર." જ્યાં સુધી તમારા તરફથી અન્ય સૂચનાઓ ન હોય, તો અમે આ લેખ મંગળવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, પ્રવદા અખબારમાં પ્રકાશિત કરવા માંગીએ છીએ.
સ્ટાલિનનું એહરેનબર્ગ પ્રત્યે વિચિત્ર વલણ હતું.
એક દિવસ, સ્ટાલિને રાઈટર્સ યુનિયનના વડા, એલેક્ઝાંડર એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ ફદેવને બોલાવ્યા:
- સાંભળો, કામરેજ ફદેવ, તમારે અમને મદદ કરવી જોઈએ. તમે રાજ્યને તેના દુશ્મનો સામેની લડાઈમાં ખરેખર મદદ કરવા માટે કંઈ કરી રહ્યાં નથી. અમે તમને "યુએસએસઆરના લેખકોના સંઘના સેક્રેટરી જનરલ" નું ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ બિરુદ આપ્યું છે, પરંતુ તમે જાણતા નથી કે તમે મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય જાસૂસોથી ઘેરાયેલા છો.
- આ જાસૂસો કોણ છે?
સ્ટાલિને તે સ્મિતમાંથી એક સ્મિત કર્યું જેણે કેટલાક લોકોને બેહોશ કર્યા અને જે, જેમ કે ફદેવ જાણતા હતા, તે સારું નહોતું.
- જ્યારે તમે તેમને જાણવા માટે બંધાયેલા હતા ત્યારે હું તમને આ જાસૂસોના નામ શા માટે જણાવું? પરંતુ જો તમે આવા નબળા વ્યક્તિ છો, કામરેજ ફદેવ, તો હું તમને કહીશ કે કઈ દિશામાં જોવું અને તમારે અમને શું મદદ કરવી જોઈએ. તમે સારી રીતે જાણો છો કે ઇલ્યા એરેનબર્ગ એક આંતરરાષ્ટ્રીય જાસૂસ છે. શા માટે, હું તમને પૂછું છું, તમે આ વિશે મૌન હતા? તમે અમને એક પણ સંકેત કેમ ન આપ્યો?..
1949 ની શરૂઆતમાં, રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન અબાકુમોવે સ્ટાલિનને એવા લોકોની સૂચિ રજૂ કરી હતી કે જેમને યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એહરેનબર્ગ પણ ત્યાં સૂચિબદ્ધ હતું.
"ગુપ્ત માહિતી અનુસાર," રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની નોંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "જ્યારે 1938 માં સ્પેનમાં, એહરેનબર્ગે, ફ્રેન્ચ લેખક, ટ્રોટસ્કીવાદી આન્દ્રે મલરોક્સ સાથેની વાતચીતમાં, કોમરેડ સ્ટાલિન સામે પ્રતિકૂળ હુમલાઓ કર્યા... 1940- દરમિયાન 1947. હાથ ધરવામાં આવેલા સુરક્ષા પગલાંના પરિણામે, CPSU (b) અને સોવિયેત રાજ્યની નીતિઓ વિરુદ્ધ એહરેનબર્ગના સોવિયેત વિરોધી નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા."
સૂચિને જોતા, સ્ટાલિને વિનાશકારીના નામની બાજુમાં એક ટિક અને બે અક્ષરો "Ar", એટલે કે, "અરેસ્ટ" મૂક્યા. એહરેનબર્ગના નામની આગળ, સ્ટાલિને પ્રશ્ન ચિહ્ન જેવું કંઈક મૂક્યું. નજીકના પોસ્ક્રેબિશેવે લખ્યું: "કોમરેડ અબાકુમોવને સંદેશો." આનો અર્થ એ થયો કે એહરેનબર્ગને સ્પર્શ કરી શકાતો નથી.
કદાચ સ્ટાલિને ઇલ્યા ગ્રિગોરીવિચને એક અજોડ માસ્ટર પબ્લિસિસ્ટ તરીકે મૂલ્ય આપ્યું. અને જ્યારે નેતાને એવી વ્યક્તિની જરૂર હતી જે ઇઝરાઇલ વિશે દેશ અને વિશ્વ માટે અધિકૃત રીતે બોલી શકે, ત્યારે એહરેનબર્ગ આવી વ્યક્તિ બન્યો. ઇલ્યા ગ્રિગોરીવિચ જાણતા હતા કે સ્ટાલિન જે સાંભળવા માંગે છે તે કેવી રીતે ઘડવું.
માલેન્કોવ પેપર પર નેતાના એક સચિવ દ્વારા એક નોંધ હતી: "કોમરેડ સ્ટાલિન સંમત છે."
આ લેખ પ્રવદામાં પ્રકાશિત થયો હતો. તે ફક્ત સોવિયત લોકો દ્વારા જ નહીં, પણ વિદેશી રાજદ્વારીઓ દ્વારા પણ કાળજીપૂર્વક વાંચવામાં આવ્યું હતું, તે સમજાયું કે એહરેનબર્ગ તક દ્વારા બોલ્યો ન હતો.
તો, સ્ટાલિન તેના હોઠ દ્વારા શું કહેવા માંગતો હતો?
પ્રશ્ન એક: ઇઝરાયેલની સારવાર કેવી રીતે કરવી?
"આ પ્રશ્ન," એહરેનબર્ગે લખ્યું, "સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપી શકાય છે: સોવિયેત સરકાર નવા રાજ્યને માન્યતા આપનારી સૌપ્રથમ હતી, આક્રમણકારો સામે ઉત્સાહપૂર્વક વિરોધ કર્યો હતો, અને જ્યારે ઇઝરાયેલી સૈન્યએ બ્રિટિશ અધિકારીઓ દ્વારા આદેશિત આરબ સૈન્યથી તેની જમીનનો બચાવ કર્યો હતો, ત્યારે તમામ સોવિયત લોકોની સહાનુભૂતિ અપરાધીઓની બાજુમાં નહીં પણ નારાજ પક્ષમાં હતી.
પ્રશ્ન બે: શું ઇઝરાયેલના ઉદભવથી યહૂદી પ્રશ્ન હલ થાય છે?
“મારે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ નકારાત્મકમાં આપવો જોઈએ...
જ્યારે ઇઝરાયેલી લડવૈયાઓએ બ્રિટિશ ભાડૂતી સૈનિકોના હુમલાઓને નિવાર્યા ત્યારે મેં તેમની હિંમતની પ્રશંસા કરી, પરંતુ હું જાણતો હતો કે "યહૂદી પ્રશ્ન" નો ઉકેલ પેલેસ્ટાઇનમાં લશ્કરી સફળતા પર નહીં, પરંતુ મૂડીવાદ પર સમાજવાદની જીત પર આધારિત છે ...
સમાજવાદી સમાજનો નાગરિક ઇઝરાયેલ રાજ્યના લોકો સહિત કોઈપણ બુર્જિયો દેશના લોકોને એવા પ્રવાસીઓ તરીકે જુએ છે કે જેઓ હજુ સુધી અંધારા જંગલમાંથી છટકી શક્યા નથી... બધા દેશોના યહૂદી કામદારોનું ભાવિ તેની સાથે જોડાયેલું નથી. ઇઝરાયેલ રાજ્યનું ભાગ્ય, પરંતુ પ્રગતિના ભાગ્ય સાથે, સમાજવાદના ભાગ્ય સાથે ...
સોવિયત યહૂદીઓ મધ્ય પૂર્વ તરફ જોતા નથી, તેઓ ભવિષ્ય તરફ જુએ છે. અને મને લાગે છે કે ઇઝરાઇલ રાજ્યના કાર્યકારી લોકો, ઝિઓનિસ્ટ્સના રહસ્યવાદથી દૂર, ન્યાયની શોધમાં, હવે ઉત્તર તરફ - સોવિયેત યુનિયન તરફ જોઈ રહ્યા છે, જે માનવતાથી વધુ સારા ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ લેખને યોગ્ય રીતે સમજી ગયા.
24 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ગોલ્ડા મીરે વિદેશ પ્રધાન શેરટોકને એક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો:
"એહરેનબર્ગનો લેખ ઇઝરાયેલ માટે અને ઝિઓનિઝમ વિરુદ્ધ છે: તે યુએસએસઆરમાંથી સ્વદેશ પરત ફરવાના વિચારને નકારી કાઢે છે..."
ચેકોસ્લોવાક દૂતાવાસમાં એક રિસેપ્શનમાં, ઇઝરાયેલી દૂતાવાસના સલાહકાર, મોર્ડેચાઇ નામિર સાથે વાત કરતા, એહરેનબર્ગે તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ સંપૂર્ણપણે સમજી શક્યા ન હતા: ઇઝરાયેલે સોવિયત યહૂદીઓને સ્થળાંતર કરવા માટે સમજાવવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આ સત્તાવાળાઓ તરફથી તીવ્ર વિરોધનું કારણ બનશે અને તે દરેક માટે ખરાબ હશે.
ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ એહરેનબર્ગને સમજી શક્યા ન હતા, કારણ કે અધિકારીઓએ તેમની સાથે અને મોસ્કોમાં જે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું તે અત્યંત અનુકૂળ વર્તન કર્યું હતું. એકમાત્ર વસ્તુ જેને મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી તે સોવિયત યહૂદીઓ સાથે વિશેષ સંબંધો સ્થાપિત કરવાની હતી.
મોલોટોવે ઇઝરાયેલી દૂતાવાસના કર્મચારીઓ અને મોસ્કો કોરલ સિનેગોગ અને તેના મુલાકાતીઓ વચ્ચેના સંચારને મર્યાદિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો જ્યારે વિદેશ મંત્રાલયને મંત્રીઓની કાઉન્સિલ હેઠળ ધાર્મિક બાબતોની કાઉન્સિલ તરફથી એક પત્ર મળ્યો હતો. ચેકિસ્ટ્સ આ વિભાગમાં કામ કરતા હતા; તેઓએ સોવિયત નાગરિકો સાથે ઇઝરાયેલીઓના સંપર્કો અંગે લ્યુબ્યાન્કા સાથે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ઑક્ટોબર 6 ના રોજ, લશ્કરી એટેસી કર્નલ રેટનરે વડા પ્રધાન અને સંરક્ષણ પ્રધાન બેન-ગુરિયનને એક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો:
“આજે મેં આર્મી જનરલ એન્ટોનોવ સાથે દોઢ કલાક વાત કરી, જેઓ હાલમાં વાસિલેવસ્કીની જગ્યા લઈ રહ્યા છે.
સૈન્ય જોડાણોના સ્તર માટે આ પ્રકારની વાતચીત સંપૂર્ણપણે અસામાન્ય છે; મને અન્ય દેશોના મારા સાથીદારોને તેના વિશે કંઈપણ ન કહેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. તેથી, સંપૂર્ણ ગુપ્તતા જરૂરી છે.
અમે લડાઈના કોર્સ વિશે, આરબ ગઠબંધનની સેનાઓ વિશે, ખાસ કરીને ઇરાક વિશે, મધ્ય પૂર્વમાં રાષ્ટ્રીય લઘુમતીઓ વિશે, અમારા દળોની પ્રકૃતિ, તેમના આદેશ અને શસ્ત્રો, દુશ્મનાવટ ફરી શરૂ કરવાની શક્યતાઓ વિશે, મહત્વ વિશે વાત કરી. નેગેવ અને જેરુસલેમના. અમને તેમની મદદ વિશે પ્રશ્ન ઊભો થયો.
નીચેના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી: a) કમાન્ડ કર્મચારીઓની તાલીમ (ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના અભ્યાસક્રમો), b) જર્મન ટ્રોફીમાંથી શસ્ત્રોનો પુરવઠો, c) રવાનગીની પદ્ધતિઓ - હવા અથવા સમુદ્ર દ્વારા.
પ્રોટોકોલ મુજબ, આપણે હવે આ મુદ્દાઓ સોવિયેત વિદેશ મંત્રાલયને ચર્ચા માટે સબમિટ કરવા જોઈએ, જે નિર્ણય લેશે. આની અપેક્ષાએ, તમારે આગામી દિવસોમાં અમને જણાવવાની જરૂર છે કે અમને આ સ્ત્રોતમાંથી કયા પ્રકારનાં શસ્ત્રો અને કેટલી માત્રામાં જોઈએ છે."
આર્મી જનરલ એલેક્સી ઇનોકેનીવિચ એન્ટોનોવે જનરલ સ્ટાફના પ્રથમ નાયબ ચીફ તરીકે સેવા આપી હતી અને મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન સ્ટાલિન પાસેથી વિશેષ સત્તાનો આનંદ માણ્યો હતો. વિદેશી સૈન્ય એટેસી સાથેની તેમની વાતચીત એક અસાધારણ ઘટના હતી. તે દર્શાવે છે કે સ્ટાલિને મધ્ય પૂર્વમાં તેની લાઇનને આગળ ધપાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. સોવિયેત યહૂદીઓ ઇઝરાયેલ જશે નહીં, પરંતુ પશ્ચિમી સામ્રાજ્યવાદીઓ સામેની લડાઈમાં યહૂદી રાજ્યને ચોકી તરીકે લશ્કરી સહાય મળશે.
8 નવેમ્બરના રોજ, બેન-ગુરિયોને મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી લશ્કરી એટેચીને શસ્ત્રોની લાંબી સૂચિ મોકલી કે જે તે સોવિયત યુનિયન પાસેથી મેળવવા માંગે છે: T-34 ટાંકી, શેલ સાથે આર્ટિલરી, ફાજલ ભાગો સાથે લડવૈયાઓ અને બોમ્બર, તેલ અને દારૂગોળો.
જનરલ એન્ટોનોવને જનરલ સ્ટાફમાં સૂચિ ટ્રાન્સમિટ કરવી અશક્ય હોવાનું બહાર આવ્યું. એલેક્સી ઇનોકેન્ટીવિચને અચાનક ટ્રાન્સકોકેશિયન લશ્કરી જિલ્લાના પ્રથમ નાયબ કમાન્ડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
જનરલ એસેમ્બલી સત્રમાંથી પેરિસથી પાછા ફરતા, ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન શેરટોકે તેમની સરકારને જાણ કરી:
"ઈસ્ટર્ન બ્લોક અમારી પાછળ મક્કમતાથી ઉભો છે... સોવિયેત યુનિયન મજબૂતપણે અમારી પાછળ ઊભું છે. દેશમાં ફેલાયેલી બધી અફવાઓ કે તેમની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે તેનો કોઈ આધાર નથી... વૈશિન્સ્કી અને મલિકે રશિયન બાજુથી અમારી પ્રથમ મીટિંગમાં ભાગ લીધો હતો... મેં સમજાવ્યું કે નેગેવ અમારા માટે કેમ આટલું મહત્વપૂર્ણ છે. વિશિન્સકી મલિક તરફ વળ્યા અને કહ્યું: "તેઓ સાચા છે."
મલિકનું સંબોધન લાક્ષણિકતા હતું - તેણે મને સંબોધન કર્યું ન હતું, પરંતુ મલિકને, જેમાંથી મેં તારણ કાઢ્યું કે તેઓ આ વિષય પર દલીલ કરે છે. મલિક ચોક્કસપણે 29 નવેમ્બરના ઠરાવ પર અડગ હતા.
પછી વૈશિન્સ્કીએ કહ્યું: "તેઓ દરેક બાબતમાં સાચા છે ..."
મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર અમારા યુએસએસઆર સાથે ખૂબ સારા સંબંધો છે. રશિયનો દરેક વિગતવાર અમારી સ્થિતિની કલ્પના કરવા માંગે છે ...
સુરક્ષા પરિષદમાં, રશિયનો ફક્ત અમારા સાથી તરીકે નહીં, પરંતુ અમારા દૂત તરીકે કામ કરે છે. તેઓ કોઈપણ કાર્ય કરે છે... રશિયા અને તેના સાથીઓ પાસે છ મત છે. પ્રાથમિકતા આ લઘુમતી છે. મલિકે ઠરાવમાંથી એક અપ્રિય તત્વ (બર્નાડોટ કલમ) દૂર કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ માફી માંગી. મેં તેને કહ્યું કે આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો નથી કે તેણે અમને ગંભીરતાથી મદદ કરી અને તે બધું જ પૂર્ણ કરી શકાતું નથી ... "
9 નવેમ્બરના રોજ, ગોલ્ડા મીરે મોલોટોવ સાથેની વાતચીત અંગેના મિશનના અહેવાલને વિદેશ મંત્રાલયના મહાનિર્દેશક વોલ્ટર ઈટનને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“ગોલ્ડા, નામિર, રેટનર અને તેમના પરિવારો પરેડમાં હાજર હતા, જે બળનો ભવ્ય પ્રદર્શન હતો, અને સાંજે તેઓ મોલોટોવના ઘરે ખાસ હૂંફ અનુભવતા હતા. ગોલ્ડા મોસ્કો કાઉન્સિલની ઉત્સવની બેઠકમાં પણ સાંજે હતી, જેમાં મોલોટોવ બોલ્યો હતો.
આ બિંદુથી - પ્રકાશન માટે નહીં.
મોલોટોવે ગોલ્ડાને વોડકાનો ગ્લાસ ઓફર કર્યો. તેણીએ પરેડની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું:
"જો અમારી પાસે પરેડમાં હતા તેમાંથી કેટલાક શસ્ત્રો હોત."
મોલોટોવે નોંધ્યું:
- તમારી પાસે તે હશે. અમે પણ નાની શરૂઆત કરી.
મોલોટોવની પત્ની સાથે યિદ્દિશમાં લાંબી ભાવનાત્મક વાતચીત, જેણે સિનેગોગની અમારી મુલાકાતોની પ્રશંસા કરી. તેણીની વિનંતી પર, ગોલ્ડા મીરની પુત્રી સારાહ અને નામિરની પુત્રી જેએલને રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેણીએ તેમની સાથે માતા અને બહેનની જેમ વાત કરી અને નિષ્કર્ષ પર આવ્યો:
"તમારી સાથે બધું સારું રહે અને પછી તે બધા યહૂદીઓ માટે સારું રહેશે."
મહિલા વિરોધી ફાશીવાદ સમિતિના વડા પોપોવા સાથેની વાતચીત, સોવિયેત ગીતના લખાણના લેખક કવિ મિખાલકોવ અને અન્ય લોકો સાથે. હું એહરેનબર્ગ સાથે બે વાર મળ્યો, પરંતુ તેણે વાતચીત કરવાનું ટાળ્યું. પરેડમાં, રેટનર એકમાત્ર લશ્કરી એટેચ હતો જેની સાથે એન્ટોનોવના ડેપ્યુટી સ્લેવિન વાત કરી હતી."
સંબંધોનું સ્તર શસ્ત્રો વેચવાની વિનંતી દ્વારા પુરાવા મળે છે. મોલોટોવનું વચન, જેણે ક્યારેય એક પણ વધારાનો શબ્દ ઉચ્ચાર્યો ન હતો, તે ઘણું મૂલ્યવાન હતું.
24 નવેમ્બરના રોજ, વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશો માટેના વિભાગના વડા, ઇવાન નિકોલાઇવિચ બકુલીને, તેમના ક્યુરેટર વેલેરીયન ઝોરીનને જાણ કરી:
“11મી નવેમ્બર. મારી સાથેની વાતચીતમાં, મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલ રાજ્યના રાજદૂત, ગોલ્ડા મેયરસન અને મિશનના લશ્કરી એટેસી, રેટનેરે, ઇઝરાયેલ રાજ્યને મદદ કરવા માટે સોવિયેત સરકારને ઇઝરાયેલ રાજ્યની સરકારની વિનંતીની જાણ કરી. ભારે શસ્ત્રો અને ઇઝરાયેલી સેના માટે જરૂરી અન્ય સાધનો સાથે.
મિલિટરી એટેસી કર્નલ રેટનરે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલી સેનાની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો તોપખાના, ટેન્ક અને એરક્રાફ્ટ હતી અને ઇઝરાયેલી સરકારની શસ્ત્રો માટેની વિનંતીએ ભારે શસ્ત્રો અને અન્ય સાધનોના પ્રકારો સ્પષ્ટ કર્યા હતા.
મેં જવાબ આપ્યો કે હું ઇઝરાયેલી સરકારની વિનંતીને મંત્રાલયના નેતૃત્વના ધ્યાન પર લાવીશ.
બકુલીને આ રીતે જવાબ આપવાનું સૂચન કર્યું:
"સોવિયેત સરકાર, જે ઇઝરાયેલ રાજ્યના ભાવિ પ્રત્યે સચેત છે અને સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વના તેના અધિકારોનો બચાવ કરે છે, તેમ છતાં, પેલેસ્ટાઇનમાં દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા અને યુએનના સભ્યોને સપ્લાય કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવાના સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણય સાથે સંઘર્ષ કરવા માંગતી નથી. પેલેસ્ટાઇનમાં લડતા દેશોની સેનાઓને શસ્ત્રો."
29 મે, 1948ના યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના ઠરાવ નંબર 50એ પેલેસ્ટાઈનના સંઘર્ષમાં સામેલ તમામ રાજ્યો પર શસ્ત્ર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો.
ઝોરીને, તે વાંચીને લખ્યું: “ટી. બકુલીન. મને કોમરેડ મોલોટોવને સંબોધિત એક નોંધ આપો.
સ્ટાલિન સીધા શસ્ત્રો આપવા માંગતા ન હતા, તેથી સત્તાવાર, વિદેશ મંત્રાલયની લાઇન મુજબ, ઇઝરાયેલી પ્રતિનિધિઓને ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. શસ્ત્રો થર્ડ પાર્ટી દ્વારા આવ્યા હતા.
2 ડિસેમ્બરે, નાયબ વિદેશ પ્રધાન વિશિન્સકી પેરિસમાં હતા. લેબનોનના વડા પ્રધાન રિયાદ બે સોલ્હે તેમને મળવાનું કહ્યું. લેબનીઝે આત્મવિશ્વાસપૂર્વક વાતચીતમાં કહ્યું:
- પેલેસ્ટાઇનમાં સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્ય અસ્તિત્વમાં નથી.
"ઇઝરાયેલ રાજ્ય પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે," વિશિન્સકીએ કહ્યું, "અને તેને તેના હિતોની રક્ષા કરવાનો અધિકાર છે."
 
ફાસીવાદ વિરોધી સમિતિ બંધ છે
20 નવેમ્બર, 1948 ના રોજ, સ્ટાલિને મંત્રી પરિષદના બ્યુરોના ગુપ્ત નિર્ણય પર હસ્તાક્ષર કર્યા: "યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિને તાત્કાલિક વિસર્જન કરવું જોઈએ, આ સમિતિના પ્રેસ અંગો બંધ કરવા જોઈએ, સમિતિની બાબતોને છીનવી લેવી જોઈએ, અને અત્યારે કોઈની ધરપકડ થવી જોઈએ નહીં.
બીજા દિવસે, રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયના કર્મચારીઓએ સમિતિની જગ્યાની તપાસ કરી, તમામ દસ્તાવેજો લઈ લીધા અને બિલ્ડિંગને સીલ કરી દીધું.
10 ડિસેમ્બરના રોજ, સોવિયેત યુનિયનમાં ઇઝરાયેલના ચાર્જ ડી અફેર્સ, મોર્ડેચાઇ નામીરે, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વ યુરોપીયન વિભાગના ડિરેક્ટર શ્રી ફ્રીડમેનને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“યહુદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિની નિશાની દૂર કરવામાં આવી છે. અમે માનીએ છીએ કે સંસ્થા બંધ છે."
જો કે, આ પછી પણ, વિદેશ પ્રધાન શેરટોકને વિશિંસ્કી અને ઝારાપકીન સાથે લાંબી વાતચીત કરવાની અને ઇઝરાયેલમાં યહૂદીઓના સ્થળાંતરનું મહત્વ સાબિત કરવાની તક મળી.
વૈશિન્સ્કી, અલબત્ત, આ દૃષ્ટિકોણથી સંમત ન હતા, પરંતુ તે તદ્દન મૈત્રીપૂર્ણ હતા, દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સમસ્યાઓમાં ડૂબી ગયા હતા, તેમને ચર્ચા કરવા અને હલ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે વાત કરી કે કેવી રીતે સોવિયેત યુનિયન અને ઈઝરાયેલ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં તેમના લક્ષ્યને હાંસલ કરવામાં સફળ રહ્યા...
યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિના સભ્યોનું ભાવિ ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ માટે અજાણ્યું રહ્યું, કારણ કે ધરપકડ અથવા અજમાયશ વિશે કશું લખવામાં આવ્યું ન હતું.
કમિટિનું લિક્વિડેશન ઘણા સમયથી તૈયાર છે.
છવ્વીસમી માર્ચ 1948 ના રોજ, રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન વિક્ટર અબાકુમોવે કેન્દ્રીય સમિતિને એક નોંધ રજૂ કરી:
"ચાલુ સુરક્ષા પગલાંના પરિણામે, યુએસએસઆર રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે સ્થાપિત કર્યું છે કે યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના નેતાઓ, સક્રિય રાષ્ટ્રવાદીઓ છે અને અમેરિકનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, આવશ્યકપણે સોવિયત વિરોધી રાષ્ટ્રવાદી કાર્ય કરે છે. યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કાર્યમાં અમેરિકા તરફી પ્રભાવ ખાસ કરીને સમિતિના નેતાઓ મિખોલ્સ અને ફેફરના યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકાના પ્રવાસ પછી નોંધનીય થવા લાગ્યો, જ્યાં તેઓએ અગ્રણી યહૂદી વ્યક્તિઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યો, જેમાંથી કેટલાક છે. અમેરિકન ગુપ્તચર સાથે જોડાયેલ...
યુએસએસઆરના રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયના તાજેતરમાં ધરપકડ કરાયેલા યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓમાં, સંખ્યાબંધ અમેરિકન અને બ્રિટિશ જાસૂસોનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેઓ સોવિયેત પ્રણાલી પ્રત્યે પ્રતિકૂળ હોવાથી, વિધ્વંસક કામો કરતા હતા."
નાઝીવાદ સામે લડવા માટે 1941 માં બનાવવામાં આવેલી યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કેસમાં ચુકાદો એ બતાવવા માટે માનવામાં આવતું હતું કે તમામ યહૂદીઓ અમેરિકન જાસૂસો છે અને વિદેશી માસ્ટર્સ માટે કામ કરે છે. પરંતુ આરોપીઓએ પોતે જાસૂસ હોવાનું કબૂલ્યું ન હોવાથી ટ્રાયલ બંધ કરવી પડી હતી.
ધરપકડ કરાયેલા લોકોને માર મારવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક જેલમાં જ મૃત્યુ પામ્યા. તપાસમાં કંઈક ગંભીરતાની જરૂર હતી - સ્ટાલિન પર હત્યાના પ્રયાસની તૈયારી, જાસૂસી, તોડફોડ, પરંતુ આ લોકો, જ્યારે તેઓને માર મારવામાં આવ્યો ત્યારે પણ, એવું કંઈપણ સામે આવી શક્યું નહીં. તેઓ થિયેટરમાં રમતા, કવિતા લખતા અને બીમારોની સારવાર કરતા.
બધા પ્રતિવાદીઓ યહૂદીઓ હતા: અભિનેતા વેનિઆમિન ઝુસ્કિન, વિદ્વાન લીના સ્ટર્ન, લેખકો પેરેટ્સ માર્કિશ, લેવ ક્વિટકો, સેમિઓન ગાલ્કીન, ડેવિડ ગોફશ્ટેઈન, બોટકીન હોસ્પિટલના મુખ્ય ચિકિત્સક બોરિસ શિમેલીવિચ, ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના ભૂતપૂર્વ સભ્ય. બોલ્શેવિક્સ અને વિદેશી બાબતોના નાયબ પ્રધાન સોલોમન લોઝોવ્સ્કી... તે વંશીય અજમાયશ હતી. તેઓને ગુના માટે નહીં, પરંતુ તેમના મૂળ માટે અજમાયશ કરવામાં આવી હતી. ત્રાસ અને ગુંડાગીરી હોવા છતાં, આ લાંબા સમય સુધી યુવાન નથી અને ખૂબ સ્વસ્થ નથી, તેઓએ હિંમત અને હિંમતનું ઉદાહરણ બતાવ્યું.
ગોદીમાં બેઠેલા પ્રખ્યાત અભિનેતાઓ, લેખકો અને ડોકટરોએ કોમરેડ સ્ટાલિન સામે આતંકવાદી કૃત્યોની તૈયારીમાં ભાગ લીધો ન હતો, જાસૂસી અને વિશ્વાસઘાતમાં ભાગ લીધો ન હતો, અને સોવિયત વિરોધી પ્રચાર પણ કર્યો ન હતો.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ ઑફ જસ્ટિસ ચેપ્ટ્સોવ, જેમણે ટ્રાયલની અધ્યક્ષતા કરી હતી, પ્રતિવાદીઓને તેમની મૂળ ભાષામાં લખવાની, યિદ્દિશમાં પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાની, તેમાં તેમના પોતાના થિયેટર અને સ્ટેજ યહૂદી નાટકો રાખવાની અને હિબ્રુ ભાષામાં શાળાઓનું શિક્ષણ જાળવવાની તેમની ઇચ્છા માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
જનરલ ચેપ્ટસોવે પ્રતિવાદીઓમાંના એકને ઠપકો આપ્યો:
- સામ્યવાદી, લેખક, માર્ક્સવાદી, પ્રગતિશીલ યહૂદી બૌદ્ધિક પાદરીઓ, રબ્બીઓ, અસ્પષ્ટતાવાદીઓ, તેમને ઉપદેશ વિશે, મત્ઝાહ વિશે, પ્રાર્થના પુસ્તકો વિશે, કોશર માંસ વિશે કેમ સલાહ આપશે?
સત્તાવાળાઓએ યહૂદીઓ પાસેથી સંપૂર્ણ આત્મસાતની માંગ કરી, જેમ કે તેઓ હવે ભૂતપૂર્વ સોવિયત સંઘના કેટલાક પ્રજાસત્તાકોમાં રશિયનો પાસેથી તેની માંગ કરે છે. એક નિરક્ષર તપાસકર્તા, લેખક અબ્રામ કોગન તેની પોતાની પૂછપરછના લખાણમાં ભૂલો સુધારી રહ્યો છે તે જોઈને, તેને માર્યો: તે, બદમાશ, રશિયન ભાષા જાણે છે, પરંતુ હીબ્રુમાં લખે છે! રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિ માટે ચિંતાને હાનિકારક અને દેશભક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી.
પરંતુ જનરલ અને તેના મૂલ્યાંકનકારો આ માટે ગોળી ચલાવવા માંગતા ન હતા. તેમના પક્ષના સભ્યપદ કાર્ડ, કારકિર્દી અને કદાચ તેમના જીવનને પણ જોખમમાં મૂકતા, જનરલ ચેપ્ટ્સોવે વધુ તપાસ માટે કેસ પરત કરવા માટે કેન્દ્રીય સમિતિને પરવાનગી માંગી.
પરંતુ માલેન્કોવ, જેની તરફ જનરલ વળ્યા, તેણે આ કરવાની મંજૂરી આપી નહીં:
"તમે અમને આ ગુનેગારો સમક્ષ ઘૂંટણિયે લાવવા માંગો છો." આ કેસમાં ચુકાદાને લોકોએ મંજૂર કર્યો છે, પોલિટબ્યુરોએ આ કેસને ત્રણ વખત હાથ ધર્યો હતો. પોલિટબ્યુરોના નિર્ણયને અનુસરો.
અને યોગ્ય રીતે. 8 મે, 1952 ના રોજ લેફોર્ટોવોમાં યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કેસની સુનાવણી શરૂ થઈ. અને એક મહિના પહેલા, 3 એપ્રિલના રોજ, નવા રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન સેમિઓન ડેનિસોવિચ ઇગ્નાટીવે, સ્ટાલિનને એક મેમોમાં પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કેસના તમામ આરોપીઓને ગોળી મારી દેવામાં આવે. નેતા સંમત થયા. તેમણે સમાજવાદના નિર્માણ માટે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડથી આવેલા વિશ્વ વિખ્યાત જીવવિજ્ઞાની, શિક્ષણવિદ્ લીના સ્ટર્નને જ નમ્રતા આપી. તેણીને દસ વર્ષનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. બાકીનાને ગોળી વાગી હતી...
પરંતુ તે પછીથી આવશે. આ દરમિયાન, 11 જાન્યુઆરી, 1949 ના રોજ, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વ યુરોપીયન વિભાગના ડિરેક્ટર, શ્રી ફ્રીડમેન, ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆર મિશનના સલાહકાર સાથે વાત કરી, એમ.આઇ. મુખીન. એર્શોવને શરદી થઈ અને ઘરે બેઠો.
“મુખિન,” ઇઝરાયલી રાજદ્વારીએ અહેવાલમાં લખ્યું છે, “છેલ્લી લશ્કરી કાર્યવાહી દરમિયાન અમે જે ઓપરેશનલ ક્ષમતાઓ દર્શાવી હતી તે વિશે પ્રશંસા સાથે વાત કરી, અમારા વર્તુળોમાં મૂડ વિશે પૂછ્યું અને શું અમે ગ્રેટ બ્રિટન સાથેના વર્તમાન સંઘર્ષમાં મક્કમ રહેવાનો ઇરાદો ધરાવીએ છીએ. "
અંગ્રેજોએ ઇજિપ્તના પ્રદેશ પર તૈનાત તેમની ચોકી વધારી. 7 જાન્યુઆરીના રોજ, ઇઝરાયલીઓએ ઇજિપ્તની જગ્યાઓ પર પાંચ બ્રિટિશ લડવૈયાઓને ઇજિપ્તીયન હોવાનું માનીને ઠાર માર્યા હતા.
અમેરિકનોએ ઈઝરાયેલને ચેતવણી આપી હતી કે ઈંગ્લેન્ડ 1936ની એંગ્લો-ઈજિપ્તીયન સંધિના આધારે ઈઝરાયેલ સાથે યુદ્ધમાં જઈ શકે છે. મોસ્કો ખુશ હતો, પરંતુ ઇઝરાયેલીઓ હસતા ન હતા. તેઓએ સોવિયત યુનિયનના સમર્થન પર ગણતરી કરી, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં હનીમૂન પહેલેથી જ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. ઇઝરાયેલીઓ આ સમજી શક્યા ન હતા અને સોવિયેત અધિકારીઓ માટે પેલેસ્ટાઇનમાં પહેલેથી જ સ્થાયી થયેલા લોકોના સંબંધીઓને ઇઝરાઇલમાં દેશનિકાલ કરવાનો અત્યંત અપ્રિય પ્રશ્ન ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
21 જાન્યુઆરીએ, નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશો માટેના વિભાગના વડા, બકુલીને, ઇઝરાયેલના રાજદૂત એર્શોવને પત્ર લખ્યો:
"જેમ તમે જાણો છો, તાજેતરમાં જ યુએસએસઆરને પ્રતિકૂળ લેખો અને સંદેશાઓ ઇઝરાયેલી પ્રેસમાં વધુને વધુ દેખાયા છે, જે ઘણીવાર અમારા તરફથી કોઈપણ પ્રતિસંતુલન વિના રહે છે ...
વિભાગ માને છે કે તેલ અવીવમાં અમારા મિશન વતી બુલેટિનનું પ્રકાશન એ સોવિયેત યુનિયનના પ્રતિકૂળ પ્રચાર માટે ગંભીર પ્રતિક્રિયા હશે અને દેશની જનતાને યુએસએસઆરની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અને તેના મંતવ્યોથી પરિચિત કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનના મુદ્દાઓ પર સોવિયેત જનતા."
સોવિયેત પ્રેસમાં ઇઝરાયેલ વિરોધી પ્રચાર પણ નોંધનીય બન્યો.
1 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વીય યુરોપીયન વિભાગના ડાયરેક્ટર શ્રી ફ્રીડમેને સોવિયેત રાજદૂત એર્શોવ સાથે પ્રવદા પબ્લિશિંગ હાઉસ દ્વારા પ્રકાશિત ઇઝરાયેલ વિશેની પુસ્તિકા, ટ્રુડ અખબારમાં એક લેખ અને મોસ્કો રેડિયો પ્રસારણ વિશે વાત કરી. . તે બધા અમૈત્રીપૂર્ણ રીતે લખાયા હતા.
એર્શોવ, જેઓ શાંતિ-પ્રેમાળ હતા, તેમણે તેમના પર ધ્યાન ન આપવાનું સૂચન કર્યું, એ નોંધ્યું કે સોવિયેત યુનિયન પ્રત્યે બિનમૈત્રીપૂર્ણ લેખો પણ ઇઝરાયેલી પ્રેસમાં દેખાયા હતા.
ફ્રીડમેને જવાબ આપ્યો કે આ ખાનગી અખબારો છે, ઇઝરાયેલી સરકાર તેમને ચલાવતી નથી, અને સોવિયત યુનિયનમાં પરિસ્થિતિ અલગ છે. આ ખુલાસાઓ મોસ્કોમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા ન હતા. તેઓ ફક્ત માનતા ન હતા કે અખબારો તેમના પોતાના દૃષ્ટિકોણને વ્યક્ત કરી શકે છે.
7 ફેબ્રુઆરીના રોજ, નાયબ વિદેશ મંત્રી વી. ઝોરીને સાંજે સાત વાગ્યે ગોલ્ડા મીરને બોલાવ્યા અને “ઇઝરાયેલ રાજ્યના મિશનની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ, સોવિયેત નાગરિકોને સોવિયેત નાગરિકત્વનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેના વિતરણ અંગે મૌખિક નિવેદન આપ્યું. જાહેર સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિગત સોવિયેત નાગરિકોને મિશનનું ન્યૂઝલેટર "
આ પ્રકારનો આ પ્રથમ ઠપકો હતો, જે અગાઉના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોથી તીવ્રપણે વિરોધાભાસી હતો. સિગ્નલ કાઉન્સિલ ફોર રિલિજિયસ અફેર્સ ઓફ કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર્સ હેઠળના સુરક્ષા અધિકારીઓ તરફથી આવ્યો હતો, જ્યાં તેઓએ એમ્બેસીના બુલેટિનની સામગ્રી તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું: તેમાં વિશ્વભરમાંથી ઇઝરાયેલમાં જતા યહૂદીઓ વિશેના સંદેશા હતા.
"વિદેશ મંત્રાલય," ઝોરીને તેમના પેપરમાંથી વાંચ્યું, "આ મિશન પ્રવૃત્તિને સોવિયેત યુનિયનના નાગરિકોની ગેરકાયદેસર ભરતી તરીકે અને તેમને સોવિયેત નાગરિકત્વનો ત્યાગ કરવા પ્રેરિત કરવા તરીકે માને છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, એવી દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે કે મિશન અને તેના પ્રતિનિધિઓ આ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરે, જે સોવિયત સંઘ પ્રત્યેના તેમના વફાદાર વલણની વિરુદ્ધ છે.
ગોલ્ડા મીર," ઝોરીને અહેવાલમાં લખ્યું હતું, "સ્પષ્ટપણે શરમ અનુભવી હતી... તેણીએ જવાબ આપવા માટે ઉતાવળ કરી કે યુએસએસઆરના કાયદાની વિરુદ્ધ કંઈપણ કરવા માટે મિશનના ભાગ પર કોઈ ઈરાદો હતો અને ન હોઈ શકે. તે શક્ય છે કે મિશનના ભાગ પર ભૂલભરેલી ક્રિયાઓ હતી, જે ફક્ત રાજદ્વારી પ્રેક્ટિસમાં મિશનની બિનઅનુભવી દ્વારા સમજાવી શકાય છે.
ગોલ્ડા મીરે ઝોરીનને કહ્યું કે જે લોકો જવા ઇચ્છતા હતા તેઓએ ઇઝરાયેલી મિશનનો સંપર્ક કર્યો, પરંતુ તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તેઓએ સોવિયેત સત્તાવાળાઓ પાસેથી પરવાનગી લેવી પડશે, અથવા મિશન એવા લોકોને પત્ર મોકલશે જેમના સંબંધીઓ ઇઝરાયેલમાં રહેતા હતા.
ઝોરીને સમજાવ્યું કે "મિશન ખોટું કામ કરી રહ્યું હતું, કારણ કે તે વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયને બાયપાસ કરીને સોવિયેત નાગરિકોને સીધા પત્રો મોકલી શકતું નથી."
ગોલ્ડા મીરે વચન આપ્યું હતું કે આ ફરીથી નહીં થાય. તેણીએ કંઈક મૂંઝવણમાં પૂછ્યું, મિશન દ્વારા જારી કરાયેલ ન્યૂઝલેટર કોણ મોકલી શકે છે? શરૂઆતમાં તે જાહેર સંસ્થાઓ, અખબારો, પુસ્તકાલયો, ધાર્મિક સમુદાયો અને ત્રણ યહૂદી સામૂહિક ફાર્મમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું.
ઝોરિને જવાબ આપ્યો કે મોસ્કો મિશનમાં બુલેટિન સામાન્ય રીતે રાજદ્વારી કોર્પ્સને મોકલવામાં આવે છે.
— શું પુસ્તકાલયો અને અખબારોની સંપાદકીય કચેરીઓને ન્યૂઝલેટર મોકલવાનું શક્ય છે? - ગોલ્ડા મીરે સ્પષ્ટતા કરી.
ઝોરીને નકારાત્મક જવાબ આપ્યો.
9 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ગોલ્ડા મીરે વિદેશ પ્રધાન શેરટોકને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“વાતચીતનો સ્વર નમ્ર અને ઠંડો હતો, મુદ્રિત દસ્તાવેજની સામગ્રી ખૂબ કઠોર હતી. અમે ખરેખર અમારી છેલ્લી તકો ગુમાવી દીધી છે. આનો અર્થ એ છે કે સ્થાનિક યહૂદીઓના પત્રોનો જવાબ આપવા માટે તે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે.
અમે અમને નોટનો ટેક્સ્ટ આપવા કહ્યું, પરંતુ ઝોરિને જવાબ આપ્યો કે તે નોંધ નથી, પરંતુ મૌખિક નિવેદન છે, તેથી ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે નહીં.
13 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોવિયેત રાજદૂત, એલેક્ઝાંડર સેમ્યોનોવિચ પાન્યુશકિને, ઇઝરાયેલના રાજદૂત એલ્યાહુ એલાતને રાત્રિભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું (એપસ્ટેઇને તેનું છેલ્લું નામ પણ બદલી નાખ્યું અને એલાટ બની ગયું).
ઇઝરાયેલીઓ ભાગ્યે જ જાણતા હતા કે પનીયુષ્કિન 1938 થી NKVD માં સેવા આપી હતી. એકીકૃત ગુપ્તચર ઉપકરણની રચના કર્યા પછી - યુએસએસઆરના પ્રધાનોની પરિષદ હેઠળની માહિતી સમિતિ - પનીયુષ્કિનને સમિતિના મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને નવેમ્બર 1947 માં તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજદૂત તરીકે રવાના થયા હતા. પાન્યુષ્કિનની સ્થિતિ અનુસાર, તે વોશિંગ્ટનમાં વિદેશી ગુપ્તચરોનો નિવાસી પણ હતો.
ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન શેરટોકે ગોલ્ડા મીરને જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલ માર્શલ પ્લાનમાં જોડાવાની સંભાવના વિશે અમેરિકન પ્રેસમાં દેખાતી માહિતી વિશે પાન્યુશકિને "ઇલાત સાથે અનૌપચારિક વાતચીત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે રશિયનો માંગ કરશે નહીં કે અમે તેમના જૂથમાં જોડાઈએ કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે ઇઝરાયેલના મોટા ભાગના નાગરિકો સામ્યવાદી નથી અને તેઓ ઇચ્છે છે કે આપણે વિદેશી પ્રભાવ અને વર્ચસ્વથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર થઈએ.
ઇલાટે માર્શલ પ્લાન વિશેની માહિતીનો ઇનકાર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે અમે સ્વતંત્રતાના માર્ગને અનુસરવાનું નિશ્ચિતપણે નક્કી કર્યું છે અને સોવિયેત યુનિયન સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો જાળવી રાખવાની નિષ્ઠાપૂર્વક ઇચ્છા રાખીએ છીએ ... "
પ્રથમ ચૂંટણીમાં, 25મી જાન્યુઆરી 1949ના રોજ, ઇઝરાયેલમાં ડાબેરીઓનો પરાજય થયો હતો. સામ્યવાદી પક્ષને માત્ર ચાર જનાદેશો મળ્યા હતા. તેથી, સામ્યવાદીઓને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યા ન હતા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટની આગાહી કે સામ્યવાદીઓ ઇઝરાયેલમાં સત્તા કબજે કરશે તેની પુષ્ટિ થઈ નથી.
પરંતુ ઇઝરાયેલમાં કામ કરતા અમેરિકન રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓએ "વધેલા લાલ જોખમ" ની જાણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. ચાર્જ ડી અફેર્સ રિચાર્ડ ફોર્ડે વોશિંગ્ટનને ચૌદ પાનાનો મેમો મોકલ્યો, "ઈઝરાયેલમાં સામ્યવાદ."
ટ્રાન્સજોર્ડેનિયન સરહદ નજીકના એક ગામની અમેરિકન રાજદ્વારીની મુલાકાતનો અહેવાલ સૌથી પ્રભાવશાળી હતો, જ્યાં તે સોવિયેત યુનિયનમાંથી હમણાં જ આવેલા ત્રણ ઇઝરાયેલીઓને મળ્યો હતો:
"ત્રણેયની જાડી ગરદન, ગોરીલા ખભા અને રશિયન ખેડૂતોના નીચા લટકતા માથા હતા, જે કદાચ ગઈકાલે જ મેદાનમાંથી બહાર આવ્યા હતા ...
તે કહેવા વગર જાય છે કે આપણે અદ્યતન સામ્યવાદી ઘૂસણખોરીને રોકવા માટે પરાક્રમી પ્રયાસો કરવાની જરૂર પડશે..."
ચૂંટણીઓમાં, મેપામ, યુનાઇટેડ વર્કર્સ પાર્ટી, જે 1948 માં બનાવવામાં આવી હતી અને સોવિયેત યુનિયનની સહાયતા પ્રાપ્ત કરી હતી, નેસેટમાં ઓગણીસ બેઠકો જીતી હતી. પાર્ટીએ ડાબેરી સમાજવાદી વિચારો ધરાવતા લોકોને એક કર્યા. હગાનાહના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઑફ સ્ટાફ, મોશે સ્નેહ (ક્લિનબૌમ), રશિયામાં જન્મેલા, મેપામના નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓ સોવિયેત યુનિયન સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોની લીગના મહાસચિવ પણ બન્યા.
લીગને મોસ્કો તરફથી નાણાકીય સહાય મળી. મોશે સ્નેહને કેટલીકવાર સોવિયેત એજન્ટ કહેવામાં આવે છે. ડોક્ટર ઓફ મેડિસિન, તેમને 1939 માં પોલિશ સૈન્યમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. રેડ આર્મી પોલેન્ડ સાથેના યુદ્ધમાં પ્રવેશ્યા પછી, તેને સોવિયેટ્સ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યો. કેટલાક સંશોધકો માને છે કે તેમનો જીવ બચાવવા માટે, તે સોવિયેત ગુપ્તચર માટે કામ કરવા સંમત થયા હતા.
પરંતુ તે ઓગણત્રીસ હતી! NKVD તપાસકર્તાઓ જેમણે તેમની પૂછપરછ કરી હતી તેઓ પેલેસ્ટાઈન વિશે કંઈ જાણતા ન હતા અને જાણવા માંગતા ન હતા. તેઓએ પોલિશ યહૂદીઓની ભરતી કરવાની જરૂર કેમ પડી? જો તેઓ રાજ્ય સુરક્ષાના ધ્યાન પર આવ્યા, તો તેઓ જેલના સળિયા પાછળ હતા. ઉદાહરણ તરીકે, ઇઝરાયેલના ભાવિ વડા પ્રધાન મેનાકેમ બિગિન, આત્યંતિક જમણેરી માન્યતા ધરાવતા માણસ, પણ સોવિયેત કેદમાંથી પસાર થયા હતા. ઝિઓનિસ્ટ તરીકે, તેને સોવિયત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને તેને કેમ્પમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
ઇઝરાયેલમાં દેખાયા સોવિયત રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓએ સરળ માર્ગ અપનાવ્યો; તેઓએ સૌ પ્રથમ સોવિયત સંઘ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકો સાથે સંબંધો સ્થાપિત કર્યા.
મોશે સ્નેહ, પક્ષના નેતા તરીકેની તેમની ભૂમિકામાં, ખરેખર ઘણી વખત સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓને મળતા હતા અને તેમની સાથે ઉદારતાથી તેઓ જાણતા હતા તે માહિતી શેર કરતા હતા. પરંતુ તેને રહસ્યો જાણવાની છૂટ ન હતી. બેન-ગુરિયનને કટ્ટરપંથી સમાજવાદીઓ પસંદ નહોતા અને તેમના પર નજર રાખવા માટે કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ સોંપ્યું.
મોશે સ્નેહ, સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારીઓની ભાષામાં, ઉત્તમ "પ્રભાવના એજન્ટ" હતા. '53 માં તેઓ ઇઝરાયેલી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીમાં જોડાયા. તેમનો પુત્ર, એફ્રાઈમ, એક અગ્રણી લશ્કરી ચિકિત્સક, સંરક્ષણ નાયબ પ્રધાન અને આરોગ્ય પ્રધાન બન્યો. જો તેમના પિતાને જાસૂસીની શંકા હોત, તો તેઓ ભાગ્યે જ જનરલ બની શક્યા હોત અને રાજકીય કારકિર્દી બનાવી શક્યા હોત.
અલબત્ત, યુવાન ઝિઓનિસ્ટ્સમાં સમાજવાદી માન્યતાના ઘણા લોકો હતા. તેઓએ સોવિયત સંઘની પ્રશંસા કરી.
ત્રીસના દાયકાના મધ્યમાં, પ્રખ્યાત રશિયન ગાયક એલેક્ઝાંડર નિકોલાવિચ વર્ટિન્સકી પેલેસ્ટાઇનની મુલાકાત લીધી.
"તેલ અવીવ," તેમણે લખ્યું, "એક નાનું, સાધારણ, બદલે સ્વચ્છ પ્રાંતીય શહેર છે, જે વિશ્વભરમાંથી અહીં આવેલા અગ્રણીઓના હાથે બાંધવામાં આવ્યું છે. તેમાંના મોટાભાગના બુદ્ધિશાળી વ્યવસાયોના લોકો છે - ડોકટરો, વકીલો, આર્કિટેક્ટ, વિદ્યાર્થીઓ. પોતાની પિતૃભૂમિ હોવાના વિચારથી મોહિત થઈને તેઓ દેશમાં પહોંચ્યા અને આતુરતાથી કામ કરવા લાગ્યા. અથાક મહેનત કરીને, તેઓએ રસ્તાઓ, મકાનો બનાવ્યા, જમીનની ખેતી કરી, દરેક વસ્તુ જાતે બનાવી, કોઈપણ મામૂલી કામને અવગણ્યા નહીં.
પેલેસ્ટાઇનમાં તેઓ હિબ્રુ અથવા રશિયન બોલે છે. હીબ્રુ ભાષા ખૂબ જ સુંદર છે. જ્યારે તમે તેને સાંભળો છો, ત્યારે તમે આ હજાર વર્ષ જૂની જાતિનો તમામ ઉત્સાહ, તમામ ઉત્સાહ અનુભવો છો."
જેરુસલેમમાં, વર્ટિન્સકીના એક પ્રશંસકે ખ્રિસ્તી મંદિરો બતાવ્યા, પછી તેને ઘરે આમંત્રણ આપ્યું.
વર્ટિન્સ્કીએ યાદ કર્યું, “મારું આશ્ચર્ય શું હતું, “જ્યારે, પ્રવેશ્યા ત્યારે, મેં તેની ઓફિસની દિવાલ પર જોયું... સ્ટાલિનનું એક વિશાળ પોટ્રેટ! ગુફાઓ અને વેદીઓ દ્વારા ભટકતા બધા મૂડ પછી, રહસ્યમય અર્ધ-અંધકાર, ધૂપની ગંધ, મીણબત્તીઓના કડાકા અને દીવાઓના ઝબકારા પછી - અચાનક સ્ટાલિનનું ચિત્ર.
"તો આ તે છે જ્યાં આ માણસનો પ્રભાવ ઘૂસી ગયો!" - મેં વિચાર્યુ. "જૂની દુનિયાના પારણા તરફ!"
હું આનાથી એટલો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે હું લાંબા સમય સુધી મારું મોઢું ખુલ્લું રાખીને પોટ્રેટને જોતો રહ્યો.”
યુદ્ધ પછી, ઘણા ઝિઓનિસ્ટોએ લાલ સૈન્ય પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની કુદરતી લાગણી અનુભવી, જેણે નાઝીવાદને કચડી નાખ્યો. તેઓએ સ્ટાલિનને તેમની શુભેચ્છાઓ જાહેર કરી અને લાંબા સમય સુધી સ્ટાલિનના વર્ષો દરમિયાન સોવિયત યુનિયનમાં શું થયું તે વિશે વિચારવા માંગતા ન હતા.
મેપામ પાર્ટીના નેતાઓએ સ્ટાલિન પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ ગુમાવ્યો જ્યારે તેઓએ પાર્ટીના સભ્ય મોર્ડેચાઈ ઓરેનને ચેકોસ્લોવાકિયામાં "ઝાયોનિસ્ટ અને જાસૂસ" તરીકે મૂક્યા. જોકે પક્ષના સભ્યોમાં સોવિયેત સંઘ પ્રત્યેની નિષ્ઠા મહાન હતી. MAPAM ના એક નેતા, યાકોવ-એરી ખઝાન, જેનો જન્મ બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કમાં થયો હતો, તેણે 1951 માં કહ્યું:
"સિયોનિઝમ ફક્ત ક્રાંતિને આભારી તેના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ હતું."
ઇઝરાયલને આંચકો આપનાર ડોકટરોના કાવતરા દરમિયાન પણ, નેસેટના સભ્ય ખાઝાને કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું: “અમને આ અજમાયશમાં રસ નથી. તે સમાજવાદી દેશો પ્રત્યેની અમારી સ્થિતિ બદલી શકશે નહીં.
સ્ટાલિનના મૃત્યુના એક વર્ષ પછી, પક્ષના નેતાઓએ નિશ્ચિતપણે કહ્યું: "અમે હવે સોવિયત સંઘ પર નિર્ભર નથી."
પરંતુ પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી, મીર યારીએ હજી પણ ઝિઓનિઝમને લેનિનવાદ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમની યુવાનીમાં તેઓ લીઓ ટોલ્સટોય અને એરોન ડેવિડ ગોર્ડનના પ્રશંસક હતા, જેઓ શારીરિક શ્રમ અને પ્રકૃતિમાં પાછા ફરવાને પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓના પુનર્જન્મ માટે જરૂરી શરતો માનતા હતા. યારીએ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં ઓસ્ટ્રો-હંગેરિયન સૈન્યમાં સેવા આપી હતી, વીસમીમાં પેલેસ્ટાઇનમાં સ્થળાંતર કર્યું હતું અને બાઈબલના સમાજવાદનો ઉપદેશ આપતા કિબુટ્ઝ પર કામ કર્યું હતું.
બીજા વતન તરીકે સોવિયેત યુનિયન પ્રત્યેનું વલણ છ દિવસના યુદ્ધ સુધી ચાલુ રહ્યું, જ્યારે પક્ષના નેતાઓને સમજાયું કે ઇજિપ્ત સોવિયેત શસ્ત્રો વડે યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે...
જાન્યુઆરી 1949માં, ટ્રુમેને આખરે સેક્રેટરી ઓફ ડિફેન્સ ફોરેસ્ટલથી છૂટકારો મેળવવાનો નિર્ણય કર્યો, જે તેમને કંટાળી રહ્યા હતા. પ્રમુખે સૂચવ્યું કે તેઓ થોડા વધુ મહિના કામ કરે છે અને તેમનું રાજીનામું લખે છે, પરંતુ દરેકને ખબર હતી: ગરીબ જેમ્સને બરતરફ કરવામાં આવ્યો હતો. 28 માર્ચના રોજ નિવૃત્ત થઈ રહેલા મંત્રી અંતિમ વખત વ્હાઇટ હાઉસ આવ્યા હતા. ટ્રુમને તેમને મેડલ અર્પણ કર્યો અને તેમની સેવા બદલ આભાર માન્યો.
ફોરેસ્ટલે તે જાણતા દરેકને કહેવાનું શરૂ કર્યું કે ઝિઓનિસ્ટોએ તેને સંરક્ષણ મંત્રાલયમાંથી હાંકી કાઢ્યો છે. આશ્ચર્યચકિત ટ્રુમને મંત્રી સાથે શું થઈ રહ્યું છે તે કાળજીપૂર્વક શોધવાનું કહ્યું. રાષ્ટ્રપતિને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ફોરેસ્ટલ માનસિક વિકારથી પીડિત છે અને તે આત્મહત્યા કરવાની સંભાવના ધરાવે છે.
કામ પરના તેના છેલ્લા દિવસે, ફોરેસ્ટલ ઘણા કલાકો સુધી તેના ડેસ્ક પર બેઠો હતો જ્યાં સુધી એક સહાયક તેને ઘરે લઈ ગયો અને ભૂતપૂર્વ મંત્રીના નજીકના મિત્રોમાંથી એકને બોલાવ્યો. તે ઝડપથી આવી પહોંચ્યો. મંત્રીએ ફરિયાદ કરવાનું શરૂ કર્યું કે સામ્યવાદીઓ, યહૂદીઓ અને વ્હાઇટ હાઉસના લોકો એક થયા હતા અને તેમને છુટકારો મેળવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું હતું. તેઓએ તરત જ પ્લેન મંગાવ્યું અને ફોરેસ્ટલને ફ્લોરિડા મોકલ્યો, એવી આશા હતી કે હળવા વાતાવરણની તેના પર સાનુકૂળ અસર થશે, પરંતુ તેમાં કોઈ સુધારો થયો ન હતો.
કિનારે ચાલતા ચાલતા, તેણે અચાનક તેની સાથે આવેલા મિત્રોને ચિંતા સાથે કહ્યું, તે છત્રીઓ તરફ ઇશારો કર્યો કે જેની નીચે રજાઓ માણનારાઓ સૂર્યથી આશ્રય લેતા હતા: “આપણે અહીં વાત કરવી જોઈએ નહીં. આ સાંભળવાના ઉપકરણો છે. અમે જે કહીએ છીએ તે બધું તેઓ જાણે છે."
તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તે ગંભીર રીતે બીમાર હતો.
એપ્રિલ '49 માં તેમને બેથેસ્ડાની નૌકાદળ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. તેણે પોકાર કર્યો કે યહૂદીઓ અને સામ્યવાદીઓ દ્વારા તેની પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવી રહ્યો છે. 22મી મેના રોજ વહેલી સવારે તેણે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. દેખરેખને કારણે, તે એકલો પડી ગયો, અને તેણે સોળમા માળેથી કૂદી પડ્યો.
જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સરકાર પાસે ઝિઓનિઝમ સામે એક ઓછા ફાઇટર છે, તો સોવિયત યુનિયનમાં તેમની રેજિમેન્ટ ઉમેરવામાં આવી છે.
 
મોલોટોવ અને તેની પત્નીની વાર્તા
4 માર્ચ, 1949 ના રોજ, વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ મોલોટોવ વિદેશ પ્રધાન તરીકેનું પદ ગુમાવ્યું. આ બદનામીની નિશ્ચિત નિશાની હતી, જોકે તે પોલિટબ્યુરોના સભ્ય અને ડેપ્યુટી હેડ રહ્યા હતા.
સ્ટાલિને પદ્ધતિસર મોલોટોવની સત્તાને કચડી નાખી, જેને દેશના બીજા માણસ માનવામાં આવતા હતા. નેતાએ મોલોટોવની પત્નીને બદનામ કરવાના હેતુ તરીકે પસંદ કરી.
પોલિના સેમ્યોનોવના ઝેમચુઝિના (કાર્પોવસ્કાયા) મોલોટોવ કરતા સાત વર્ષ નાની હતી. તેણીનો જન્મ યેકાટેરીનોસ્લાવમાં થયો હતો અને ચૌદ વર્ષની ઉંમરથી તેણીએ સિગારેટ ફેક્ટરીમાં સ્ટફર તરીકે કામ કર્યું હતું. 17 ના મે મહિનામાં તે ક્ષય રોગથી બીમાર પડી. હું કામ કરી શકતો ન હતો, મારી સારવાર કરવામાં આવી હતી અને મારી બહેન સાથે રહેતી હતી.
ક્રાંતિ પછી તેણીએ રેડ આર્મીમાં પ્રવેશ કર્યો. 1818 માં તેણી પાર્ટીમાં જોડાઈ, અને પછીના વર્ષે તેણીને યુક્રેનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રશિક્ષક તરીકે મહિલાઓમાં કામ કરવા માટે લેવામાં આવી.
તેઓ પેટ્રોગ્રાડમાં એક મીટિંગમાં મોલોટોવને મળ્યા. એકવીસમીમાં, તેણી મોસ્કોમાં વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચને અનુસરી અને રોગોઝ્સ્કો-સિમોનોવ્સ્કી જિલ્લા સમિતિમાં પ્રશિક્ષક બની. તે જ વર્ષે, તેણી અને મોલોટોવના લગ્ન થયા.
લગ્ન પછી, ઝેમચુઝિના અભ્યાસ કરવા ગઈ. પચીસમા વર્ષે તેણીએ મોસ્કોમાં એમ.એન.ના નામ પર કાર્યરત ફેકલ્ટીમાંથી સ્નાતક થયા. પોકરોવ્સ્કી, 1927 માં - સામ્યવાદી એકેડેમીમાં માર્ક્સવાદ અભ્યાસક્રમો.
સત્તાવીસના ઉનાળામાં, ઝેમચુઝિના નોવાયા ઝરિયા પરફ્યુમ ફેક્ટરીમાં પાર્ટી સેલના સેક્રેટરી બન્યા. તેણીએ ઝામોસ્કવોરેત્સ્કી જિલ્લા સમિતિના પ્રશિક્ષક તરીકે એક વર્ષ કામ કર્યું.
સપ્ટેમ્બર 1930 માં, તેણીને નોવાયા ઝરિયા પરફ્યુમ ફેક્ટરીના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી. એનાસ્તાસ મિકોયાનના સંસ્મરણો દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, ત્રીસના દાયકાની શરૂઆતમાં, સ્ટાલિને ખરેખર પોલિના સેમિનોવનાનો અભિપ્રાય સાંભળ્યો. તેણીએ નેતાને પ્રેરણા આપી કે પરફ્યુમરી વિકસાવવી જરૂરી છે, કારણ કે સોવિયત મહિલાઓને માત્ર સાબુ જ નહીં, પણ અત્તર અને સૌંદર્ય પ્રસાધનોની પણ જરૂર છે.
ઝેમચુઝિનાએ સૌપ્રથમ સાબુ અને પરફ્યુમ ઉદ્યોગ ટ્રસ્ટનું નેતૃત્વ કર્યું, અને 1936 ના ઉનાળામાં, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફૂડ ઈન્ડસ્ટ્રીના સાબુ, અત્તર અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો ઉદ્યોગના મુખ્ય વિભાગ. એક વર્ષ પછી તે પહેલેથી જ ખાદ્ય ઉદ્યોગની નાયબ પીપલ્સ કમિશનર હતી.
જાન્યુઆરી 1939 માં, સ્ટાલિને તેના મત્સ્યઉદ્યોગના પીપલ્સ કમિશનર બનાવ્યા અને તેમને સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉમેદવાર સભ્ય અને યુએસએસઆરના સર્વોચ્ચ સોવિયતના નાયબ તરીકે ચૂંટવાનો આદેશ આપ્યો. તેણીને ઓર્ડર ઓફ લેનિન, રેડ બેનર ઓફ લેબર, રેડ સ્ટાર અને બેજ ઓફ ઓનરથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તે જ વર્ષે, મોલોટોવ પ્રત્યે સ્ટાલિનનું વલણ નાટકીય રીતે બદલાઈ ગયું.
હવેથી, વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચને કામરેજ-ઇન-આર્મ્સની ભૂમિકા સોંપવામાં આવી નથી, પરંતુ, બીજા બધાની જેમ, સહાયક નેતાની. સ્ટાલિને મોલોટોવ સાથેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ તેને તેની જગ્યાએ મૂકવા અને અગાઉના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોને સમાપ્ત કરવાનું નક્કી કર્યું.
1937 માં, પોલિટબ્યુરોએ મોલોટોવના ઘણા સહાયકોને બરતરફ કર્યા, અને તે તેમનું રક્ષણ કરવામાં અસમર્થ હતા. પછી સ્ટાલિનને વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચનો નબળો મુદ્દો મળ્યો - તેની પત્ની ...
1939 માં, સરકારના વડા, મોલોટોવને અણધારી નિમણૂક મળી - તે વિદેશી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનર પણ બન્યા. એવું માનવામાં આવે છે કે આ રીતે સ્ટાલિન વિદેશ નીતિની દિશાને મજબૂત કરવા માંગતા હતા. વાસ્તવમાં, વિદેશી બાબતો માટે પીપલ્સ કમિશનર માટે મોલોટોવની નિમણૂક એ બદનામીની શરૂઆતની નિશાની હતી: વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચને આવશ્યકપણે અન્ય બાબતોમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તે જ વર્ષે, તેની પત્ની વધુ ગંભીર મુશ્કેલીમાં આવી ગઈ.
"લોકોના દુશ્મનો અને જાસૂસો" સાથેના જોડાણના આરોપસર - આંતરિક બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરિયેટમાં તેણીની વિરુદ્ધ કેસ ખોલવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં, સ્ટાલિનને આ આરોપમાં સૌપ્રથમ ન્યાય આપવો જોઈતો હતો - તે તે જ હતો જેણે ઉચ્ચ હોદ્દા પર નિમણૂક કરી હતી જેમને તેણે પછીથી દુશ્મનો જાહેર કર્યા હતા.
10 ઓગસ્ટ, 1939ના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ એક ઠરાવ અપનાવ્યો જે ગુપ્તતાના સર્વોચ્ચ વર્ગીકરણ - "વિશેષ ફોલ્ડર" હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મોલોટોવની પત્ની (વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી) "તેના જોડાણોના સંબંધમાં અવિવેકી અને નિષ્ક્રિયતા દર્શાવી હતી, જેના પરિણામે, કામરેજથી ઘેરાયેલા હતા. પર્લ પાસે ઘણા પ્રતિકૂળ જાસૂસ તત્વો હોવાનું બહાર આવ્યું, જેણે અજાણતાં તેમના જાસૂસીનું કામ સરળ બનાવ્યું.
પોલિટબ્યુરોએ NKVD ને "કોમરેડ ઝેમચુઝિનાને લગતી તમામ સામગ્રીની સંપૂર્ણ તપાસ કરવા" સૂચના આપી. રાજ્ય સુરક્ષામાં કુશળ લોકોએ તરત જ "તોડફોડ અને જાસૂસીના કામ" માં તેણીની સંડોવણી વિશે જુબાની તૈયાર કરી અને તેમને કેન્દ્રીય સમિતિ સમક્ષ રજૂ કર્યા.
પરંતુ સ્ટાલિને તેણીને હમણાં માટે માફ કરી દીધી - તે તેના માટે મોલોટોવની પ્રતિષ્ઠાને નબળી પાડવા માટે પૂરતું હતું. 24 ઓક્ટોબરના રોજ, પોલિટબ્યુરોએ પોલિના સેમ્યોનોવનાના વર્તનની ફરી તપાસ કરી. તેણીની સામેના વધુ ગંભીર આરોપોને "બદનક્ષી" ગણવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ચુકાદામાં "અવિવેકી અને અયોગ્યતા" નો આરોપ લખવામાં આવ્યો હતો.
તેણીને માછીમારી ઉદ્યોગના પીપલ્સ કમિશનરના હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવી હતી અને, મોટા પ્રમાણમાં ડિમોશન સાથે, કાપડ ઉદ્યોગના વડાના વડા તરીકે સ્થાનિક ઉદ્યોગના રિપબ્લિકન પીપલ્સ કમિશનરમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. ફેબ્રુઆરી 1941 માં, બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની XVIII કોન્ફરન્સમાં, ઝેમચુઝિનાએ તેણીની પાર્ટીનું ટાઇટલ ગુમાવ્યું - સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉમેદવાર સભ્ય.
યુદ્ધ પછી, એવું લાગતું હતું કે સ્ટાલિને તેણીને તેના જૂના પાપો માટે માફ કરી દીધા હતા. ઓક્ટોબર 1946 માં, ઝેમચુઝિનાને યુએસએસઆરના પ્રકાશ ઉદ્યોગ મંત્રાલયના ટેક્સટાઇલ અને હેબરડેશેરી ઉદ્યોગના મુખ્ય વિભાગના વડા તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી.
પરંતુ સ્ટાલિને, તે તારણ આપે છે, મોલોટોવથી છૂટકારો મેળવવાનો વિચાર છોડ્યો ન હતો. ઓક્ટોબર 1948 માં, ઝેમચુઝિનાને તેની નોકરીથી વંચિત કરવામાં આવી હતી અને પ્રકાશ ઉદ્યોગ મંત્રાલયના અનામતમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે તેની સામે નવો કેસ ખોલ્યો.
29 ડિસેમ્બર, 1948 ના રોજ, રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન વિક્ટર અબાકુમોવ અને બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળ પાર્ટી કંટ્રોલ કમિશનના ઉપાધ્યક્ષ માત્વે શ્કીર્યાટોવે કેસની પ્રગતિ અંગે પોલિટબ્યુરોને જાણ કરી.
પોલિટબ્યુરોએ નિર્ણય કર્યો:
"1. પાર્ટી કંટ્રોલ કમિશન દ્વારા કરવામાં આવેલા નિરીક્ષણમાં સ્થાપિત થયું કે P.S. ઝેમચુઝિનાએ લાંબા સમયથી યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે સંપર્ક અને ગાઢ સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા જેઓ રાજકીય વિશ્વાસને લાયક ન હતા અને જાસૂસીની શંકા ધરાવતા હતા; યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓના નેતા મિખોલ્સના અંતિમ સંસ્કારમાં ભાગ લીધો અને, યહૂદી રાષ્ટ્રવાદી ઝુસ્કિન [૩] સાથે તેમના મૃત્યુના સંજોગો વિશેની તેણીની વાતચીત દ્વારા, મિખોલ્સના મૃત્યુ વિશે સોવિયેત વિરોધી ઉશ્કેરણીજનક અફવાઓ ફેલાવવા માટે પ્રતિકૂળ વ્યક્તિઓને જન્મ આપ્યો; મોસ્કો સિનાગોગમાં ધાર્મિક સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો.
2. શું હોવા છતાં P.S. ઝેમચુઝિનાને 1939 માં ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (બોલ્શેવિક્સ) ની સેન્ટ્રલ કમિટી દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જેઓ રાજકીય વિશ્વાસને લાયક ન હતા તેમની સાથેના સંબંધોમાં તેણીની અસ્પષ્ટતા વિશે; તેણીએ પક્ષના આ નિર્ણયનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને પછીથી રાજકીય રીતે અયોગ્ય રીતે વર્તન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
ઉપરના સંબંધમાં, P.S. Zhemchuzhina ને બાકાત રાખો. ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (બોલ્શેવિક્સ) ના સભ્યો તરફથી."
આ બધું મોલોટોવની હાજરીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું. તેણીના બચાવમાં એક શબ્દ બોલવાની હિંમત ન કરી, પરંતુ મતદાન દરમિયાન તેણે પોતાને દૂર રહેવાની મંજૂરી આપી. આ સ્વાભાવિક, પરંતુ તે સમયે હિંમતભર્યું કૃત્ય (કેટલાક અન્ય પક્ષના નેતાઓ, ડરથી પાગલ હતા, તેમના સ્વજનોનો નાશ કરવા માટે તેમના પોતાના હાથથી તક આપવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, લોકોના દુશ્મનો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા), પાછળથી તેના પર પણ દોષારોપણ કરવામાં આવશે.
સ્ટાલિને મોલોટોવને કહ્યું:
- તમારે તમારી પત્નીથી અલગ થવાની જરૂર છે.
મોલોટોવ આખી જીંદગી પોલિના સેમિનોવનાને નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રેમ કરતો હતો. જ્યારે તે ક્યાંક જતો ત્યારે તે હંમેશા તેની સાથે તેની પત્ની અને પુત્રીનો ફોટોગ્રાફ લેતો હતો. વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ ઘરે પાછો ફર્યો અને સ્ટાલિન સાથેની તેની વાતચીત તેની પત્નીને સંભળાવી. પોલિના સેમ્યોનોવનાએ નિશ્ચિતપણે કહ્યું:
- પાર્ટી માટે આ જરૂરી હોવાથી અમે અલગ થઈ જઈશું.
તેણીનું પાત્ર પણ ઘણું હતું.
તેણીએ તેની વસ્તુઓ પેક કરી અને એક સંબંધી સાથે રહેવા ગઈ - તે મોલોટોવથી છૂટાછેડા જેવું હતું.
20 જાન્યુઆરી, 1949 ના રોજ, વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચે, છટકી જવાનો પ્રયાસ કરતા, સ્ટાલિનને પસ્તાવોનો પત્ર લખ્યો:
“જ્યારે P.S.ને પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢવાના પ્રસ્તાવની સેન્ટ્રલ કમિટીમાં વોટિંગ થઈ રહ્યું છે. હું પર્લથી દૂર રહ્યો, જેને હું રાજકીય રીતે ભૂલભરેલું ગણું છું.
હું જાહેર કરું છું કે, આ મુદ્દા પર વિચાર કરીને, હું કેન્દ્રીય સમિતિના આ નિર્ણયને મત આપું છું, જે પક્ષ અને રાજ્યના હિતોને પૂર્ણ કરે છે અને સામ્યવાદી પક્ષની સાચી સમજણ શીખવે છે.
વધુમાં, હું ગંભીર અપરાધ કબૂલ કરું છું કે મેં સમયસર મારી નજીકની વ્યક્તિ ઝેમચુઝિનાને મિખોલ્સ જેવા સોવિયત વિરોધી યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે ખોટા પગલાં અને જોડાણો કરવાથી રોકી ન હતી.
મોલોટોવનો પત્ર એ માનવ અપમાનની મર્યાદા છે જેમાં સિસ્ટમ વ્યક્તિને લાવી હતી. સૌથી સરળ માનવીય લાગણીઓ, જેમ કે પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો પ્રેમ અને તેની રક્ષા કરવાની ઈચ્છા, ગંભીર રાજકીય અપરાધ માનવામાં આવતી હતી.
એક અઠવાડિયા પછી, છવ્વીસમી જાન્યુઆરીએ, ઝેમચુઝિનાની ધરપકડ કરવામાં આવી. સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્યોને તેના કેસમાંથી સામગ્રી મોકલવામાં આવી હતી. મોલોટોવને અસ્પષ્ટ પ્રકાશમાં રજૂ કરવાની, તેને ઉપહાસ માટે ખુલ્લા પાડવાની સ્પષ્ટ ઇચ્છા સાથે તપાસકર્તાઓ દ્વારા શોધાયેલ ઘણી અધમ વિગતો હતી. રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની સામગ્રીએ જણાવ્યું હતું કે ઝેમચુઝિના તેના પતિ પ્રત્યે બેવફા હતી, અને તેણે તેના કાલ્પનિક પ્રેમીઓના નામ પણ આપ્યા હતા.
જ્યારે 1953 માં બેરિયા અને તેના સાથીદારો પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તપાસકર્તાઓને એવા લોકો મળ્યા કે જેમની પાસેથી તેઓએ પોલિના ઝેમચુઝિના વિરુદ્ધ જુબાની લીધી. એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે એક સંશોધન સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર છે, તેને ફક્ત ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો. આનું નેતૃત્વ બેરિયાના તત્કાલિન પ્રથમ ડેપ્યુટી, 3 જી રેન્કના રાજ્ય સુરક્ષા કમિશનર, વેસેવોલોડ મેરકુલોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ બચી ગયો અને 1953 માં તેણે કહ્યું કે મેરકુલોવ અને તપાસકર્તાઓએ તેની સાથે શું કર્યું:
“મારી ધરપકડના પહેલા જ દિવસથી, મને દિવસમાં ત્રણ કે ચાર વખત અને સપ્તાહના અંતે પણ નિર્દયતાથી મારવામાં આવતો હતો. તેઓએ મને રબરના કપડાથી માર્યો અને ગુપ્તાંગ પર માર્યો. હું ભાન ગુમાવી રહ્યો હતો. તેઓએ મને સળગતી સિગારેટથી સળગાવી, મને પાણીથી ઢાંકી, મને ભાનમાં લાવ્યો અને મને ફરીથી માર્યો. પછી તેઓએ તેને બહારના દર્દીઓના ક્લિનિકમાં પાટો બાંધ્યો, તેને સજાના કોષમાં ફેંકી દીધો, અને બીજા દિવસે તેઓએ તેને ફરીથી માર્યો...
તેઓએ માંગ કરી કે હું કબૂલ કરું કે હું નાગરિક ઝેમચુઝિના સાથે રહેતો હતો અને હું જાસૂસ હતો. હું કોઈ સ્ત્રીની નિંદા કરી શકતો નથી, કારણ કે તે જૂઠું હતું અને ઉપરાંત, હું જન્મથી જ નપુંસક હતો. હું ક્યારેય જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થયો નથી. તેઓએ મને કહ્યું કે મારે ફક્ત પીપલ્સ કમિશનરને સંબોધીને એક નાનું નિવેદન લખવું જોઈએ, કે હું આ માટે દોષિત કબૂલ કરું, અને તેઓ પોતે જ મને હકીકતો કહેશે..."
ઇઝરાયેલની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી, સેમ્યુઅલ મિકુનિસ, 1955 માં સેન્ટ્રલ ક્લિનિકલ હોસ્પિટલમાં મોલોટોવને મળ્યા અને ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું:
- તમે, પોલિટબ્યુરોના સભ્ય, તમારી પત્નીની ધરપકડ કરવાની મંજૂરી કેવી રીતે આપી?
મોલોટોવના ચહેરા પર એક પણ સ્નાયુ ખસેડાયો નથી:
- કારણ કે હું પોલિટબ્યુરોનો સભ્ય છું અને પાર્ટી શિસ્તને વશ થઈ જવું પડ્યું. મેં આજ્ઞા પાળી.
શિસ્તને તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. તેની પત્નીની ધરપકડ તેના માટે એક મોટી દુર્ઘટના હતી, પરંતુ મોલોટોવ સ્ટાલિન સામે વાંધો ઉઠાવવાની હિંમત કરતો ન હતો, નહીં તો તે તરત જ તેની પાછળ ગયો હોત.
રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની યોજના અનુસાર, મોલોટોવની પત્ની, ઝેમચુઝિના, એક યહૂદી,ને યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિના કેસમાં આરોપીઓમાંના એક બનાવવાની હતી.
વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચ પર તેમની પત્ની દ્વારા યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિ સાથે જોડાયેલા હોવાનો અને યુક્રેન અને બેલારુસના યહૂદીઓને ક્રિમીઆમાં યુદ્ધને કારણે ઘરવિહોણા છોડી દેવાના વિચારને લગભગ ટેકો આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી ક્રિમિઅન ટાટરોને હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. દુર્ભાગ્યપૂર્ણ "ક્રિમીયન આઈડિયા" કોણ લઈને આવ્યું તે હજી અજાણ છે. મિખોલ્સ અને યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિના અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓએ ત્યાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા ક્રિમિઅન ટાટરોના ઘરોમાં સ્થાયી થવાનું શક્ય માન્યું ન હતું.
પરંતુ સમિતિના ઘણા પૂર્ણ-સમયના કાર્યકર્તાઓ, જે સેન્ટ્રલ કમિટી ઉપકરણ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા (અને, જેમ કે તે પછીથી સ્પષ્ટ થયું, આ રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયના ગુપ્ત કર્મચારીઓ હતા), સક્રિયપણે આ વિચારને આગળ ધપાવ્યો અને તેમનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું - તેઓએ મોલોટોવને આ તરફ દોર્યું. તેની ચર્ચા.
સ્ટાલિનના દ્રષ્ટિકોણમાં, યહૂદીઓ ક્રિમીઆ પર કબજો કરવા માંગતા હતા જે વીસમીમાં ગોરા જનરલ રેન્જલ નિષ્ફળ ગયા હતા: અમેરિકનોને બોલાવવા અને દ્વીપકલ્પને સોવિયત સંઘથી દૂર કરવા માટે.
મોલોટોવ યોગ્ય રીતે સમજી ગયો કે તે તે ન હતો જેણે તેની પત્નીને કારણે સ્ટાલિનનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો હતો, પરંતુ તેણીને તેના કારણે કેદ કરવામાં આવી હતી: “તેઓ મારી તરફ અભિગમ શોધી રહ્યા હતા, અને તેઓ તેની પૂછપરછ કરી રહ્યા હતા, તેઓ કહે છે કે તે પણ કેટલીક છે. ષડયંત્રમાં ભાગ લેનાર પ્રકારનો, તેણીને બદનામ કરવાની જરૂર છે, તેથી બોલવા માટે, મને ભીનું કરવું હતું. તેઓએ તેણીને બોલાવી અને તેણીને પૂછ્યું, તેણીને પૂછ્યું કે હું સામાન્ય પાર્ટી લાઇનનો સાચો સમર્થક નથી."
પોલિના સેમિનોવનાની લ્યુબ્યાન્કામાં પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. દરરોજ મોલોટોવ રક્ષકો સાથે કાળા લિમોઝીનમાં રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની ઇમારતમાંથી પસાર થતો હતો. પરંતુ તે તેની પત્ની માટે કંઈ કરી શક્યો નહીં. તેણીના ભાવિ વિશે પૂછવાની હિંમત પણ નહોતી. તેણી, જોકે, માર મારવાથી બચી ગઈ હતી - છેવટે, તેનું ભાવિ હજી નક્કી થયું ન હતું.
29 ડિસેમ્બર, 1949 ના રોજ, રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની એક વિશેષ બેઠકમાં તેણીને પાંચ વર્ષની દેશનિકાલની સજા ફટકારવામાં આવી. તેણીને કઝાકિસ્તાનના કોસ્તાનાય પ્રદેશમાં મોકલવામાં આવી હતી.
બેરિયા કેટલીકવાર મોલોટોવના કાનમાં ફફડાટ બોલે છે: "પોલિના જીવંત છે."
જાણે એક ઉપહાસ તરીકે, મોલોટોવને સૌપ્રથમ ધાતુશાસ્ત્ર અને ભૂસ્તરશાસ્ત્ર માટેના મંત્રી પરિષદના બ્યુરો અને પછી પરિવહન અને સંદેશાવ્યવહાર માટેના બ્યુરોનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
દરરોજ તે ક્રેમલિન આવતો અને આખો દિવસ તેની વિશાળ ઓફિસમાં બેસીને અખબારો અને તાસ સમાચારના અહેવાલો વાંચતો, લંચ માટે ઘરે ગયો અને તેની ઓફિસમાં પાછો ફર્યો. તેની પાસે કોઈ ધંધો નહોતો. સ્ટાલિને તેને બોલાવ્યો ન હતો કે તેની જગ્યાએ આમંત્રણ આપ્યું ન હતું.
મોલોટોવના એક સહાયકે મને કહ્યું: "તે દિવસોમાં તેને જોવું એ ફક્ત દયાની વાત હતી ..."
ઈતિહાસકારો એ સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે સ્ટાલિનને આ બધાની કેમ જરૂર હતી? આ શું હતું - યહૂદીઓ પ્રત્યે લાંબા સમયથી ચાલતી નફરતની આત્યંતિક અભિવ્યક્તિ? પેરાનોઇયા? મગજની વિકૃતિઓનું પરિણામ?
આ બધાએ તેની ઘાતક ભૂમિકા ભજવી. પરંતુ મુખ્ય વસ્તુ અલગ હતી. તે નવા યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.
"કોલ્ડ વોર" ની વિભાવનાએ સમય જતાં તેનો ભયાનક અર્થ ગુમાવ્યો છે. પરંતુ આ તે સમય હતો જ્યારે બંને પક્ષો મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે "ગરમ" યુદ્ધમાં પ્રવેશી ચૂક્યા હતા. અને સ્ટાલિનને યુદ્ધ માટે લોકોને તૈયાર કરવા, બાહ્ય દુશ્મનને ઓળખવા અને તેને આંતરિક દુશ્મન સાથે જોડવાની જરૂર હતી.
સોવિયત યહૂદીઓના જુલમનું વાસ્તવિક કારણ, નાઝી જર્મનીને હરાવનાર દેશ માટે આટલું અણધાર્યું, રાજ્ય યહૂદી થિયેટરના કલાત્મક દિગ્દર્શક સોલોમન મિખોલ્સની હત્યા, યહૂદી વિરોધી ફાશીવાદી સમિતિના સભ્યોની અજમાયશ, "ની ધરપકડ. કિલર ડોકટરો" એ છે કે સ્ટાલિને યહૂદીઓને અમેરિકન જાસૂસ જાહેર કરવાનું નક્કી કર્યું.
માર્ચ 1949 માં, સેન્ટ્રલ કમિટીના સચિવાલયે "નજીકના ભવિષ્યમાં અમેરિકન વિરોધી પ્રચારને મજબૂત કરવા માટેની ક્રિયાઓની યોજના" મંજૂર કરી. મૂળભૂત રીતે, ચર્ચા અમેરિકન વિરોધી પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવા, અમેરિકન વિરોધી સામગ્રી સાથે નાટકો અને ફિલ્મો બનાવવા અને સંબંધિત પ્રવચનો આપવા વિશે હતી.
સૈન્યના રાજકીય કાર્યકરોની બેઠકોમાં, તે સીધું સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે આગામી યુદ્ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે થશે. અને અમેરિકામાં, યહૂદીઓએ ટોન સેટ કર્યો, જેનો અર્થ છે કે સોવિયેત યહૂદીઓ પાંચમી સ્તંભ છે, ભાવિ દેશદ્રોહી છે. તેઓ પહેલેથી જ અમેરિકનોની જાસૂસી કરી રહ્યા છે અથવા તો વિધ્વંસક કામ કરી રહ્યા છે. આંતરિક દુશ્મનના વિનાશ સાથે મોટા યુદ્ધની તૈયારી શરૂ થવી જોઈએ. આ લોકોને એક કરશે.
ઇલ્યા એહરેનબર્ગે, તેમના જીવનનો સારાંશ આપતા લખ્યું:
સ્ટાલિને યહૂદીઓ પર શા માટે હુમલો કર્યો તે સમજવાની કોશિશ કરીને મેં પછીથી મારા મગજને ચકાસ્યું. યાકોવ ઝાખારોવિચ સુરતીઓએ મને એકવાર કહ્યું હતું કે 1935 માં, જ્યારે તેઓ જર્મનીમાં અમારા રાજદૂત હતા, ત્યારે તેમણે સ્ટાલિનને નાઝીઓની નીતિઓ વિશે જાણ કરી હતી અને અન્ય બાબતોની સાથે, પ્રચંડ વિરોધી સેમિટિઝમ વિશે વાત કરી હતી.
સ્ટાલિને અચાનક તેને પૂછ્યું: "મને કહો, શું જર્મન યહૂદીઓ ખરેખર રાષ્ટ્ર વિરોધી છે?"
મને લાગે છે કે સ્ટાલિન એક જ મૂળના લોકોની પરસ્પર જવાબદારીમાં માનતા હતા; છેવટે, "લોકોના દુશ્મનો" સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે, તેણે તેમના સંબંધીઓને છોડ્યા નહીં. કુટુંબો વિશે આપણે શું કહી શકીએ; જ્યારે, તેમના આદેશ પર, સમગ્ર લોકોને તેમના ઘરોમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેઓએ પક્ષના નેતાઓ, સરકારના સભ્યો અને સોવિયેત યુનિયનના હીરો સહિત સંપૂર્ણપણે દરેકને લઈ લીધા હતા. એન્ટિ-સેમિટિઝમની પોતાની પરંપરાઓ છે, પરંતુ મેં ક્યારેય એન્ટિ-ઇંગુશિઝમ અથવા કાલ્મીકફોબિયા વિશે સાંભળ્યું નથી.
તેઓ કહે છે કે સ્ટાલિન હંમેશા વિચાર પ્રત્યેની ભક્તિ દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હતા; ઠીક છે, તે કિસ્સામાં, આપણે માની લેવું જોઈએ કે તેણે યહૂદીઓ પર હુમલો કર્યો, તેમને ખતરનાક માનતા - બધા યહૂદીઓ સમાન મૂળથી સંબંધિત છે, અને તેમાંથી ઘણા મિલિયન અમેરિકામાં રહે છે. આ, અલબત્ત, અનુમાન છે, અને હું કંઈપણ સાથે આવી શકતો નથી - મને ખબર નથી અને હું સમજી શકતો નથી."
તે જ સમયે, જાહેરમાં, સ્ટાલિને કાળજીપૂર્વક તેના શબ્દો પસંદ કર્યા અને પોતાને યહૂદી વિરોધી ટિપ્પણી કરવાની મંજૂરી આપી નહીં - તે યહૂદી વિરોધી જેવો દેખાવા માંગતા ન હતા. મેં આ પર ભાર મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો.
સ્ટાલિને હંમેશા ધ્યાન આપ્યું કે કોણ કઈ રાષ્ટ્રીયતાનું છે. ખ્રુશ્ચેવે કહ્યું કે કેવી રીતે યુદ્ધ પહેલા જ્યોર્જિયાના સામૂહિક ખેડૂતો સાથે મોસ્કોમાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેરિયા હજી પણ જ્યોર્જિયન સેન્ટ્રલ કમિટીના સચિવ હતા.
"આ લોકોમાં ત્યાં એક સામૂહિક ખેડૂત હતો જે ચા એકત્રિત કરવા માટે પ્રખ્યાત હતો," ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું. - બેરિયાએ કહ્યું: "આ એક અદ્ભુત સ્ત્રી છે - શ્રેષ્ઠ ચા પીકર, જ્યોર્જિયન."
સ્ટાલિને જોયું અને કહ્યું:
- તે આર્મેનિયન છે.
બેરિયાએ વિરોધ કર્યો:
- ના, તે જ્યોર્જિયન છે.
પછી સ્ટાલિને કહ્યું:
- તેણીને પૂછો.
મહિલા આર્મેનિયન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેણીને ટૂંક સમયમાં દૂર કરવામાં આવી હતી અને સ્ટેજ છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.
ખ્રુશ્ચેવના જણાવ્યા મુજબ, સ્ટાલિન યહૂદી વિરોધી વલણ ધરાવે છે:
"જો કે, જાહેરમાં, સ્ટાલિને ઈર્ષ્યાપૂર્વક તેના વસ્ત્રોની શુદ્ધતાનું રક્ષણ કર્યું અને સેમિટિવિરોધીના આરોપોને જન્મ ન આપવાનું ધ્યાન રાખ્યું. કોઈપણ વ્યક્તિ જેણે સ્ટાલિન વિશે આવું કહ્યું હતું, જો તે હડતાળના અંતરમાં હોત, તો તરત જ તેનો નાશ કરવામાં આવશે.
હકીકતમાં, સ્ટાલિન એક ઉત્સુક યહૂદી વિરોધી હતા. યુદ્ધ પછી, જ્યારે હું યુક્રેનથી પાછો આવ્યો ત્યારે તેણે મને મોસ્કો સંગઠનમાં યહૂદીઓ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સીધા નિર્દેશો પણ આપ્યા. આ વાતચીત એક પછી એક ન હતી, પરંતુ, હંમેશની જેમ, સ્ટાલિનના ટેબલ પર.
તેની શરૂઆત એ હકીકતથી થઈ હતી કે મોસ્કોની એરક્રાફ્ટ ફેક્ટરીમાં, યુવાનોએ અસંતોષ દર્શાવ્યો હતો, અને ઉશ્કેરણી કરનારાઓ યહૂદીઓને આભારી હતા. અહીં સ્ટાલિન મને કહે છે:
"આપણે લડત પાછા ગોઠવવાની જરૂર છે." રશિયન યુવાનોને લાકડીઓથી સજ્જ કરો અને કામ પૂરું થાય ત્યારે તેમને પ્રવેશદ્વાર પર આ યહૂદીઓને બતાવવા દો.
બેરિયા અને માલેન્કોવ પછી નિંદા કરી:
"સારું, શું તમને તમારી સૂચનાઓ મળી છે?"
કોન્સ્ટેન્ટિન સિમોનોવ યાદ કરે છે કે કેવી રીતે 1952 ની વસંતઋતુમાં, સ્ટાલિન પુરસ્કાર માટે નામાંકિત સાહિત્યિક કૃતિઓની ચર્ચા દરમિયાન, સ્ટાલિને એક આખું એકપાત્રી નાટક રજૂ કર્યું, જાણે કે સાહિત્યિક ઉપનામ પછી તેઓએ લેખકનું સાચું નામ સૂચવવાનું શરૂ કર્યું તે હકીકત પર નારાજ છે:
“આ કેમ કરવામાં આવે છે? જો કોઈ વ્યક્તિ સાહિત્યિક ઉપનામ પસંદ કરે છે, તો તે તેનો અધિકાર છે. પરંતુ, દેખીતી રીતે, કોઈને એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આનંદ થાય છે કે આ વ્યક્તિની ડબલ અટક છે, તે ભારપૂર્વક જણાવવા માટે કે તે યહૂદી છે. યહૂદી વિરોધીવાદ શા માટે ફેલાવો? કોને આની જરૂર છે?
સ્ટાલિને આ કહ્યું, એ જાણીને કે તેના શબ્દો તે જ દિવસે સમગ્ર મોસ્કોમાં ફેલાઈ જશે.
અને માત્ર એક ખૂબ જ સાંકડા વર્તુળમાં, તેના પોતાના વચ્ચે, તેણે નિખાલસપણે વાત કરી.
મંત્રી પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ વ્યાચેસ્લાવ અલેકસાન્ડ્રોવિચ માલિશેવે તેમની વર્ક ડાયરીમાં નેતાના તમામ શબ્દો કાળજીપૂર્વક લખ્યા. 1 ડિસેમ્બર, 1952 ના રોજ સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં તેમની ડાયરી દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, સ્ટાલિને કહ્યું: “કોઈપણ યહૂદી રાષ્ટ્રવાદી છે, અમેરિકન ગુપ્તચરનો એજન્ટ છે. યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓ માને છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેમના રાષ્ટ્રને બચાવ્યું. તેઓ પોતાને અમેરિકનો માટે જવાબદાર માને છે. ડૉક્ટરોમાં ઘણા યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓ છે.
સ્ટાલિનની સૂચના પર, રાજ્ય સુરક્ષા દમનની નવી ઝુંબેશ તૈયાર કરી રહી હતી. સાબિત નમૂના અનુસાર, '37 માં બધું જ કરવામાં આવ્યું હતું. ફક્ત આ સમયે જ મુખ્ય ભોગ બનેલા યહૂદીઓ બનવાની યોજના હતી.
 
વિશિન્સ્કી મંત્રી તરીકે
આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ વિશિન્સ્કીને નવા વિદેશ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
વૈશિન્સ્કી માત્ર મંત્રી જ નહીં, પણ નંબર વન ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર પણ બન્યા - તેમણે માહિતી સમિતિનું નેતૃત્વ કર્યું, જેણે તમામ સોવિયત ગુપ્તચરોને એક કર્યા - એટલે કે, જનરલ સ્ટાફનો મુખ્ય ગુપ્તચર વિભાગ અને રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયનો પ્રથમ મુખ્ય વિભાગ.
વિદેશી રાજદ્વારીઓ વિશિંસ્કી પર વિશ્વાસ કરતા ન હતા; તેઓ જાણતા હતા કે તેમની સાથે કોઈ પણ બાબતમાં સંમત થવું અશક્ય હતું, સમાધાન બાકાત રાખવામાં આવ્યું હતું. તેણે તેના ભાગીદારોને સોવિયત દરખાસ્તો સ્વીકારવાની જરૂરિયાત વિશે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો.
શીતયુદ્ધ ચરમસીમાએ હતું. કદાચ નેતાએ ધાર્યું કે ગંભીર વાટાઘાટોનો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયો છે. વાટાઘાટોના ટેબલ પર કંઈ જ હાંસલ કરી શકાતું નથી. જે બાકી છે તે તાકાત અને શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવાનું છે. વિશિન્સ્કી આ ભૂમિકા માટે આદર્શ હતો.
તે, કદાચ, પ્રોફેશનલ વકીલોમાંના પ્રથમ હતા જેમણે બતાવ્યું કે તમે પુરાવા વિના બિલકુલ કરી શકો છો, ફક્ત શપથ લો: "મેલ, દુર્ગંધ મારતું કેરિયન, ખાતર, કચરાના દુર્ગંધયુક્ત ઢગલા, ગંદા કૂતરા, તિરસ્કૃત સરિસૃપ."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સેક્રેટરી ઑફ સ્ટેટ ડીન અચેસન, વકીલ પણ, જો કે તેઓ કાયદા અને ન્યાયશાસ્ત્ર વિશે જુદા જુદા વિચારો ધરાવતા હતા, તેમના સાથીદાર અને ભાગીદાર વૈશિન્સકી વિશે નીચે પ્રમાણે વાત કરી: "એક જન્મજાત બદમાશ, જોકે મનોરંજક."
જો કે, જો તે ઇચ્છે તો, આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ શુદ્ધ અને મૈત્રીપૂર્ણ અને વાત કરવા માટે ખૂબ જ સુખદ બની શકે છે.
વૈશિન્સ્કી હેઠળ, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીની કાર્બનિક નબળાઈ વધુ ખરાબ થઈ - કોઈનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાની આદતનો અભાવ. મોલોટોવમાં હજુ પણ ક્યારેક આવું કરવાની હિંમત હતી. વિશિંસ્કી આ પરવડી શક્યો નહીં. અને નીચલા માળે એવા કોઈ લોકો નહોતા જેઓ કામિકાઝ બનવા માંગતા હતા. સત્તાવાળાઓ દ્વારા પહેલેથી જ સ્વીકૃત, મંજૂર, સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું તેનાથી આગળ વધવાની કોઈની હિંમત નહોતી. આ માત્ર વિદેશ નીતિના પગલાઓથી સંબંધિત નથી, પણ શબ્દોની પણ. એક નવો શબ્દ આગની જેમ ભયભીત હતો. ઉપરના માળે, અધિકારીઓને સમાન ચ્યુઇંગ ગમ આપવામાં આવી હતી.
વિશિન્સકીની આગેવાની હેઠળના સોવિયત રાજદ્વારીઓ, વિશ્વમાં કઈ પ્રક્રિયાઓ થઈ રહી છે તે નબળી રીતે સમજી શક્યા. મોસ્કો હજી પણ સામ્રાજ્યવાદી શક્તિઓ વચ્ચેના વિરોધાભાસની તીવ્રતા પર ગણતરી કરે છે. ફ્રાન્સ અને ઇટાલીને નબળી કડી માનવામાં આવતું હતું, કારણ કે યુદ્ધ પછી ત્યાં મજબૂત સામ્યવાદી પક્ષો હતા. વિશિન્સ્કીએ સતત સ્ટાલિનને સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીની સફળતાઓ વિશે જાણ કરી, જેણે પશ્ચિમ યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે મતભેદ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
8 માર્ચ, 1949 ના રોજ, બેન-ગુરિયોને ઇઝરાયેલની નવી સરકારની રજૂઆત કરી.
15 માર્ચે, વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, બકુલીને, ઇઝરાયેલી સરકારની નવી રચના પરના પ્રમાણપત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
તેમણે નોંધ્યું કે ચેરેટનો જન્મ ખેરસનમાં થયો હતો, કે પરિવહન પ્રધાન ડેવિડ રેમેઝ પેલેસ્ટાઈનના યહૂદી કામદારોના બીજા પ્રતિનિધિમંડળના ભાગ રૂપે 1925 માં કૃષિ પ્રદર્શન માટે મોસ્કો આવ્યા હતા, અને મે 1943 માં, પેલેસ્ટાઈનના યહૂદીઓ વતી. , સોવિયત સૈન્યને દવાઓ સાથે વાહનોનું દાન કર્યું.
ગોલ્ડા મીર શ્રમ અને સામાજિક વીમા મંત્રી બન્યા. આનો અર્થ એ થયો કે તે મોસ્કો છોડવા જઈ રહી હતી.
બકુલિને પ્રમાણપત્રમાં કંઈક એવું નોંધ્યું છે જે અગાઉ ઇઝરાયેલ સંબંધિત સામગ્રીમાં દેખાયું ન હતું:
"યુ.એસ.એસ.આર.માં ઇઝરાયેલના રાજદૂત તરીકે ગોલ્ડા મેરસનની નિમણૂક પછી, કોમરેડ ઝરુબિને અમને જાણ કરી કે લંડનના યહૂદીઓના પ્રગતિશીલ વર્તુળો મેયરસનને અમેરિકન ગુપ્તચર એજન્ટ તરીકે વર્ણવે છે."
યુદ્ધ પહેલાં જનરલ વેસિલી મિખાયલોવિચ ઝરુબિન પોલિશ યુદ્ધ કેદીઓના સંહારમાં ભાગ લીધો હતો; યુદ્ધ દરમિયાન તે વોશિંગ્ટનમાં વિદેશી ગુપ્તચરનો રહેવાસી હતો. મોસ્કો પરત ફર્યા પછી, તેની પત્ની, એલિઝાવેટા યુલીવેના ગોર્સ્કાયા, યાકોવ બ્લુમકિનના ભૂતપૂર્વ મિત્ર સાથે, તેણે કેન્દ્રીય કાર્યાલયમાં કામ કર્યું. જ્યારે રાજ્ય સુરક્ષા ઉપકરણને યહૂદીઓથી સાફ કરવાનું શરૂ થયું, ત્યારે ઝરુબિનની પત્નીને પણ તેની અગાઉની તમામ યોગ્યતાઓ હોવા છતાં કાઢી મૂકવામાં આવી.
18 માર્ચ, 1949 ના રોજ, મોસ્કોથી ટેલિગ્રામ દ્વારા, યુએસએસઆરમાં ઇઝરાયેલના ચાર્જ ડી'અફેર્સ, મોર્ડેચાઇ નામીરે, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વ વિભાગના ડિરેક્ટર, શ્રી ફ્રીડમેનને, વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા વિશ્વવાદ સામેના અભિયાન વિશે જાણ કરી. મોસ્કોમાં:
"પશ્ચિમી દેશોના પ્રતિનિધિઓ સત્તાવાર વિરોધી સેમિટિઝમ તરફના માર્ગની શરૂઆતની આગાહી કરે છે, અને ભવિષ્યમાં ઇઝરાયેલ સાથેના રશિયાના સંબંધોમાં બગાડ, ઝિઓનિઝમ પરના હુમલાઓમાં આના સંકેતો જોતા. હું આ દૃષ્ટિકોણને વળગી રહેવા માટે વલણ ધરાવતો નથી...”
14 એપ્રિલના રોજ, ગોલ્ડા મીરે વિદેશ પ્રધાન વૈશિન્સ્કીની વિદાય મુલાકાત લીધી.
તેણીએ પુષ્ટિ કરી કે ઇઝરાયેલના પ્રદેશ પર વિદેશી લશ્કરી થાણા બનાવવામાં આવશે નહીં અને યહૂદી રાજ્ય ત્રીજા દેશો સામે નિર્દેશિત કોઈપણ જોડાણમાં જોડાશે નહીં, "ખાસ કરીને યુએસએસઆર સામે, કારણ કે સોવિયત યુનિયન સાથેની મિત્રતા એ રાજ્યની નીતિના પાયામાંનો એક છે. ઇઝરાઇલની."
તેણીએ ફરીથી સોવિયત શસ્ત્રો ખરીદવા અને તાલીમ માટે ઇઝરાયેલી અધિકારીઓના જૂથને સ્વીકારવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેણીએ યાદ કર્યું કે લશ્કરી એટેસી, કર્નલ રેટનર, જનરલ એન્ટોનોવ સાથે આ વિશે વાત કરી હતી.
વાતચીતના રેકોર્ડિંગમાં, વૈશિન્સ્કીએ નોંધ્યું કે તેણે આ રીતે જવાબ આપ્યો: આ એક "કાંટાળો અને જટિલ પ્રશ્ન છે જે ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે."
વધુ વિગતવાર ઇઝરાયેલી રેકોર્ડિંગમાં તે આના જેવું લાગે છે.
"એક સમયે," ગોલ્ડા મીરે યાદ કર્યું, "અમે, અમારા લશ્કરી એટેચી દ્વારા, ચોક્કસ પ્રકારનાં શસ્ત્રોની સપ્લાય અને અમારા અધિકારીઓ માટે વ્યાવસાયિક લાયકાત સુધારવાની તકની વિનંતી સાથે આર્મી જનરલ એન્ટોનોવ તરફ વળ્યા. શસ્ત્ર પુરવઠાની સમસ્યા અંગેની સામગ્રી એક સમયે શ્રી બકુલીનને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. હું આ મુદ્દા પર તમારું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું.
"લશ્કરી પુરવઠાની વાત કરીએ તો," સોવિયેત મંત્રીએ જવાબ આપ્યો, "હું ઘટનાઓથી વાકેફ નથી, કારણ કે મેં યુરોપની આસપાસ મુસાફરી કરવામાં ઘણો સમય વિતાવ્યો છે." દેખીતી રીતે, આપણી સંરક્ષણ સંસ્થાઓ આ કરી રહી હતી. હું શોધવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પરંતુ તે તમારા માટે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે આ નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ અને જોખમોથી ભરેલી સમસ્યા છે.
મંત્રી સારા મૂડમાં હતા અને મજાક કરી:
"અમે તમને એક પિસ્તોલ આપીએ કે તરત જ તેઓ કહેશે કે તેઓએ તમને પરમાણુ બોમ્બ વેચ્યો." તદુપરાંત, આ સોદાના "વિશેષ પાસાં" વિશે ટિપ્પણીઓ શરૂ થશે: તેઓ કહે છે કે સોવિયત યુનિયન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે જોડાણની રચનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ દેશો કાર્લ માર્ક્સ, એક સમાજવાદી અને યહૂદી દ્વારા એક થયા છે, અને અહીં એક વિનાશના હેતુથી આક્રમક જોડાણ ઊભું થયું... લશ્કરી સમસ્યાઓ પર પાછા ફરીને, હું વિગતો જાણવાનો પ્રયાસ કરીશ...
11 મેના રોજ, ઇઝરાયેલ, સોવિયેત યુનિયનના પ્રયત્નોને આભારી, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. પોલેન્ડના પ્રતિનિધિએ, વિશ્વ સમુદાયના નવા સભ્યને આવકારતા, નોંધપાત્ર રીતે કહ્યું: “ઇઝરાયેલના ભાવિમાં ભાવનાત્મક રસનો સમયગાળો સમાપ્ત થઈ ગયો છે. સામાન્ય હિતો પર આધારિત સહકારનો સમયગાળો શરૂ થયો. યહૂદી લોકો, શાંતિ અને પ્રગતિના માર્ગને અનુસરીને, પોલેન્ડ, સોવિયેત યુનિયન અને યુરોપિયન લોકોની લોકશાહી પર આધાર રાખી શકે છે. ઇઝરાયેલ નિઃશંકપણે યાદ રાખશે કે આ દેશો તેની રચનાના કટોકટીના સમયગાળા દરમિયાન તેના સાચા મિત્રો હતા ... "
ઇઝરાયેલ પ્રથમ યુદ્ધ જીત્યું.
તેલ અવીવમાં અમેરિકન દૂતાવાસના કાઉન્સેલર ચાર્લ્સ નોક્સ જુનિયરે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને લખ્યું, “હું વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. મારો ઊંડો વિશ્વાસ છે કે આ શસ્ત્રમાં ત્રણ ઘટકો છે, એટલે કે: 1) નિશ્ચય, 2) હિંમત, 3) આવશ્યકતા. બહેતર સશસ્ત્ર અને સંખ્યાત્મક રીતે શ્રેષ્ઠ આરબ દળો પર મોટાભાગે નાગરિકોની બનેલી ઇઝરાયેલી સૈન્યની જીત એ એક એવી જીતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે હંમેશા ટેક્નોલોજી અથવા તર્કની દ્રષ્ટિએ સમજાવી શકાય તેમ નથી."
પરંતુ પ્રથમ વિજયનો અર્થ શાંતિની શરૂઆત ન હતો.
સીઆઈએના ડાયરેક્ટર એડમિરલ હિલેનકોઈટરે જુલાઈ 1948માં પ્રમુખ ટ્રુમૅનને પત્ર લખ્યો, "તે અપેક્ષિત છે કે આરબો ગેરીલાઓની પ્રવૃત્તિઓ માટે અમર્યાદિત સમર્થન આપવાનું શરૂ કરશે. આરબ ગેરિલા હુમલાઓ, રાજકીય બિન-માન્યતા અને આર્થિક પ્રતિબંધો ઇઝરાયેલને બાકીના મધ્ય પૂર્વથી સંપૂર્ણપણે અલગ કરે છે.
આ પરિસ્થિતિઓમાં, તેની સુરક્ષા માટે સતત ખતરો રહેશે, તેની અર્થવ્યવસ્થા દબાઈ જશે, અને તેથી, તેનું ભાવિ મોટાભાગે આ ક્ષેત્રની બહારના કેટલાક રાજ્યોની સદ્ભાવના પર નિર્ભર રહેશે.
13 જાન્યુઆરી, 1949 ના રોજ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા નિયુક્ત યુએન મધ્યસ્થી રાલ્ફ બન્ચેની મદદથી, રોડ્સ ટાપુ પર ઇજિપ્ત-ઇઝરાયેલ શાંતિ વાટાઘાટો શરૂ થઈ.
વાટાઘાટોની પ્રક્રિયા જ દર્શાવે છે કે આરબ દેશોએ યહૂદી રાજ્યના ઉદભવને સ્વીકાર્યું નથી. ઇજિપ્તીયન અને ઇઝરાયેલી પ્રતિનિધિઓ એક જ રૂમમાં એકઠા થયા હતા, પરંતુ ઇજિપ્તવાસીઓએ તેમના ભાગીદારોની નોંધ લીધી ન હતી અને માત્ર યુએન સ્ટાફને જ સ્પષ્ટપણે સંબોધિત કર્યા હતા.
રોડ્સમાં, ટ્રાન્સજોર્ડન સાથે વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી. ઇઝરાયેલીઓએ સરહદી ગામમાં લેબનોન સાથે વાટાઘાટો કરી; સીરિયા સાથેની વાટાઘાટો ફક્ત બે રાજ્યો વચ્ચેના તટસ્થ ઝોનમાં 4 એપ્રિલે શરૂ થઈ.
24 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇઝરાયેલે ઇજિપ્ત સાથે યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા; એક મહિના પછી, ત્રીસમી માર્ચે, લેબનોન સાથે.
સત્તાવાર વાટાઘાટોની શરૂઆતના બે મહિના પહેલા, ચોવીસમી જાન્યુઆરીએ, લેબનોન અને સીરિયા માટેના સોવિયેત રાજદૂત, ડેનિલ સોલોડે, લેબનીઝ સરકારના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન, જોસેફ સાલેમ, ધર્મ દ્વારા ખ્રિસ્તીનો સંપર્ક કર્યો. તેણે સોવિયત રાજદ્વારીને ગુપ્ત રીતે કહ્યું:
"જો પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી રાજ્ય હોય તો તે લેબનોન માટે વધુ ફાયદાકારક છે, કારણ કે આવા રાજ્ય આપમેળે આસપાસના મુસ્લિમ રાજ્યો સામે ખ્રિસ્તી લેબનોનનું કુદરતી સાથી બની જાય છે, જે, જો તેઓ યહૂદીઓનો બદલો લે છે, તો તે અનિવાર્યપણે લેબનીઝ ખ્રિસ્તીઓ પર જુલમ કરવાનું શરૂ કરશે. .
લેબનોન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના સંબંધોની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે, સાલેમે ગોપનીય રીતે અહેવાલ આપ્યો કે તેનો ભાઈ, લેબનીઝ જનરલ સ્ટાફના ચીફ, કર્નલ તૌફિક સાલેમ, પેલેસ્ટિનિયન સરહદ પર યહૂદી કમાન્ડ સાથે બે વાર મુલાકાત કરી ચૂક્યો છે અને તે શરતો પ્રાપ્ત કરી છે કે જેના હેઠળ ઇઝરાયેલ સંમત થાય છે. લેબનોન સાથે કાયમી યુદ્ધવિરામ પૂર્ણ કરો.
3 એપ્રિલના રોજ, ઇઝરાયેલે ટ્રાન્સજોર્ડન સાથે અને 30 જૂને સીરિયા સાથે યુદ્ધવિરામ પર વાટાઘાટો શરૂ કરી.
કરારોએ સીમાંકન રેખાને વ્યાખ્યાયિત કરી હતી અને નિયત કરી હતી કે આ રેખાને "રાજકીય અથવા પ્રાદેશિક સીમાઓ" ગણવામાં આવતી નથી. પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સે શસ્ત્રવિરામ કરારની બાંયધરી આપનારની ભૂમિકા નિભાવી અને ખાસ કરીને, યુદ્ધવિરામ રેખાઓને અનુરૂપ સીમાઓમાં હસ્તાક્ષરકર્તા રાજ્યોની પ્રાદેશિક અખંડિતતા.
ઇઝરાયેલ અને ટ્રાન્સજોર્ડન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી. 1950 ના પાનખરમાં આરબ રાજદ્વારીઓએ તેમના પર બનેલી નિરાશાજનક છાપ વિશે ફરિયાદ કરી હતી કે કિંગ અબ્દુલ્લા યહૂદીઓ અને જોર્ડન લોકો વચ્ચે જેરુસલેમમાં મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે રાજાની હત્યા કરવામાં આવી ત્યારે આરબ રાજદ્વારીઓને સારું લાગ્યું અને આરબ લીગ કાઉન્સિલે ઇઝરાયેલ સાથે વાટાઘાટો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે નોંધ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ કરારના નિષ્કર્ષથી સંઘર્ષમાં સામેલ તમામ દેશો પરના શસ્ત્ર પ્રતિબંધ હટાવી દેવામાં આવે છે.
ઇઝરાયેલ પ્રતિબંધ જાળવી રાખવા માંગતો હતો અને તેને ડર હતો કે શસ્ત્રોની ખરીદી આરબ દેશોને નવા યુદ્ધમાં ધકેલી દેશે. પશ્ચિમી દેશોએ તેને ટેકો આપ્યો ન હતો. સોવિયેત યુનિયન વફાદારીથી મતદાનથી દૂર રહ્યું.
ઇઝરાયેલીઓએ નિરર્થક વિરોધ કર્યો. 25 મે, 1950 ના રોજ, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પ્રથમ વખત જાહેરાત કરી કે તેઓ શસ્ત્રોના પુરવઠા માટે આરબ દેશો અને ઇઝરાયેલની અરજીઓ પર વિચાર કરવા તૈયાર છે. આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. આરબ દેશોએ પહેલા પણ હથિયારો ખરીદ્યા છે. હવે પશ્ચિમી દેશો ઈઝરાયેલને શસ્ત્રો વેચવા સંમત થયા છે.
ઈઝરાયલના વિદેશ મંત્રી શેરટે નેસેટમાં બોલતા કહ્યું કે ઈઝરાયેલ પર આરબ દેશોના હુમલાના પરિણામે પેલેસ્ટાઈનના વિભાજન અંગે યુએનનો નિર્ણય અમાન્ય બની ગયો છે. ચારેટનો અર્થ એ હતો કે જો આરબ દેશો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય દ્વારા સ્થાપિત સરહદોને માન્યતા આપતા નથી, તો યહૂદી રાજ્યનો તેમ કરવાનો ઇરાદો નથી.
ઇઝરાયેલના મંત્રીના આ નિવેદન પર મોસ્કોએ શાંતિથી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. સ્ટાલિન માનતા હતા કે યુદ્ધમાં વિજેતાને પ્રાદેશિક સંપાદનનો અધિકાર છે અને 1945 માં તેણે પોતે સોવિયત સંઘની સરહદોનો વિસ્તાર કર્યો.
29 જૂન, 1949 ના રોજ, વિશિન્સકીને નવા ઇઝરાયેલી રાજદૂત મોર્ડેચાઇ નામિર મળ્યા, જેમણે તેમને તેમના ઓળખપત્રોની નકલો રજૂ કરી.
"તમે તમારી સિદ્ધિઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં ગેરવાજબી રીતે વિનમ્ર છો," વૈશિન્સકીએ નવા રાજદૂતને કહ્યું, "તમારી સ્થિતિ એકદમ મજબૂત છે, અને ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી."
નમીરે નોંધ્યું કે તેમની સરકાર તરફથી સોવિયેત યુનિયનના પ્રતિનિધિને ઇઝરાયેલ રાજ્યની મિત્રતાની મુલાકાત માટે સત્તાવાર રીતે આમંત્રિત કરવાની સૂચનાઓ હતી.
"આને તમારી આંતરિક બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ તરીકે ન લો," નમીરે મજાકમાં ઉમેર્યું, "પરંતુ અમારા લોકો અને સરકાર ખાસ કરીને મહેમાન તરીકે પ્રાપ્ત કરીને ખુશ થશે એન્ડ્રી એન્ડ્રીવિચ ગ્રોમીકો, જેનું નામ ઇઝરાયેલમાં દરેક શાળાના બાળકો જાણે છે."
નામિર, અલબત્ત, જાણતો ન હતો કે વિશિન્સકી અને ગ્રોમીકો એકબીજા સાથે ઊભા રહી શકતા નથી અને મતભેદ હતા.
મોલોટોવ, જ્યારે તે મંત્રી હતો, ત્યારે તેણે ગ્રોમીકો અને વિશિન્સકીને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું હતું, જેમ કે તેના ઝડપથી વિકસતા યુવા હરીફને જાહેરમાં નાપસંદ હતો. જ્યારે મોલોટોવને દૂર કરવામાં આવ્યો અને વિશિન્સકીને પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા, ત્યારે ગ્રોમીકો માટે મુશ્કેલ સમય આવ્યો.
અલબત્ત, સ્ટાલિન આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચને જાણતા હતા, અને નેતાની મંજૂરી વિના તેની સાથે કંઈ કરી શકાતું નથી. પરંતુ મંત્રીએ ગ્રોમીકો પર હુમલો કર્યો, તેને કંઈકમાંથી પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને તેના ડેપ્યુટીની રાજકીય પરિપક્વતાના અભાવ વિશે પોલિટબ્યુરોના સભ્યોને ફરિયાદ કરી. ગ્રોમીકો વિશેના ગરમ શબ્દો ફક્ત વૈશિન્સકીને ગુસ્સે કરી શકે છે.
અને ઇઝરાયેલમાં તેઓએ ખરેખર આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા અનુભવી. યુએસએસઆર સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોની લીગએ તેલ અવીવની એક શેરીનું નામ આન્દ્રે ગ્રોમીકોના નામ પર રાખવાની દરખાસ્ત પણ કરી હતી.
મંત્રી ઇઝરાયેલના રાજદૂત દ્વારા આપવામાં આવેલા સત્તાવાર આમંત્રણને નકારી શક્યા નહીં. બે અઠવાડિયા પછી, 14 જુલાઈના રોજ, વૈશિન્સકીએ સ્ટાલિનને ગ્રોમીકોના ઇઝરાયેલના આમંત્રણ અંગે એક નોંધ મોકલી.
મંત્રીએ આમંત્રણનો ઇનકાર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, કારણ કે "ઇઝરાયેલી સરકાર નવી લોન મેળવવા અને એંગ્લો-સેક્સન્સના દબાણને નબળું પાડવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડ સાથે વધુ સોદાબાજીમાં તેની સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે આવી મુલાકાતનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. સરહદોનો મુદ્દો, આરબ શરણાર્થીઓ અને જેરુસલેમ...
આ ઉપરાંત, સોવિયત પ્રતિનિધિની ઇઝરાયેલની મુલાકાત વિદેશમાં ઘણી જુદી જુદી અફવાઓનું કારણ બનશે, જેનો ઉપયોગ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડ નિઃશંકપણે આરબ દેશોમાં તેમનો પ્રભાવ મજબૂત કરવા અને તેમની સાથેના અમારા સંબંધોને વધુ ખરાબ કરવા માટે કરશે.
નેતાએ વૈશિન્સકીને ટેકો આપ્યો. ગ્રોમીકોએ દેશની મુલાકાત લેવાની તક ગુમાવી દીધી, જેનો જન્મ તેણે ખૂબ જ ફાળો આપ્યો.
નવા ઇઝરાયેલી રાજદૂત, મોર્ડેચાઇ નમીર (નેમિરોવ્સ્કી), ખેરસન પ્રદેશમાં આઠસો અને 97માં જન્મ્યા હતા, તેઓ ઓડેસા યુનિવર્સિટીના અર્થશાસ્ત્રની ફેકલ્ટીમાંથી સ્નાતક થયા હતા અને વાયોલિન વગાડતા હતા. ચોવીસમાં તે પેલેસ્ટાઈન જવા રવાના થયો. તેની માતા અને બહેન ખેરસનમાં રહ્યા.
રાજદ્વારીઓએ હંમેશની જેમ, રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયને નમીર વિશે પૂછ્યું. વૈશિન્સ્કી માટે દોરવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રમાં જણાવ્યું છે:
“ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, મેપામ પાર્ટીના નેતૃત્વએ, જ્યારે નમીર યુએસએસઆર જવા રવાના થયો, ત્યારે તેને સોવિયેત યુનિયનમાં યહૂદી રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવા સૂચનાઓ આપી, જેના દ્વારા યુએસએસઆરમાં યહૂદીઓમાં રાજ્યમાં સ્થળાંતર કરવાની ઇચ્છા જગાવવાની. ઇઝરાયેલ.
એમજીબીના જણાવ્યા મુજબ, યુએસએસઆરમાં રોકાણ દરમિયાન નમીરની સોવિયત વિરોધી રાષ્ટ્રવાદી ક્રિયાઓ વિશે હજી સુધી કોઈ માહિતી નથી.
MAPAM એ Mifleget Poalei Eretz Yisrael - ઇઝરાયેલની વર્કર્સ પાર્ટીનું સંક્ષેપ છે.
8 જુલાઈના રોજ, નમીરે યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયેટના પ્રેસિડિયમના અધ્યક્ષ નિકોલાઈ મિખાઈલોવિચ શ્વેર્નિકને તેમના ઓળખપત્રો રજૂ કર્યા. નાયબ વિદેશ મંત્રી ગ્રોમીકો હાજર રહ્યા હતા. નમીરે વિદેશ પ્રધાન ચારેટને કેબલ કર્યું કે "વાતચીતનું વાતાવરણ ખૂબ સારું હતું." શ્વેર્નિકે રાજદૂતને ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા, ગ્રોમીકોએ ઇઝરાયેલની સિદ્ધિઓ વિશે ખૂબ મંજૂર રીતે વાત કરી.
સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીએ વિશ્વ મંચ પર ઇઝરાયેલને સ્પષ્ટપણે સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું.
31 ઓગસ્ટના રોજ, નજીકના અને મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, ઇવાન બકુલીને, પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓને સહાયતાના મુદ્દા પર યુએન જનરલ એસેમ્બલીના ચોથા સત્રમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળના ભાષણ માટે થીસીસ તૈયાર કર્યા. થીસીસમાં ઇઝરાયેલની નિંદાનો એક પણ શબ્દ નહોતો.
વિદેશ મંત્રાલયના દસ્તાવેજમાં જણાવ્યું હતું કે, "પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓની સમસ્યા ઇંગ્લેન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અમુક એકાધિકારવાદી વર્તુળોની નીતિઓના પરિણામે ઊભી થઈ હતી, જેણે પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દાના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો અને લશ્કરી કાર્યવાહી માટે શરતો બનાવી હતી. પેલેસ્ટાઇન, જે યહૂદી અને આરબ લોકો માટે ગંભીર વેદના લાવ્યું...
સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ માને છે કે શરણાર્થી સમસ્યાનો આમૂલ ઉકેલ એ આરબ દેશો વચ્ચે શાંતિનું નિષ્કર્ષ છે, એક તરફ, અને બીજી તરફ ઇઝરાયેલ રાજ્ય, તેમજ જનરલ એસેમ્બલીના નિર્ણયનો ઝડપી અમલીકરણ. 29 નવેમ્બર, 1947 ના રોજ પેલેસ્ટાઇનના આરબ ભાગના પ્રદેશ પર સ્વતંત્ર આરબ રાજ્યની રચના પર ..."
આરબ નેતાઓએ પેલેસ્ટિનિયન આરબોને ઇઝરાયેલી પ્રદેશ છોડવા માટે સહમત કર્યા, યહૂદીઓનો ઝડપથી નાશ કરવાનું વચન આપ્યું - અને પછી દરેક મુક્ત ભૂમિ પર પાછા ફરવા સક્ષમ બનશે. 1950 માં, હાઇફાની આરબ નેશનલ કમિટીના નેતાઓએ ગર્વથી કહ્યું કે તેઓએ જ શહેરની સમગ્ર આરબ વસ્તીને બહાર કાઢી હતી.
મોસ્કોમાં, વિદેશ મંત્રાલય સારી રીતે જાણે છે કે શા માટે આરબ દેશો શરણાર્થીઓ પાછા ફરવાનો મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમને મદદ કરવા માટે કંઈ કરી રહ્યા નથી.
14 એપ્રિલ, 1949 ના રોજ લેબનોનમાં સોવિયેત મિશનએ તેના સુપરવાઈઝર, નાયબ વિદેશ પ્રધાન ઝોરીનને જાણ કરી: “આરબ દેશો બધા આરબ શરણાર્થીઓને પાછા ફરવાનો આગ્રહ રાખે છે એટલા માટે નહીં કે તેમને બાકીના આરબ દેશોમાં અથવા અન્ય દેશોમાં મૂકવા માટે ક્યાંય નથી. પેલેસ્ટાઇનનો આરબ ભાગ, પરંતુ કારણ કે તેઓ યહૂદી રાજ્યના પ્રદેશ પર એક પ્રકારનો પાંચમો સ્તંભ રાખવા માંગે છે, જે, ભવિષ્યમાં દુશ્મનાવટ ફરી શરૂ થવાની સ્થિતિમાં, આરબ આક્રમણને ગંભીર સમર્થન આપવા માટે સક્ષમ હશે. "
3 સપ્ટેમ્બર, 1949 ના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશોના વિભાગે એક વિશાળ અહેવાલ તૈયાર કર્યો - "પેલેસ્ટિનિયન પ્રશ્ન".
ખાસ કરીને, તે ચોક્કસપણે પ્રથમ આરબ-ઇઝરાયેલ યુદ્ધના ગુનેગારનું નામ આપે છે. અને તે ઇઝરાયેલ ન હતું:
"તે જાણીતું છે કે પેલેસ્ટાઇનમાં આરબ આક્રમણ બ્રિટિશરો દ્વારા ઉશ્કેરવામાં આવ્યું હતું, જેમણે આરબોની મૂળ રાષ્ટ્રવાદી આકાંક્ષાઓનો લાભ લીધો હતો અને તેમને યહૂદીઓ સામે યુદ્ધ કરવા દબાણ કર્યું હતું ...
બ્રિટિશ અને અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદીઓના તમામ પ્રયાસો છતાં, તેઓ ઇઝરાયેલ રાજ્યના ઉદભવ અને મજબૂતીકરણને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા, જે વાસ્તવિકતા બની ગયું છે..."
વિદેશ નીતિમાં ઇઝરાયેલ તરફી રેખા દેશની અંદર યહૂદી વિરોધીતામાં વધારો સાથે હતી.
સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉપકરણના કર્મચારીઓ, ભાઈચારી સામ્યવાદી પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરતા, ખુલ્લેઆમ બડાઈ મારતા હતા: "અને કામરેજ ઝ્દાનોવે સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉપકરણમાંથી તમામ યહૂદીઓને સાફ કર્યા!"
સ્ટાલિનનો યહૂદી વિરોધી જૈવિક અથવા વધુ સ્પષ્ટ રીતે, પ્રાણીશાસ્ત્રીય હતો. હજુ પણ સંખ્યાબંધ યહૂદીઓ એકદમ અગ્રણી હોદ્દા પર બાકી હતા; તેઓએ વિજ્ઞાન, દવા અને કલામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું. સૌ પ્રથમ, તેઓ સ્પર્ધકો તરીકે લડ્યા હતા.
સ્ટાલિન દ્વારા પક્ષના નામાંકલાતુરાની ટોચ પર ઉછરેલા, અભણ અને દુષ્ટ પંક્સને દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે ધિક્કારનો અનુભવ થતો હતો જે અલગ હતા. તેથી, "મૂળ વિનાના કોસ્મોપોલિટન" ના જૂથ અને "જંતુ ડોકટરો" ના જૂથમાં રશિયન લોકોનો સમાવેશ થાય છે. ઝુંબેશના વિરોધી સેમિટિક સ્વભાવને છુપાવવા માટે જ નહીં, પણ શાંતિથી તેમાંથી છૂટકારો મેળવવા માટે પણ.
નાઝીઓ હેઠળ, આને "શ્વેત યહૂદીઓ" સામેની લડત કહેવામાં આવતી હતી, એટલે કે, યહૂદીઓ સામે લોહીથી નહીં, પરંતુ આત્મા દ્વારા. "કોસ્મોપોલિટન" સામેની લડાઈમાં, વ્યાવસાયિક વ્હિસલબ્લોઅર્સનો એક નજીકનો સમૂહ ઉભરી આવ્યો, સામાન્ય રીતે અપ્રતિભાશાળી લોકો કે જેઓ તેમના સાથીદારોનો નાશ કરીને કારકિર્દી બનાવવાની આશા રાખતા હતા.
ઉત્કૃષ્ટ રશિયન ફિલસૂફ નિકોલાઈ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ બર્દ્યાયેવે લખ્યું, “યહુદીઓનો ધિક્કાર એ ઘણીવાર બલિના બકરાની શોધ હોય છે. જ્યારે લોકો નાખુશ અનુભવે છે અને તેમની અંગત કમનસીબીને ઐતિહાસિક કમનસીબી સાથે જોડે છે, ત્યારે તેઓ એવા ગુનેગારની શોધ કરે છે કે જેના પર તેઓ બધી કમનસીબીને દોષી ઠેરવી શકે. આ માનવ સ્વભાવનું સન્માન કરતું નથી, પરંતુ જ્યારે ગુનેગાર મળી આવે છે ત્યારે વ્યક્તિ શાંતિ અને સંતોષ અનુભવે છે અને તેને ધિક્કારવામાં આવે છે અને તેની સામે બદલો લઈ શકાય છે.
આખા દેશમાં સફાઇ થઈ હતી. યહૂદીઓને વિજ્ઞાન, દવા, ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, રાજ્ય ઉપકરણ અને સશસ્ત્ર દળોમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
ઑક્ટોબર 5, 1949ના રોજ, ઇઝરાયેલી રાજદૂત નામીરે વિદેશ મંત્રી ચારેટને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“સિનાગોગ ક્ષમતાથી ભરેલું હતું, ઘણા યુવાનો સહિત હજારો લોકો શેરીમાં ઉભા હતા. પરંતુ ગયા વર્ષની જેમ કોઈએ અમારો સંપર્ક કરવાની હિંમત કરી ન હતી. અમે ત્યાં અને પાછળ પસાર થતાં માત્ર હજારો આંખો અમારા પર સ્થિર હતી; ઘણાએ સ્વાગત કર્યું, પણ સાવધાનીપૂર્વક...
આ વર્ષે, યહૂદીઓ પ્રત્યે દુશ્મનાવટ તીવ્ર બની છે. પાયાના સ્તરે સરકારી અધિકારીઓ જાસૂસીની શંકાસ્પદ બેવફા તત્વો તરીકે યહૂદીઓની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. એન્ટરપ્રાઇઝ અને સંસ્થાઓ પર ઓપન કોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે:
- તમારા રાજ્યમાં જાઓ, ઇઝરાયેલ જાઓ ...
ઘણાને ડર છે કે મોસ્કોમાંથી દેશનિકાલ, જે નાઝી સંહારમાંથી બચી ગયેલા લોકો માટે આશ્રય બની ગયું છે, ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે..."
દસ દિવસ પછી, ચેરેટે નમીરાને મોસ્કોમાં ટેલિગ્રાફ કર્યો:
"આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય યહૂદી પ્રેસમાં, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, તેમજ બિન-યહૂદી પ્રેસમાં સોવિયેત યહૂદીઓના પ્રશ્ન પર ઝુંબેશ શરૂ કરવી જોઈએ, બધી વિશ્વસનીય માહિતી પ્રેસને લીક થવા દો..."
હકીકતમાં, ઇઝરાયેલીઓને શું કરવું તે ખબર ન હતી. સોવિયત યુનિયનની અંદર સેમિટિક વિરોધી ઝુંબેશ વિશે મૌન રહેવું શરમજનક છે. બોલવાનો અર્થ છે, પ્રથમ, સોવિયેત યુનિયનનો ટેકો ગુમાવવો, અને બીજું, સોવિયત યહૂદીઓની સ્થિતિ વધુ ખરાબ કરવી. તે એક નિરાશાજનક પરિસ્થિતિ હતી.
મોસ્કોમાં કામ કરતા ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ માનતા હતા કે સોવિયત સત્તાવાળાઓના યહૂદી વિરોધી વિશે બોલવું જોખમી અને અર્થહીન હતું.
ઇઝરાયેલી મિશન સલાહકાર એરી લેવીવીએ ચેરેટને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો:
“હવે પહેલા કરતાં પણ વધુ, સોવિયેત યહુદીઓ સાથેના અમારા જીવંત જોડાણને સોવિયેટ્સ દ્વારા તેમની વૈચારિક નીતિના પાયા પરના ફટકા તરીકે જોવામાં આવશે, તેઓએ બાંધેલી અલગતાની દિવાલમાં અત્યંત જોખમી તિરાડ તરીકે... આનો ઉલ્લેખ છે. જાસૂસીનો ભય અને "પાંચમી સ્તંભ" નો ઉદભવ...
જાહેર ભાષણો સોવિયેત યહૂદીઓની પરિસ્થિતિમાં સંપૂર્ણપણે સુધારો કરશે નહીં, પરંતુ તેઓ ઇઝરાયેલ-સોવિયેત સંબંધોને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
એરી લેવીવીનો જન્મ વિલ્નામાં થયો હતો, તેથી તે રશિયન બોલતો હતો. તેણે જર્મનીમાં યુનિવર્સિટી ઓફ હેડલબર્ગમાં અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ નાઝીઓના કારણે તે પેલેસ્ટાઈન ચાલ્યો ગયો. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેઓ બ્રિટિશ સેનામાં લડ્યા હતા. 1948 માં તેઓ કોન્સ્યુલ તરીકે મોસ્કો આવ્યા.
પરંતુ ઇઝરાયેલના રાજદ્વારીઓએ ફક્ત તેમની પોતાની સરકાર પર મૌન રાખવાનું આહ્વાન કર્યું. તેઓ જનતા અને પ્રેસને પ્રભાવિત કરી શક્યા નહીં. ઇઝરાયેલ તરત જ લોકશાહી રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું. ખાનગી અખબારો અને રેડિયો સ્ટેશનોની સ્વતંત્રતા માત્ર લશ્કરી સેન્સરશિપ દ્વારા મર્યાદિત હતી - મુદ્દાઓની સાંકડી શ્રેણી પર. બાકીનું બધું - દેશની સ્થાનિક અને વિદેશી નીતિઓ, રાજકારણીઓના વ્યક્તિત્વ, સરકારના વડા સહિત - પર ચર્ચા, ટીકા અને ઉપહાસ થઈ શકે છે.
સોવિયેત યુનિયનમાં શું થઈ રહ્યું છે તે જાણીને ઈઝરાયેલના રાજકારણીઓ અને પત્રકારો ચૂપ ન રહ્યા.
આ ભાષણો વાંચીને, સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અને સોવિયેત નેતાઓ ગુસ્સે થયા. તેઓએ ફક્ત મીડિયાની સ્વતંત્રતા શક્ય છે તે સમજવાનો ઇનકાર કર્યો.
7 ડિસેમ્બર, 1949 ના રોજ, ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત રાજદૂત એર્શોવે નાયબ વિદેશ પ્રધાન એનાટોલી આઇઓસિફોવિચ લવરેન્ટેવને "ઇઝરાયેલી પ્રેસમાં સોવિયેત વિરોધી પ્રચાર"નું પ્રમાણપત્ર મોકલ્યું:
“પ્રમાણપત્ર ઇઝરાયેલી પ્રેસમાં સોવિયત વિરોધી પ્રચારની મુખ્ય પદ્ધતિઓ અને દિશાઓ સૂચવે છે અને આ વર્ષના મે થી નવેમ્બર સુધીના સમયગાળા માટે વ્યાપક સામગ્રી એકત્રિત કરે છે, જે દર્શાવે છે કે ઇઝરાયેલની પ્રતિક્રિયાશીલ પ્રેસ વ્યવસ્થિત રીતે સોવિયત વિરોધી પ્રચાર કરે છે.
રાજદ્વારી રીતે અથવા અમારા પ્રેસ દ્વારા હજુ સુધી અમારા તરફથી યોગ્ય પ્રતિક્રિયા આવી નથી તે હકીકતને કારણે, ઇઝરાયેલી પ્રેસમાં સોવિયેત વિરોધી પ્રચાર વધતી ઝડપે તીવ્ર બની રહ્યો છે અને સામાન્ય રાજદ્વારી સંબંધોના અસ્તિત્વમાં અવલોકન કરાયેલ મર્યાદાને ઓળંગી રહ્યો છે. "
ઇઝરાયેલ સાથે અસંતોષ અન્ય કારણોસર પણ ઉભો થયો.
5 ડિસેમ્બર, 1949 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન ચારેટે નિશ્ચિતપણે કહ્યું: "ઇઝરાયેલની વિદેશ નીતિ બિન-જોડાણની નીતિ છે. ઈઝરાયેલ શીતયુદ્ધમાં સામેલ કોઈપણ પક્ષો સાથે સહયોગ કરશે નહીં..."
વાસ્તવમાં, ઇઝરાયેલ વધુને વધુ સમાજવાદી દેશોને બદલે પશ્ચિમી દેશો સાથે સમાન શિબિરમાં જોવા મળ્યું. મોસ્કોમાં આનાથી બળતરા થાય છે: અમે તમને બનાવ્યા છે, પરંતુ તમે અમને ટેકો આપતા નથી!
યુએન વિવિધ દેશોના રાજદ્વારીઓને એક કરાર સુધી પહોંચવા અને સમાધાન સુધી પહોંચવાની અનન્ય તક પૂરી પાડે છે, જે લોકો દ્વારા ધ્યાન આપવામાં ન આવે, બંધ દરવાજા પાછળ, લાંબી પરામર્શ અને વાતચીત દ્વારા. પરંતુ તે દિવસોમાં તેઓ સમાધાન પર ગણતરી કરતા ન હતા. સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ યુએનને અથડામણ, મુકાબલો અને દુરુપયોગ માટેના પ્લેટફોર્મમાં ફેરવ્યું: સંમત થવું જરૂરી નથી, પરંતુ દુરુપયોગ કરવો.
13મી ડિસેમ્બરના રોજ, યુએનમાં ઇઝરાયેલના સ્થાયી મિશનના કાઉન્સેલર, ગિડોન રાફેલે વિદેશ પ્રધાન મોશે શેરેટને સેમિઓન ત્સારાપકીન સાથેની મીટિંગ વિશે જાણ કરી, જેમને યુએનમાં ડેપ્યુટી સોવિયેત કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ત્સારાપકિને ઇઝરાયેલ સામે ગંભીર દાવા કર્યા: “સામાન્ય સભાના સત્રમાં તમારા ભાષણો સાબિત કરે છે કે તમે સ્પષ્ટપણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફ ઝુકાવ છો. તમે કોઈપણ મુદ્દા પર અમેરિકનોનો સ્પષ્ટપણે વિરોધ કર્યો ન હતો અને સોવિયેત યુનિયન માટે મહત્વપૂર્ણ ઘણા મુદ્દાઓ પર તમે સોવિયેતની સ્થિતિ વિરુદ્ધ મત આપ્યો હતો.
સેમિઓન ત્સારાપકિને ઇંગ્લેન્ડ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા નવા વિશ્વ યુદ્ધની તૈયારીની નિંદા કરતા ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પરના મતને યાદ કર્યો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સોવિયત દૃષ્ટિકોણથી, આ દરખાસ્ત સત્રના કાર્યસૂચિ પર સૌથી મહત્વપૂર્ણ હતી. ઇઝરાયેલી પ્રતિનિધિમંડળે માત્ર વિરોધમાં જ મતદાન કર્યું ન હતું, પરંતુ એંગ્લો-સેક્સન ડ્રાફ્ટ ઠરાવમાં પણ જોડાયા હતા...
ઈઝરાયેલ પ્રત્યેનું વલણ ઝડપથી બગડી રહ્યું હતું.
22 માર્ચ, 1950 ના રોજ, વિદેશી બાબતોના નાયબ પ્રધાન વી. જોરિને CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી M.A.ને એક નોંધ મોકલી. સુસ્લોવ:
"માહિતી સમિતિની સામગ્રીના આધારે સંકલિત અને 21 માર્ચે તમને મોકલવામાં આવેલ ઝિઓનિઝમ પરના પ્રમાણપત્ર ઉપરાંત, હું આ મુદ્દા પરના પ્રમાણપત્રની બે નકલો મોકલી રહ્યો છું, જે નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના વિભાગ દ્વારા સંકલિત કરવામાં આવી છે. યુએસએસઆર વિદેશી બાબતોનું મંત્રાલય, જેમાં ઝિઓનિઝમના નેતાઓના ભાષણો છે, જે યુએસએસઆર અને દેશોના લોકોની લોકશાહી પ્રત્યેના તેમના વલણને દર્શાવે છે.
આ પ્રમાણપત્રમાં સોવિયેત યુનિયન અને લોકોના લોકશાહીના દેશોની પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિઓના તથ્યો પણ છે, મુખ્યત્વે તાજેતરના સમયગાળામાં ઇઝરાયેલ રાજ્યના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા...”
'46 ની વસંતઋતુમાં, સ્ટાલિને યુવા અને વિકસતા પક્ષ કાર્યકર સુસ્લોવને મોસ્કોમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા. તેમને સેન્ટ્રલ કમિટીના સંગઠનાત્મક બ્યુરોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા અને વિદેશ નીતિ વિભાગના વડા તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યા. વિભાગનું નામ તેના વાસ્તવિક કાર્યોને અનુરૂપ ન હતું. મિખાઇલ એન્ડ્રીવિચની જવાબદારી વિદેશી સામ્યવાદી પક્ષોની ક્રિયાઓ પર દેખરેખ રાખવાની હતી; તેમના દ્વારા સામ્યવાદી પક્ષોને નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
સુસ્લોવને યહૂદી વિરોધી ફાસીવાદી સમિતિના કામની દેખરેખ રાખવા માટે પણ સોંપવામાં આવ્યું હતું, જે સ્પષ્ટપણે તેમને ખુશ કરી શક્યું ન હતું. મિખાઇલ એન્ડ્રીવિચને લાગ્યું: નાઝીવાદ સામે લડવા માટે યુદ્ધ દરમિયાન બનાવવામાં આવેલી સમિતિની હવે માત્ર જરૂર જ ન હતી, પણ સ્ટાલિનને ચીડ પણ હતી. સુસ્લોવે તરત જ સમિતિને બંધ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પરંતુ તે સમયે આ દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં આવી ન હતી. મિખાઇલ એન્ડ્રીવિચે વસ્તુઓ દોડાવી.
સુસ્લોવે યુદ્ધ પછીની વૈચારિક ઝુંબેશમાંથી કારકિર્દી બનાવી જે વિરોધી સેમિટિઝમમાં ફસાયેલી હતી. સુસ્લોવે યહૂદીઓ દ્વારા વિવિધ સંસ્થાઓના "દૂષણ" વિશે નોંધો લખી હતી, અને સ્ટાલિન અને ઝ્ડાનોવને જાણ કરી હતી કે ઘણી સાંસ્કૃતિક અને વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓમાં "વિદેશી દેશો અને વિદેશીઓ પ્રત્યેની પ્રશંસનીયતા અને સેવાભાવના મૂળ, તકેદારી અને સોવિયેત દેશભક્તિની ભાવના ખોવાઈ ગઈ છે. "
જ્યારે મોલોટોવ, વૈશિન્સ્કી અને ગ્રોમીકો, નેતાના નિર્દેશન પર, યહૂદી રાજ્યની રચનાની તરફેણમાં દલીલો પસંદ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે મે 1947 માં, સુસ્લોવે પોલિટબ્યુરોના સભ્ય ઝ્દાનોવને રજૂ કર્યા, જેઓ વિચારધારાના પ્રભારી હતા, આ વિશે એક નોંધ સાથે " યહૂદીઓ દ્વારા વિદેશી દેશો સાથેના સાંસ્કૃતિક સંબંધો માટે ઓલ-યુનિયન સોસાયટી (VOKS) નું ક્લોગિંગ. તે જ સમયે, તેણે VOKS ના કાર્યમાં "મુખ્ય રાજકીય ભૂલો" જાહેર કરી.
સુસ્લોવ અને એજીટપ્રોપના તેના ગૌણ અધિકારીઓએ 21 જૂન, 1950 ના રોજ પોલિટબ્યુરોનો ડ્રાફ્ટ ગુપ્ત ઠરાવ તૈયાર કર્યો, “ઓટોમોબાઈલ મંત્રાલય અને કર્મચારીઓ સાથેના કામમાં જોવા મળેલી મોટી ભૂલોના સંબંધમાં કર્મચારીઓની પસંદગી અને તાલીમમાં ખામીઓને દૂર કરવાના પગલાં પર. ટ્રેક્ટર ઉદ્યોગ.”
તમામ સોવિયેત વિભાગોને તેમના કર્મચારીઓના કામ અંગેના અહેવાલો જવાબદાર કર્મચારીઓની રાષ્ટ્રીયતાના ફરજિયાત સંકેત સાથે સેન્ટ્રલ કમિટી ઉપકરણમાં સબમિટ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. રાજકારણથી દૂર રહેલા લોકો પણ ઝડપથી સ્પષ્ટ થઈ ગયા કે સેન્ટ્રલ કમિટી માત્ર યહૂદીઓની સંખ્યામાં રસ ધરાવે છે અને એક સારો અહેવાલ એ છે કે જે યહૂદી કામદારોને કોઈપણ ધ્યાનપાત્ર સ્થિતિમાંથી છૂટકારો મેળવવાની સાક્ષી આપે છે.
સેન્ટ્રલ કમિટિના ઉપકરણએ નેતૃત્વ માટે વિશેષ કોષ્ટકોનું સંકલન કરવાનું શરૂ કર્યું, જે દર્શાવે છે કે યુનિયન અને રિપબ્લિકન વિભાગોના નેતૃત્વ કેડરમાં યહૂદીઓની સંખ્યા કેટલી ઝડપથી ઘટી રહી છે.
પચાસ-બીજા વર્ષ સુધીમાં ત્યાં એક પણ યહૂદી બચ્યો ન હતો - પ્રાદેશિક સમિતિના પ્રથમ સચિવ, પ્રાદેશિક સમિતિ અથવા રાષ્ટ્રીય પ્રજાસત્તાકની કેન્દ્રીય સમિતિના સચિવ. ટૂંક સમયમાં જ પાર્ટીનું આખું ઉપકરણ યહૂદીઓથી સંપૂર્ણપણે સાફ થઈ ગયું (વધુ વિગતો માટે, જી.વી. કોસ્ટિર્ચેન્કોનું પુસ્તક "સ્ટાલિનનું સિક્રેટ પોલિટિક્સ" જુઓ).
સુસ્લોવના નેતૃત્વ હેઠળના એજીટપ્રોપ ઉપકરણએ યહૂદીઓના મીડિયાને શુદ્ધ કરવાનું શરૂ કર્યું, પદ્ધતિસર રીતે એક પછી એક સંપાદકીય કચેરીઓ તપાસી. એડિટર-ઇન-ચીફ, જેમના પર યહૂદીઓનું સમર્થન કરવાનો આરોપ હતો, તેણે પણ તેમનું પદ ગુમાવ્યું. આગળ, સર્જનાત્મક સંઘો, સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક અને વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓના શુદ્ધિકરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સેન્ટ્રલ કમિટીના વિજ્ઞાન વિભાગના વડા, યુરી એન્ડ્રીવિચ ઝ્ડાનોવ (પોલિટબ્યુરોના સભ્યના પુત્ર), એ સુસ્લોવને મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓમાં કર્મચારીઓના "કડવું" વિશે નોંધ રજૂ કરી:
"એકાદમી ઓફ સાયન્સની સંખ્યાબંધ સંસ્થાઓમાં, રાષ્ટ્રીયતાના આધારે કર્મચારીઓની પક્ષપાતી પસંદગી છે...
સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ અને ભૌતિક રસાયણશાસ્ત્રીઓમાં, એક એકાધિકાર જૂથની રચના થઈ છે - એલ.ડી. લેન્ડાઉ, એમ.એ. લિયોન્ટોવિચ, એ.એન. Frumkin, Ya.I. ફ્રેન્કેલ, વી.એલ. Ginzburg, E.M. લિવશિટ્સ, જી.એ. ગ્રિનબર્ગ, આઈ.એમ. ફ્રેન્ક, એ.એસ. કોમ્પનીટ્સ, એન.એસ. મેઇમન અને અન્ય. ભૌતિક અને ભૌતિક-રાસાયણિક સંસ્થાઓના તમામ સૈદ્ધાંતિક વિભાગો આ જૂથના સમર્થકો, યહૂદી રાષ્ટ્રીયતાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કાર્યરત છે.
ઝ્ડાનોવ જુનિયરની યાદીમાં ઉત્કૃષ્ટ વૈજ્ઞાનિકો, ભાવિ નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના વિના બાકી, સોવિયેત વિજ્ઞાન ગરીબ બની ગયું. અધિકારીઓએ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. સેન્ટ્રલ કમિટીએ તરત જ યહૂદીઓનું ટેબલ તૈયાર કર્યું - વિદ્વાનો, અનુરૂપ સભ્યો, ડોકટરો અને વિજ્ઞાનના ઉમેદવારો - અને નક્કી કર્યું કે તેમની સંખ્યા ઘટાડવી જોઈએ.
અણુ પ્રોજેક્ટના વડા, પ્રોફેસર ઇગોર વાસિલીવિચ કુર્ચાટોવ, દરમિયાનગીરી કરી. તેણે બેરિયાને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું કે આ લોકો વિના પરમાણુ બોમ્બ બની શકે નહીં. લવરેન્ટી પાવલોવિચ સ્ટાલિન તરફ વળ્યા, અને ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ એકલા પડી ગયા. પરંતુ માત્ર ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ.
ઇઝરાયેલી મિશનએ તેની સરકારને સોવિયેત યુનિયનમાં સેમિટિક વિરોધી ઝુંબેશ વિશે અથવા તેના બદલે, સપાટી પર શું હતું તે વિશે જાણ કરી.
8 માર્ચ, 1950 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન ચારેટે મોસ્કોમાં રાજદૂત નામિરને લખ્યું:
“આ આપત્તિ સામે આપણે શક્તિહીન છીએ.
તદુપરાંત, ફક્ત આ દિવસોમાં અમને અન્ય યહૂદી સમુદાય માટે એક મહાન મુક્તિ આપવામાં આવી હતી, જે સંપૂર્ણ સંહારની નિંદા પણ કરતી હતી અને દમનકારી શાસનની પકડમાં લાચારીથી ધ્રૂજતી હતી: મારો મતલબ, સ્વાભાવિક રીતે, ઇરાકી અધિકારીઓનો નિર્ણય યહૂદીઓને મંજૂરી આપવાનો હતો. ઇઝરાયેલ માટે રવાના.
ઘટનાઓનો આ અણધાર્યો વળાંક અમારા અથાક પ્રયત્નોને કારણે પ્રાપ્ત થયો.
અજ્ઞાની કટ્ટરતા અને ઘાતકી જુલમનો દેશ ઇરાકમાં, અમે પ્રભાવના બિંદુઓ બનાવવા, જીવંત સંદેશાવ્યવહાર, કાર્ય અને પ્રભાવ જાળવવામાં સક્ષમ હતા. યુએસએસઆરમાં આપણે ફક્ત ઘટનાઓનું અવલોકન અને રેકોર્ડ કરી શકીએ છીએ, અને તે પછી પણ ખૂબ જ અપૂર્ણ રીતે..."
અને ઇઝરાયેલમાં સોવિયત મિશન મોસ્કોને જાણ કરી:
"ઇઝરાયેલની વિદેશ નીતિ, એંગ્લો-અમેરિકન બ્લોકના સાધનમાં ફેરવાઈને, ઇઝરાયેલ રાજ્યને તેની સ્વતંત્રતા ગુમાવવા તરફ દોરી રહી છે, જે સોવિયત યુનિયનના સમર્થનથી માત્ર દોઢ વર્ષ પહેલાં પ્રાપ્ત થઈ હતી...
યુએસએસઆર અને લોકોની લોકશાહી પ્રત્યેની વર્તમાન ઇઝરાયેલી સરકારની નીતિ એક નિષ્ઠાવાન, અવગણનાત્મક અને મિત્રતા વિનાની નીતિ છે..."
25 માર્ચ, 1950 ના રોજ, વિદેશી વિભાગના એક યુવાન કર્મચારી, ઓલેગ પ્રુડકોવનો એક લેખ સાહિત્યિક ગેઝેટમાં ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન શેરેટ સામે સીધો આક્ષેપ સાથે દેખાયો, જેને લેખમાં "નિંદા કરનાર" કહેવામાં આવ્યું હતું.
ચેરેટે રાજદૂત એર્શોવને તેમના સ્થાને આમંત્રણ આપ્યું અને લેખ પર પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો. એર્શોવે, મંત્રીને અટકાવતા, "નોંધ્યું કે તેઓ આ લેખ વિશેની ચર્ચામાં પ્રવેશવાનો ઇરાદો ધરાવતા ન હતા, કારણ કે લિટરેટર્નાયા ગેઝેટા સોવિયત સરકારનું અંગ નથી." એર્શોવ, અલબત્ત, સમજી ગયો કે આ જ કારણસર આવા પ્રકાશન માટે સાહિત્યતુર્નયા ગેઝેટાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી...
તેલ અવીવમાં સોવિયેત રાજદ્વારીઓ વધુને વધુ ઇઝરાયેલ વિરોધી સ્થિતિ અપનાવતા હતા. ત્રીસમી, એકાવનમી એપ્રિલે, ઇઝરાયેલના રાજદૂત એર્શોવે મોસ્કોને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે કોમરેડ શ્વેર્નિક વતી શુભેચ્છા ટેલિગ્રામ મોકલવાનું હું અયોગ્ય માનું છું. ત્રણ વર્ષ પહેલા આઝાદી મેળવનાર ઈઝરાયેલ રાજ્ય યુએસએ અને ઈંગ્લેન્ડની સામ્રાજ્યવાદી છાવણીમાં જોડાઈને મોટાભાગે તેને ગુમાવી ચૂક્યું છે...
યુએસએસઆર પ્રત્યેનું વલણ પ્રતિકૂળ બન્યું. સોવિયેત વિરોધી પ્રચાર વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવે છે અને તે ક્યારેય વ્યાપક સ્તરે લઈ રહ્યો છે.
વિશ્વના અન્ય ભાગોમાં સોવિયેત રાજદ્વારીઓ હજુ પણ યહૂદી રાજ્ય પ્રત્યે ખૂબ મૈત્રીપૂર્ણ હતા.
9 જૂન, 1950 ના રોજ, યુએનમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિ, યાકોવ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ મલિક, તેમના ઇઝરાયેલી સાથીદાર અબ્બા એબાનને મળ્યા, જેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજદૂત પણ બન્યા. ઈઝરાયેલના પ્રતિનિધિમંડળના સલાહકાર ગિડોન રાફેલ પણ હાજર હતા.
અબ્બા એબાને લખ્યું, “વાતચીત એક કલાકથી વધુ ચાલી હતી, પરંતુ આટલા લાંબા સમય પછી પણ શ્રી મલિકને સમજાવવું અમારા માટે સહેલું ન હતું કે ભાગવાનો સમય આવી ગયો છે. સોવિયેત પ્રતિનિધિઓએ યુએન એજન્સીઓનો સખત બહિષ્કાર કર્યો હોવાથી, તેઓ વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય સમિતિઓ અને કમિશનમાં ચાલુ કામના બોજથી મુક્ત છે અને તેમના મહેમાનો સાથે લાંબી અને સંપૂર્ણ વાતચીત કરવાની તક ધરાવે છે.
તદુપરાંત, સોવિયેત પ્રતિનિધિ કાર્યાલયમાં, જે પોતાને સ્વ-અલગતામાં જોવા મળે છે, ત્યાં વાસ્તવિક જીવનમાંથી કેટલાક અલગતાની લાગણી છે, તેથી બહારથી કોઈપણ માહિતીની તરસ છે. કોઈપણ સંભવિત સ્રોતોમાંથી તમામ છાપ અને મૂલ્યાંકનોને ગ્રહણ કરવાની આ ઇચ્છા ખાસ કરીને અમારા સંબંધમાં સ્પષ્ટ છે, કારણ કે એવું લાગે છે કે, સોવિયેત પ્રતિનિધિઓના જણાવ્યા મુજબ, અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એટલા વ્યાપક જોડાણો ધરાવીએ છીએ કે અમે ખૂબ જ મૂળ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. અને અપ્રગટ રાજકારણ.
હકીકત એ છે કે સોવિયેત યુનિયન યુએન સાથે સીધો મુકાબલો હતો. 1950 માં, સોવિયેત પ્રતિનિધિઓએ જનરલ સેક્રેટરીના પદ માટે નોર્વેજીયન ટ્રિગવે લાઇની પુનઃચૂંટણીને અવરોધિત કરી.
વિદેશ પ્રધાન વૈશિન્સ્કી ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યા અને નોન-સ્ટોપ બોલ્યા. તે એક મજબૂત વક્તા હતા, બધાએ તે સ્વીકાર્યું. પશ્ચિમી રાજદ્વારીઓમાં આવા કોઈ ઝ્લાટોસ્ટ્સ નહોતા. પરંતુ નોર્વેજીયન હજુ પણ સેક્રેટરી જનરલ તરીકે ચૂંટાયા હતા. સોવિયત પ્રતિનિધિઓએ તેમની અવગણના કરી.
યાકોવ મલિકે, આનંદ વિના, તેના નાના સાથીદાર વિક્ટર ઇઝરાયેલને કહ્યું કે જ્યારે તે તે સમયે યુએન બિલ્ડિંગમાં ટ્રાયગવે લાઇને મળ્યો, ત્યારે તેણે મોટેથી પૂછ્યું:
- સુરક્ષા અનધિકૃત વ્યક્તિઓને યુએન પરિસરમાં શા માટે મંજૂરી આપે છે?
ઑક્ટોબર 1950 માં, ઇઝરાયેલી રાજદૂત નામિરને તેમના વતન પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને હિસ્ટાદ્રુત (ટ્રેડ યુનિયન) ના સેક્રેટરી જનરલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તે ગુડબાય કહેવા માટે ગ્રોમીકો પાસે આવ્યો. આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ અત્યંત દયાળુ હતા:
"તમને સારું લાગે છે કારણ કે તમે ઘરે પાછા ફરો છો, પરંતુ અમે દુઃખી છીએ કારણ કે તમે અમને છોડી રહ્યા છો."
ચેકોસ્લોવાક દૂતાવાસમાં એક રિસેપ્શનમાં, નામીરે ગ્રોમીકો અને તેની પત્ની લિડિયા દિમિત્રીવના સાથે વાત કરી, જેમનો તેના પતિ પર ઘણો પ્રભાવ હતો. "બાદમાં મોટાભાગે મારા વિદાય પર ખુશામત અને અફસોસ હતો," નમીરે તેના મંત્રાલયને ટેલિગ્રાફ કર્યો. "ખાસ રશિયન હૂંફ સાથે ઉચ્ચારવામાં આવેલા આ સરળ અને હૃદયસ્પર્શી શબ્દોને સમજવું અશક્ય હતું, રાજદ્વારી શિષ્ટાચારની છાયા વિના, લાગણી વિના."
ઑક્ટોબર 4 ના રોજ, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયે ઇઝરાયેલના શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ મંત્રી શનેર ઝાલમાન શાઝાર (રુબાશોવ) ને સોવિયેત યુનિયનના દૂત તરીકે નિમણૂક માટે યોગ્ય વિનંતી કરી. મંત્રી બન્યા પછી તેમણે જે પ્રથમ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કર્યા તે ઇઝરાયેલમાં સાર્વત્રિક અને મફત શિક્ષણ અંગેનો હુકમનામું હતો.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયનો સંપર્ક કર્યો. ત્યાંથી રાજ્ય સુરક્ષાના પ્રથમ નાયબ પ્રધાન, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેરગેઈ ઇવાનોવિચ ઓગોલત્સોવ (તેમણે મિન્સ્કમાં સોલોમન મિખોલ્સની હત્યાનું નેતૃત્વ કર્યું) દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પ્રતિસાદ આવ્યો.
MGB પ્રમાણપત્ર જણાવે છે કે શઝાર સોવિયેત યુનિયન પ્રત્યે "અનૈતિક વલણ" ધરાવે છે, અને એ પણ કે તેના ભાઈ, સોવિયેત નાગરિક, તાજેતરમાં "સોવિયેત વિરોધી રાષ્ટ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે" દસ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
તેઓએ સ્ટાલિનને જાણ કરી. નેતાએ ઇઝરાયેલીઓને જવાબ આપવાનો આદેશ આપ્યો કે રાજદૂતની ઉમેદવારી અંગે "મુશ્કેલીઓ આવી હતી". શાઝર મોસ્કો આવ્યો ન હતો. 63 માં તેઓ ઇઝરાયેલના પ્રમુખ બન્યા.
શમુએલ એલ્યાશિવ દૂત તરીકે મોસ્કો આવ્યા હતા. 1945 થી તેઓ હિસ્ટાદ્રુત કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય હતા. ઇઝરાયેલની રચના પછી, તેઓ ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વ યુરોપીયન વિભાગના ડિરેક્ટર બન્યા, અને 1950 માં તેમને ચેકોસ્લોવાકિયા અને હંગેરીમાં દૂત તરીકે મોકલવામાં આવ્યા.
31 ઓગસ્ટ, 1951 ના રોજ, એલ્યાશિવે વિદેશ બાબતોના નાયબ પ્રધાન એલેક્ઝાંડર એફ્રેમોવિચ બોગોમોલોવની મુલાકાત લીધી, જેમણે ઉચ્ચ લશ્કરી શિક્ષણશાસ્ત્રની શાળામાંથી સ્નાતક થયા અને રેડ આર્મી કમાન્ડરો માટેના કેમિકલ એડવાન્સ્ડ કોર્સીસમાં શીખવ્યું અને ઓલ-યુએન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ડાયાલેક્ટિકલ મટિરિયલિઝમ વિભાગના વડા હતા. લેધર ઇન્ડસ્ટ્રીનું નામ એલ.એમ. કાગનોવિચ.
સંસ્થામાંથી, બોગોમોલોવને સેન્ટ્રલ કમિટીના ઉપકરણમાં લેવામાં આવ્યા હતા, અને 1939 માં તેમને જનરલ સેક્રેટરી તરીકે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. યુદ્ધ દરમિયાન, બોગોમોલોવ ઇંગ્લેન્ડમાં આશ્રય મેળવનાર સ્થળાંતર સરકારોમાં લંડનમાં રાજદૂત હતો, અને યુદ્ધ પછી, તે ફ્રાન્સમાં રાજદૂત હતો. 1950માં તેઓ નાયબ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત થયા. તેણે વાત કરતાં સાંભળવાનું વધુ પસંદ કર્યું.
ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીએ એલેક્ઝાંડર બોગોમોલોવને સુએઝ કેનાલ દ્વારા ઇઝરાયેલ માટે માલસામાન વહન કરતા જહાજોને ઇજિપ્ત દ્વારા મંજૂરી આપવાના ઇનકાર અંગે સુરક્ષા પરિષદમાં ઇઝરાયેલની અપીલને સમર્થન આપવા જણાવ્યું હતું. "ત્યાં કોઈ કેસ ન હતો," એલ્યાશિવે યાદ કર્યું, "યુએનમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ ઇઝરાયેલ વિરુદ્ધ મત આપવા માટે. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ વખતે સોવિયેત સરકારની સ્થિતિ બદલાશે નહીં.
1951 માં, મોસ્કો સાથેના સોવિયત દૂતાવાસોના પત્રવ્યવહારમાં, અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદ સામે આરબ દેશોને ટેકો આપવાની દરખાસ્તો પ્રથમ વખત દેખાઈ. તે પછી પણ, સીરિયાએ સૌથી વધુ અમેરિકન વિરોધી રાજ્ય તરીકે વિશેષ સહાનુભૂતિ જગાવી.
ઑક્ટોબર 4 ના રોજ, શમુએલ એલ્યાશિવે ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયને કેબલ કર્યું:
“યહૂદી નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ અને બે રજાઓ પર અમે સિનેગોગની મુલાકાત લીધી. હંમેશની જેમ, વિશાળ ભીડમાં હજારો ઉપાસકો છે, જેમાંથી ઘણા યુવાન છે.
આપણી આસપાસ તણાવનું વાતાવરણ છે, નજીક આવવાનો ડર છે, ટિપ્પણીઓની આપ-લે કરવાનો વ્યક્તિગત પ્રયાસ છે. તેમાંથી બે અમને યહૂદીઓની પરિસ્થિતિ વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી સાથે નોંધો આપવામાં વ્યવસ્થાપિત હતા. સિનેગોગની અંદરના જાસૂસો અમારી દરેક હિલચાલ પર નજર રાખતા હતા.
પરંતુ યાકોવ મલિક, જ્યારે તેઓ યુએનમાં પ્રતિનિધિ હતા, સ્વેચ્છાએ ઇઝરાયેલી સાથીદારો સાથે અંગત સંબંધો જાળવી રાખતા હતા, અને આન્દ્રે વિશિન્સકીએ પોતાને ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ સાથે માયાળુ રીતે વાત કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
6 જાન્યુઆરી, 1952 ના રોજ, પેરિસમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં, વિદેશ પ્રધાન વૈશિન્સકીએ તેમના ઇઝરાયેલી સાથીદાર મોશે શેરેટને પ્રાપ્ત કર્યા.
ચારેટનો જન્મ રશિયામાં થયો હતો. તેર વર્ષની ઉંમરે તેને પેલેસ્ટાઈન લાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે ઈસ્તાંબુલમાં અભ્યાસ કર્યો અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તુર્કીની સેનામાં લેફ્ટનન્ટ તરીકે સેવા આપી. તે યહૂદી પોલીસનો આયોજક હતો, જેણે પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી પોગ્રોમનો વિરોધ કર્યો હતો.
ચારેટ અસ્ખલિત રીતે અરબી બોલતા હતા, આરબ સંસ્કૃતિ જાણતા હતા અને આરબોને સમજતા હતા. પૂર્વીય મુત્સદ્દીગીરીની ગૂંચવણોની તેમની સમજણએ તેમને વૈશિન્સ્કી સાથે વાત કરવામાં મદદ કરી. તે જ સમયે, મંત્રી એક દુર્લભ પેડન્ટ હતા, તેમણે બધું યાદ રાખ્યું અને વાટાઘાટો દરમિયાન દરેક પદનો છેલ્લી સુધી બચાવ કર્યો.
બંને મંત્રીઓએ લાંબા સમય સુધી વાત કરી, ચારેટે વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કર્યો.
ઇઝરાયેલીએ તેના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા સાથે અને સોવિયત રાજદ્વારી માટે સૌથી અપ્રિય સાથે શરૂઆત કરી.
"શ્રી વિશિન્સ્કીની પરવાનગી સાથે, હું એક સમસ્યાને સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું જે અમારી વાતચીતમાં પહેલેથી જ ઉભી કરવામાં આવી છે, અને હું આશા રાખું છું કે હું તમારી ધીરજનો દુરુપયોગ નહીં કરું." પ્રશ્ન સરળ છે: શું એવો સમય આવશે જ્યારે સોવિયેત યહૂદીઓ ઇઝરાયેલમાં આવી શકશે?
આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ તરત જ જવાબ આપવા માંગતો હતો, પરંતુ, તે જોઈને કે ચેરેટ હજી સમાપ્ત થયું નથી, તેણે કાગળની શીટ અને પેન્સિલ લીધી અને લખવાનું શરૂ કર્યું.
"સોવિયેત યુનિયન એકમાત્ર એવો દેશ છે કે જ્યાંથી ઇઝરાયેલમાં કોઈ યહૂદી સ્વદેશી નથી," ચેરેટે આગળ કહ્યું. "આ અમારા માટે ખૂબ જ નિરાશાજનક અને ચિંતાજનક છે." અમે વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે સમાધાન કરી શકતા નથી. યહૂદી લોકોનું ભાવિ અન્ય તમામ લોકોના ભાવિ કરતાં અલગ છે. બધા લોકો તેમની પોતાની જમીન પર રહે છે. યહૂદીઓને તેમની ભૂમિમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા અને સમગ્ર વિશ્વમાં વિખેરાઈ ગયા. તેમના માટે રાષ્ટ્રીય મુક્તિ તેમના વતન પાછા ફરવાથી શરૂ થવી જોઈએ. અમને એ સમજાતું નથી કે સોવિયેત સંઘે યહૂદીઓના ઐતિહાસિક માર્ગમાં શા માટે અવરોધો મૂકવા જોઈએ?
વિશિન્સ્કીએ માથું હલાવ્યું, ચારેટ તરફ કડક નજરે જોયું અને કહ્યું કે લોકોના ઐતિહાસિક માર્ગને લગતા જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણ હોઈ શકે છે.
"આધુનિક યહૂદી ઇતિહાસ કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે તેમાં અમને કોઈ શંકા નથી," ચેરેટે વાંધો ઉઠાવ્યો. “અમે પૃથ્વીના ચહેરા પર પથરાયેલી ધૂળ હતા, પરંતુ અમે એક સાથે આવવામાં સફળ થયા. સોવિયત સંઘે અમને રાજ્ય બનવામાં મદદ કરી. આ મદદ આપણા ઈતિહાસની ગોળીઓમાંથી ક્યારેય ભૂંસાઈ જશે નહીં. પરંતુ આઝાદીની સિદ્ધિ સાથે આપણી રચના પૂર્ણ થતી નથી. પરંતુ માત્ર સોવિયેત યહૂદીઓ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી. તાજેતરમાં, મોસ્કોમાં અમારા દૂતને શ્રી વિશિન્સ્કી સાથે નજીકના સંબંધીઓના સ્વદેશ પરત ફરવાના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાની તક મળી હતી, એટલે કે, સોવિયત યુનિયનના નાગરિકોને ઇઝરાયેલ જવા માટે વિઝા ઇશ્યૂ કરવા કે જેના પરિવારના સભ્યો આપણા દેશમાં રહે છે. શું આપણે આશા રાખી શકીએ કે કોઈ ઉકેલ મળશે, ઓછામાં ઓછા આ ભાગમાં, ઇઝરાયેલમાંથી સોવિયેત યહૂદીઓની અલગતા દૂર કરવામાં આવશે?
વિશિન્સ્કીએ સમયાંતરે તેની નોંધો જોઈને જવાબ આપવાનું શરૂ કર્યું. તેના અવાજમાં ભાગ્યે જ સંયમિત બળતરા હતી. પછી તે ફૂટી ગયો.
"સોવિયેત યુનિયન સૌથી મુશ્કેલ ક્ષણોમાં ઇઝરાયેલની પડખે ઉભું હતું," આન્દ્રે યાનુઆરેવિચે યાદ કર્યું. “હું ખોટો બનવા માંગુ છું, પરંતુ મને લાગે છે કે ભવિષ્યમાં ઇઝરાયેલ માટે મુશ્કેલ ક્ષણો રાહ જોશે. આવા દરેક કિસ્સામાં, તે સોવિયત યુનિયનના સમર્થન પર નિશ્ચિતપણે વિશ્વાસ કરી શકે છે. ઇઝરાયેલ પોતે સોવિયેત યુનિયન પ્રત્યે કેવી રીતે વર્તે છે? કયા કિસ્સાઓમાં તે સોવિયત સંઘને મદદ કરે છે? છેવટે, આંતરરાજ્ય સંબંધોમાં બદલો લીધા વિના મદદ માટે પૂછવાનો રિવાજ નથી. હું આ સત્રમાં બેઠો અને તમારી સામે જોઉં છું, અને હું શું જોઉં છું? તમે માત્ર મદદ કરતા નથી, પણ સોવિયેત યુનિયન તરફ બિનમૈત્રીપૂર્ણ સ્થિતિ પણ લો છો. હું જાણું છું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંઘર્ષ કરવો તમારા માટે સરળ નથી. તમે આર્થિક રીતે અમેરિકનો પર નિર્ભર છો અને હું તમારી પરિસ્થિતિની મુશ્કેલીઓને સમજું છું. પરંતુ શું તમે ઓછામાં ઓછું મતદાનથી દૂર રહી શકતા ન હતા? અમેરિકન સ્થિતિના તમારા સમર્થનથી મને અને મારા સાથીઓને ખૂબ નારાજ થયા છે. કોસ્ટા રિકા કે હોન્ડુરાસ કેવી રીતે મત આપે તેની અમને પરવા નથી, પણ ઇઝરાયેલ?! અમને ખાતરી છે કે ઇઝરાયેલ સોવિયેત યુનિયનના દુશ્મનો માટે સતત સમર્થન તરફ આગળ વધ્યું છે.
ચારેટે વિશિન્સ્કીને વિક્ષેપ આપ્યો:
"તમે સારી રીતે જાણો છો કે અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્થિતિથી વિપરીત, સુરક્ષા પરિષદ માટે બેલારુસની ઉમેદવારી માટે કેવી રીતે મત આપ્યો.
આ ટિપ્પણીથી રોષનો નવો ભડકો થયો.
"બેલારુસ માટે મતદાન કરીને, ઇઝરાયેલે તેની ફરજ મુખ્યત્વે પોતાની જાત માટે પૂરી કરી, અને સોવિયત યુનિયન માટે નહીં," વિશિન્સકીએ કહ્યું. "તે એક મૂળભૂત સિદ્ધાંતનું નિરીક્ષણ કરવાની બાબત હતી જેનું અમેરિકનો દ્વારા ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇઝરાયેલ ક્યારેય અમેરિકા જેવી શક્તિની મિત્રતા પર કેવી રીતે ભરોસો રાખી શકે? જ્યાં સુધી ઇઝરાયેલનો ઉપયોગ કરી શકાશે ત્યાં સુધી અમેરિકનો મદદ કરશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હંમેશા તેના પોતાના સ્વાર્થ માટે જ કામ કરે છે. તેમની ગણતરીઓ બદલાઈ જશે, અને આ લૂંટારાઓ ખાલી ઈઝરાયેલનું ગળું દબાવવામાં અચકાશે નહીં. અને આવી સ્થિતિમાં, ઇઝરાયેલીઓ હજુ પણ સોવિયેત યુનિયન પાસે મદદ માંગવા આવે છે?! ઈઝરાયેલને આવી મદદ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી! જો આ એક સત્તાવાર વાતચીત હોત, તો મેં તેને અહીં સમાપ્ત કરી દીધી હોત, મારી જાતને આ ટિપ્પણી સુધી મર્યાદિત કરી દીધી હોત કે તમે સોવિયેત નીતિના સારને સમજી શકતા નથી, તેથી હું તમને સમજૂતી આપવા માટે બંધાયેલો નથી. પરંતુ આ માત્ર સત્તાવાર વાતચીત નથી, પરંતુ ચારેટ સાથેની વાતચીત છે, જેમના માટે મને હંમેશા વ્યક્તિગત સહાનુભૂતિ અને આદરની લાગણી છે. હું તમને પરિસ્થિતિ સમજાવવા તૈયાર છું.
ખરેખર, તમારા દૂતે મારી સાથે કુટુંબના પુનઃ એકીકરણની સમસ્યા અંગે ચર્ચા કરી હતી. પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષથી હું છ મહિનાથી બીમાર હતો (હૃદય રોગ) અને વ્યવસાય કરી શક્યો ન હતો. અને અત્યારે પણ આપણે આપણી જાતને સંભાળવી પડશે. પરંતુ જ્યારે હું પેરિસથી પરત ફરીશ ત્યારે હું આ બાબતોને ઉઠાવીશ. ભલે આપણે વૃદ્ધ લોકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જેમને ઇઝરાયેલમાં બાળકો છે, અથવા યુવાન લોકો કે જેમના માતા-પિતા ઇઝરાયેલમાં છે, લોકોને બિનજરૂરી રીતે તકલીફ આપવાનું કોઈ કારણ નથી. પરંતુ આ કિસ્સામાં સ્થળાંતરની દ્રષ્ટિએ સમસ્યા અલગ રીતે ઉભી કરવામાં આવે છે.
વાતચીત રેકોર્ડ કરનાર ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીએ નોંધ્યું હતું કે વિશિન્સ્કીએ આ શબ્દનો ઉચ્ચાર યુક્રેનિયન ઉચ્ચાર સાથે ફ્રિકેટિવ “r” સાથે કર્યો હતો.
વિશિન્સ્કીએ કહ્યું, “સ્થાનાગમન વિશે વાત કરવા માટે કંઈ નથી. - સોવિયત યુનિયનની રાજકીય વ્યવસ્થા આને મંજૂરી આપતી નથી. તદુપરાંત, આ સંદર્ભમાં સમસ્યા અસ્તિત્વમાં નથી. સોવિયેત યહૂદીઓ અન્ય દેશોના યહૂદીઓ સાથે મૂંઝવણમાં ન હોવા જોઈએ. મારી જાતને ઘણા યહૂદી મિત્રો છે, અને તેમાંથી એક પણ ઇઝરાયેલ અથવા અન્ય કોઈ દેશમાં સ્થળાંતર કરવા વિશે વિચારતો નથી. અને આ આશ્ચર્યજનક નથી. સોવિયેત યુનિયનમાં યહૂદીઓ સંપૂર્ણ સમાનતાનો આનંદ માણે છે. તેઓ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા પર કબજો કરે છે. સોવિયત યુનિયનની સૌથી પ્રખ્યાત અને પ્રિય વ્યક્તિઓમાંની એક, લાઝર કાગનોવિચનો ઉલ્લેખ કરવા માટે તે પૂરતું છે.
જ્યારે આન્દ્રે યાનુઆરેવિચે તેમનું ભાષણ પૂરું કર્યું, ત્યારે ચેરેટે તરત જ કહ્યું:
"હું તમારા તરફથી વ્યક્તિગત વિશ્વાસની ખૂબ પ્રશંસા કરું છું અને હું પોતે પણ સંપૂર્ણ ઇમાનદારી સાથે વાત કરીશ."
બોલ્યા પછી, વિશિંસ્કી આરામ કર્યો અને સારા મૂડમાં પાછો ફર્યો. તેથી તેણે ટિપ્પણી કરીને ચેરેટમાં વિક્ષેપ કર્યો:
- કોઈપણ વધારાના સંજોગો તમારા પ્રત્યેના મારા અંગત વલણને બદલી શકતા નથી. થોડીવાર પહેલા મેં મારો ગુસ્સો થોડો ગુમાવી દીધો, જેનો મને ખરેખર અફસોસ છે. એના વિષે ભુલિ જા.
"તમે મને શું સમજાવવા માગો છો તે હું સારી રીતે સમજું છું, અને મારા ભાગ માટે હું થોડી ટિપ્પણીઓ કરવાની પરવાનગી માંગું છું," ચેરેટે નરમાશથી કહ્યું. - અલબત્ત, અમે જે સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીએ છીએ તેના સંબંધમાં બેલારુસ માટે મતદાન કરવું એ અમારી ફરજ હતી. પરંતુ હકીકત એ છે કે તેણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના આપણા સંબંધોને નોંધપાત્ર રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. અને અમેરિકન સહાય પરની અમારી સંપૂર્ણ આર્થિક નિર્ભરતાને જોતાં - માર્ગ દ્વારા, તમે આ મદદની જરૂરિયાત સમજો છો તે સાંભળીને મને આનંદ થયો - આવો નિર્ણય, અલબત્ત, અમારા માટે સરળ ન હતો. મને ખબર નથી કે તમે સમજો છો કે આપણું રાષ્ટ્ર નિર્માણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મદદ પર કેટલું નિર્ભર છે. માત્ર સ્થાનિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને, આપણે એવી અર્થવ્યવસ્થા બનાવી શકીએ કે જે સેંકડો હજારો સ્વદેશી લોકો કે જેઓ પહેલેથી જ આવી ચૂક્યા છે અને જેઓ હજુ પણ આવશે તેવા લાખો લોકોને સમાવી શકે તેવી કોઈ રીત નથી. વિદેશી સહાયનો એકમાત્ર સ્ત્રોત અમેરિકા છે: માત્ર અમેરિકન યહૂદીઓ જ નહીં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું વહીવટીતંત્ર પણ.
"હું તમારો અભિગમ સમજું છું," વિશિન્સકીએ કહ્યું, "પરંતુ, પ્રમાણિકપણે, હું તેને શેર કરતો નથી." જો કે, આ મારો અંગત અભિપ્રાય છે, અને અમે તેના વિશે રાજ્યના પ્રતિનિધિ તરીકે નહીં, પરંતુ એક જ યુનિવર્સિટીના બે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ તરીકે વાત કરી શકીએ છીએ. હું અંગત રીતે માનું છું કે તમે જે માર્ગ પસંદ કર્યો છે તે સ્વતંત્રતા તરફ નહીં, પરંતુ આર્થિક અને રાજકીય ગુલામી તરફ દોરી જાય છે.
"જો, "ગુલામ" બનવાના ડરથી, અમે અમેરિકન મદદનો ઇનકાર કરીએ છીએ," ચેરેટે વાંધો ઉઠાવ્યો, "ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આપણે અસ્તિત્વમાં રહીશું નહીં." અને આ એકલા આર્થિક સહાયનો પ્રશ્ન નથી. આપણને ઘણા શસ્ત્રોની જરૂર છે. આપણે ચારે બાજુથી દુશ્મનોથી ઘેરાયેલા છીએ. પરંતુ વિદેશી સહાયની અમારી તમામ જરૂરિયાતો સાથે, અમે સોવિયેત યુનિયન વિરુદ્ધ કોઈપણ આક્રમક યોજનાઓમાં મદદ ન કરવા માટે મક્કમ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે સોવિયેત પ્રેસ આપણા દેશમાં કથિત રૂપે બાંધવામાં આવેલા અમેરિકન પાયા વિશે સતત કાલ્પનિક પ્રકાશિત કરે છે, અમે કેવી રીતે અંધકારમય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના હાથમાં એક સાધન છીએ તે વિશે, પરંતુ આ પ્રકાશનોનો કોઈ આધાર નથી.
"અમે તમારા વિશે ક્યારેય એવું કહ્યું નથી," વિશિન્સકીએ નોંધ્યું.
“તેમ છતાં, સોવિયત પ્રેસ સતત આવી માહિતી પ્રકાશિત કરે છે.
વિશિન્સકી મૌન રહ્યો.
"અમે અમારી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિમાં સંતુલન જાળવવામાં રસ ધરાવીએ છીએ, પરંતુ સોવિયેત યુનિયન અમને મદદ કરી રહ્યું નથી," ચારેટે બીજી બાજુથી કહ્યું. - અમેરિકન યહૂદીઓ સાથેના અમારા જોડાણો સતત વિસ્તરી રહ્યા છે, પરંતુ સોવિયેત યહૂદીઓ સાથે કોઈ સંપર્ક નથી. પરિણામે, તે તારણ આપે છે કે આ સંદર્ભમાં ફાયદો અમેરિકન બાજુ પર છે.
વિશિન્સ્કીએ આ શબ્દો પર હિંસક પ્રતિક્રિયા આપી:
ઈઝરાયલ કેવી રીતે સમજી શકતું નથી કે અમેરિકા ફક્ત પોતાના ફાયદા માટે આ સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે? ઈઝરાયેલમાં આવતા અમેરિકન યહૂદીઓ વોશિંગ્ટનની યોજનાઓ પાર પાડવાનું સાધન છે!
- મારો મતલબ એવો ન હતો કે અમેરિકન યહૂદીઓ ઇઝરાયેલ પરત ફરે છે, તેમાંના ઘણા ઓછા છે. અમે ઇઝરાયેલની મુલાકાતે આવેલા અમેરિકન યહૂદીઓની વાત કરી રહ્યા છીએ. અને અમે તેમની મુલાકાત લઈ શકીએ છીએ.
"તે એક અલગ બાબત છે," વૈશિન્સ્કીએ ચપળતાપૂર્વક સળવળાટ કર્યો. - આ પર્યટન છે. ખરેખર, સોવિયત યુનિયનમાં પ્રવાસન ભંડોળના અભાવથી પીડાય છે; રાજ્ય યુદ્ધ પછીના પુનર્નિર્માણમાં વ્યસ્ત છે અને પર્યટનના વિકાસ માટે મફત નાણાં નથી. પરંતુ સમય પસાર થશે અને પરિસ્થિતિ બદલાશે.
ચારેટને સમજાયું કે વાતચીત અંત સુધી પહોંચી ગઈ છે. તે એક પણ પગલું આગળ વધારવામાં નિષ્ફળ ગયો.
- તમામ i's ડોટ કરવા અને આ મુદ્દા પર અમારી સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે, અમે કોઈ દિવસ સ્ટાલિનને મળવા માંગીએ છીએ.
"કોમરેડ સ્ટાલિન આ સમસ્યાને ખૂબ સારી રીતે સમજે છે," વિશિન્સકીએ કહ્યું, નેતા કંઈક જાણતા નથી તેવી ધારણાને ફગાવી દેતા.
ચેરેટે તેમ છતાં યહૂદી સ્થળાંતર વિશે ફરી એકવાર ગુડબાય કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો:
- તે આપણા માટે સ્પષ્ટ છે કે ઘણા સોવિયત યહૂદીઓ પોતાને સોવિયત સિસ્ટમનું માંસ અને લોહી માને છે અને સોવિયત સંઘ છોડવાનું વિચારતા પણ નથી. પરંતુ, કદાચ, એવા ઘણા લોકો છે કે જેઓને આવી તક આપવામાં આવે તો ઇઝરાયેલ પરત ફરવાનું પસંદ કરશે.
વિશિન્સ્કીએ ફરીથી પુનરાવર્તન કર્યું:
- આવી ઈચ્છા કોઈ વ્યક્ત કરતું નથી.
"તે એટલા માટે છે કારણ કે ત્યાં કોઈ રસ્તો નથી," ચેરેટે યાદ કરાવ્યું.
"કોઈએ વિઝા માટે અરજી કરી નથી," વૈશિન્સકીએ શાંતિથી કહ્યું, "અને અમે એવા કોઈને જાણતા નથી જે છોડવા માંગે છે." સોવિયેત યુનિયન છોડવાની ઇચ્છા બિલકુલ ઉભી થઈ શકતી નથી, કારણ કે યહૂદીઓ સોવિયત સમાજનો ભાગ છે. જો તમે આવીને જોશો, તો તમે તમારી જાતને જોશો.
વિશિન્સ્કીએ શબ્દો ખાતર આ કહ્યું. પરંતુ ચેરેટે તેને તેના શબ્દ પર લીધો:
- સામાન્ય રીતે કહીએ તો, હું સોવિયત યુનિયનમાં આવવાની પરવાનગી માંગવા માંગુ છું.
વિશિન્સ્કી શરમ અનુભવી રહ્યો હતો, તે સમજીને કે તેણે કંઈક બિનજરૂરી કહ્યું હતું, પરંતુ તેણે તરત જ પોતાને સુધારી અને કહ્યું:
- હું તમને જોઈને હંમેશા ખુશ છું.
આને સત્તાવાર આમંત્રણ ગણી શકાય નહીં. પરંતુ મંત્રીઓ ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે અલગ થયા.
મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી મિશનને પણ વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ મળ્યું હતું.
1 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સોવિયેત યુનિયનમાં ઇઝરાયેલી રાજદૂત, એલ્યાશિવે, શેરટોકને નિખાલસપણે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો:
"મેં વૈશિન્સ્કી સાથેની તમારી વાતચીતની સામગ્રી કાળજીપૂર્વક વાંચી છે ...
મને લાગે છે કે આ મીટિંગમાં એકલા જ નહીં જવું એ તમારી તરફથી ભૂલ હતી. વૈશિન્સકી એકલા આવ્યા, જે તેમના રિવાજમાં બિલકુલ નહોતા. એટલે કે, તે તમારી સાથે મફત વાર્તાલાપ માટે તૈયાર હતો, અને, કદાચ, એક અજાણી વ્યક્તિનો દેખાવ, જેની વાતચીતમાં ભાગીદારી તેના માટે અસ્પષ્ટ હતી, તેને વધુ ચિડાઈ ગયો અને તે જ સમયે લોકો માટે પ્રેક્ષકો પ્રદાન કર્યા. ભાષણ
મારા માટે કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે કે જ્યારે તમે આંખો મીંચ્યા વિના એકબીજાની સામે બેઠા હોવ ત્યારે વૈશિન્સ્કી પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવી બેસે છે...”
એલ્યાશિવે લખ્યું છે કે તે યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિમંડળના વર્તનથી શરમ અનુભવે છે. તેમનું માનવું હતું કે "ત્યાં બિન-સંરેખણની રેખામાંથી ગંભીર પ્રસ્થાન થયું છે."
મોસ્કોમાં રાજદૂતે તેના મંત્રીને દલીલ કરી:
"જો આપણે યુએસએસઆર તરફથી સ્વદેશ પરત ફરવાના ક્ષેત્રમાં ગંભીરતાથી કંઈપણ પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, અને જો સોવિયત યહૂદીઓની સમસ્યા ખરેખર આપણા માટે એટલી મહત્વપૂર્ણ છે, તો આપણે તે પક્ષના હિતોને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે જેના પર આ સમસ્યાનો ઉકેલ નિર્ભર છે.
આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે આપણે એક એવો ઉકેલ માંગી રહ્યા છીએ જે અહીં સમગ્ર વાસ્તવિકતાની વિરુદ્ધ છે. તે હર્મેટિકલી સીલબંધ સરહદોની સમગ્ર કઠોર પ્રથાનો મૂળભૂત રીતે વિરોધાભાસ કરે છે. અમારી પાસે આશા રાખવાનું સહેજ પણ કારણ નથી કે તેઓ તેમના પોતાના વિચારોની વિરુદ્ધ જશે જો, અમારા ભાગ માટે, અમે તેમની આંખોમાં તેમના વિરોધી શિબિરના અભિન્ન અંગ તરીકે જોઈએ છીએ...
અંતે, આ સત્રમાં પણ, આરબો સાથેના તેમના તમામ ફ્લર્ટિંગ માટે, રશિયનોએ અમારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી ન હતી, અને અમારા મુદ્દા પર તેઓએ આરબ દેશો સાથે મત આપ્યો ન હતો ...
હું એક અસ્પષ્ટ નિષ્કર્ષ પર આવું છું: સોવિયત યહૂદીઓ આપણી રાજનીતિને લગતી દરેક વસ્તુ માટે અનંત સંવેદનશીલ છે, તેઓ ખરેખર ખૂબ જ ડરતા હોય છે કે ઇઝરાયેલ તેમના વતનના દુશ્મનો સાથે સમાન શિબિરમાં સમાપ્ત થઈ જશે. અન્ય દેશોના યહૂદીઓ કરતાં આ લોકો તેમના વતન પ્રત્યે ઓછા સમર્પિત નથી...
તેઓ ફક્ત પ્રાર્થના કરે છે કે ઇઝરાયેલ સોવિયેત યુનિયનની નજરમાં દુશ્મન તરીકે ન દેખાય, તેઓ અમારી દરેક ચાલ, દરેક મતથી ડરતા હોય છે, જ્યારે તેઓ અખબારમાં અમારા કેટલાક વિશે કોઈ લેખ અથવા સૂચના જુએ છે ત્યારે તેઓ બમણા અને ત્રણ ગણા પીડાય છે. બિનમૈત્રીપૂર્ણ ક્રિયાઓ...
અહીં, અલબત્ત, કોઈ આ રીતે જવાબ આપી શકે છે: ડાયસ્પોરા યહૂદી ઇઝરાયેલની નીતિઓ માટે જવાબદાર નથી, અને ઇઝરાયેલ તેની જરૂરિયાતો અને રુચિઓ અનુસાર તેની નીતિઓ નક્કી કરે છે. જો કે, પ્રશ્નની આવી રચના, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પણ કટ્ટરવાદની આંચ આવે છે, અને જ્યારે હું જ્યાં છું તે દેશમાં લાગુ કરવામાં આવે છે, તે ફક્ત જીવનમાંથી છૂટાછેડા છે. અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ કરતાં અહીં સંપૂર્ણપણે અલગ ભાવનાત્મક અને તર્કસંગત શ્રેણીઓ કાર્યરત છે..."
23 ફેબ્રુઆરી, 1952 ના રોજ, યુએસએસઆરના વિદેશી બાબતોના પ્રથમ નાયબ પ્રધાન ગ્રોમીકોએ નેતાને એક નોંધ મોકલી:
"કોમરેડ સ્ટાલિનને I.V.
8 ડિસેમ્બર, 1951ના રોજ, યુએસએસઆરમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત, એલ્યાશિવે, તેમની સરકાર વતી, યુએસએસઆરના વિદેશ મંત્રાલયને એક નિવેદન આપ્યું જેમાં... ઇઝરાયેલી સરકારે સોવિયેત સરકાર સમક્ષ યહૂદીઓને યુએસએસઆર છોડવાની મંજૂરી આપવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. ઇઝરાયેલ માટે...
ઇઝરાયેલની સરકારે યુ.એસ.એસ.આર.માંથી યહૂદીઓના ઇઝરાયેલ જવાના પ્રશ્નને વિવિધ સ્વરૂપોમાં વારંવાર ઉઠાવ્યો છે તે ધ્યાનમાં લેતા, યુએસએસઆર વિદેશ મંત્રાલયે ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆરના રાજદૂત, કોમરેડ એર્શોવને આ મુદ્દા પર જવાબ આપવા માટે સૂચના આપવાનું યોગ્ય માને છે. આ મુદ્દો ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન શેરેટને.
આ જવાબમાં, કોમરેડ એર્શોવે સૂચવવું જ જોઇએ કે 8 ડિસેમ્બર, 1951 ના ઇઝરાયેલી સરકારના નિવેદનમાં સમાયેલ આ પ્રશ્નની રચના એ આવશ્યકપણે યુએસએસઆરની આંતરિક બાબતોમાં દખલ છે, અને યુએસએસઆરમાં હાલની પ્રક્રિયાને પણ સમજાવે છે, સામાન્ય બધા સોવિયેત નાગરિકો માટે, યુએસએસઆર છોડવા માટે, વર્તમાન કાયદો સ્થાપિત કર્યો.
કોમરેડ એર્શોવે બીજા કોઈ મુદ્દાના સંબંધમાં ઈઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયની તેમની આગામી મુલાકાત દરમિયાન ચારેટને આ જવાબ આપવો જોઈએ...”
વિશિન્સ્કીએ તેનું વચન પાળ્યું. ચારેટ સાથેની વાતચીત પછી, તેણે ખરેખર તેના સહાયક બોરિસ પોડટસેરોબને કૌટુંબિક પુનઃ એકીકરણ સાથે શું થઈ રહ્યું છે તે શોધવા માટે સૂચના આપી.
6 એપ્રિલના રોજ, કોન્સ્યુલર વિભાગના વડાઓ અને નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશોના વિભાગના વડાઓએ પ્રધાન વિશિન્સકીને નાયબ વડા પ્રધાન મોલોટોવ માટે "યુએસએસઆરના નાગરિકોના કાયમી નિવાસ માટે ઇઝરાયેલ પ્રસ્થાન પર" દોરેલા ડ્રાફ્ટ પ્રમાણપત્ર સાથે રજૂ કર્યા:
"યુએસએસઆરના યહૂદી નાગરિકોના કાયમી નિવાસ માટે ઇઝરાયેલ જવાની સાથે દખલ ન કરવા માટેની સૂચનાઓના અનુસંધાનમાં, હું નીચેની જાણ કરું છું.
1. મુખ્ય પોલીસ ડિરેક્ટોરેટ મુજબ, 1952 માં, યુએસએસઆરના નાગરિકોએ પોલીસને 6 અરજીઓ સબમિટ કરી હતી જેમાં કાયમી નિવાસ માટે ઇઝરાયેલ જવાની પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી. આ નિવેદનો પર હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળ ટ્રાવેલ કમિશનમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે મુખ્ય પોલીસ વિભાગ દ્વારા કેસો તૈયાર કરવામાં આવે છે.
પાછલા વર્ષો માટે નીચેનો ડેટા ઉપલબ્ધ છે:
1948 - 6 અરજીઓ સબમિટ કરવામાં આવી, 2 પરમિટ આપવામાં આવી.
1949 - 20 અરજીઓ સબમિટ કરવામાં આવી, 4 પરમિટ આપવામાં આવી.
1950 - 25 અરજીઓ સબમિટ કરવામાં આવી હતી, કોઈ પરમિટ જારી કરવામાં આવી ન હતી.
1951 - 14 અરજીઓ સબમિટ કરવામાં આવી હતી, 4 પરમિટ આપવામાં આવી હતી.
2. કાયમી વસવાટ માટે ઇઝરાયેલ જવાની મંજૂરી આપવાની વિનંતી સાથે આ વર્ષે અરજીઓ સબમિટ કરનારા નાગરિકોના કિસ્સાઓથી પરિચિતતા દર્શાવે છે કે આ વિનંતીઓ સંતોષી શકાય છે.
યુએસએસઆરના તમામ 6 નાગરિકો જેમણે કાયમી નિવાસ માટે ઇઝરાયેલ માટે યુએસએસઆર છોડવાની અરજી સબમિટ કરી છે તે 52 થી 77 વર્ષની વયના યહૂદીઓ છે અને તેઓ તેમના બાળકો પાસે જવાની પરવાનગી માંગી રહ્યા છે, જેઓ ઇઝરાયેલમાં છે અને તેમના માતાપિતાને સ્વીકારવા તૈયાર છે. તેમના આશ્રિતો તરીકે.
યુએસએસઆર વિદેશ બાબતોનું મંત્રાલય માને છે કે યુએસએસઆરનું રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલય (કોમરેડ ઇગ્નાટીવ), યુએસએસઆરનું મુખ્ય નિર્દેશાલય (કોમરેડ લિયોન્ટેવ) અને બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળ ટ્રાવેલ કમિશન. (કોમરેડ સવચેન્કો) ઉલ્લેખિત વ્યક્તિઓને કાયમી રહેઠાણ માટે ઇઝરાયેલ જવા દેવાની સૂચનાઓ આપવી જોઈએ.
3. ઇઝરાયેલ જવા માટે 1951 માં સબમિટ કરવામાં આવેલી યહૂદીઓની અરજીઓના સંદર્ભમાં, જેના પર નકારાત્મક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, હું બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ સેન્ટ્રલ કમિટી હેઠળના એક્ઝિટ પરના કમિશનને આ કેસોને ફરીથી ધ્યાનમાં લેવા સૂચના આપવાનું સલાહભર્યું માનું છું. અને ઇઝરાયેલ જવા દો, જો ત્યાં કોઈ ખાસ અવરોધો ન હોય તો..."
વિશિન્સ્કી સત્યથી દૂર નહોતા જ્યારે તેણે ચેરેટને કહ્યું કે સોવિયેત યહૂદીઓમાંથી કોઈએ ઇઝરાયલ જવાનું કહ્યું નથી. લગભગ કોઈએ તેનો વિચાર કર્યો ન હતો. દરેક વ્યક્તિ સમજી ગયા કે આવી વિનંતી ફક્ત તેમની નોકરી જ નહીં, પણ તેમની સ્વતંત્રતાના નુકસાનથી ભરપૂર છે.
1 માર્ચ, 1952 ના રોજ, બંને દેશો વચ્ચે વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા: ઇઝરાયેલ સોવિયેત યુનિયનને પચાસ ટન કેળા અને ત્રીસ હજાર બોક્સ નારંગીનો સપ્લાય કરવાનો હતો. 19 મેના રોજ, અન્ય એક કરાર અનુસરવામાં આવ્યો - ઇઝરાયેલ નારંગીના પચાસ હજાર બોક્સ વેચે છે અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો મેળવે છે.
12 મેના રોજ, ઇઝરાયેલના રાજદૂત, એર્શોવે, મોસ્કોને પાછલા વર્ષનો રાજકીય અહેવાલ મોકલ્યો. અંતિમ વિભાગ જણાવે છે:
“1951 ઇઝરાયેલ માટે અર્થતંત્ર અને સ્થાનિક અને વિદેશી નીતિ બંનેમાં સ્વતંત્રતા ગુમાવવાનું વર્ષ હતું.
અમેરિકન લોન અને રોકાણો મેળવવા પર આધારિત ઇઝરાયેલ સરકારની આર્થિક નીતિ દેશને આપત્તિ તરફ દોરી રહી છે, જેમાંથી સત્તાધારી વર્તુળો ઇઝરાયેલ પર અમેરિકન કબજામાં જુએ છે...
સોવિયત યુનિયન પ્રત્યે ઇઝરાયેલ સરકારનું વલણ વધુ પ્રતિકૂળ બન્યું...
ઉપરોક્તના આધારે, ઇઝરાયેલ પ્રત્યેના અમારા વલણમાં નીચેના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવાની સલાહ આપવામાં આવશે:
1) યુએન અને તેની સંસ્થાઓ દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા મુદ્દાઓમાં ઇઝરાયેલ માટે તમામ રાજકીય સમર્થનને સમાપ્ત કરવું.
2) લોકોની લોકશાહીમાંથી ઇઝરાયેલમાં યહૂદીઓના ઇમિગ્રેશનને રોકવું, કારણ કે આ ઇમિગ્રેશન ઇઝરાયેલની સંભવિત ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવે છે..."
3 મે, 1952ના રોજ, ઇઝરાયેલ સરકારે વિદેશ મંત્રાલયને જેરૂસલેમ ખસેડવાનો નિર્ણય કર્યો. હકીકતમાં, આ પગલું પછીથી થયું.
સત્તાવીસમી જૂને, વૈશિન્સ્કીએ સોવિયેત મિશનને ટેલિગ્રાફ કર્યું:
"તમારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઇઝરાયેલના અન્ય દેશોના પ્રતિનિધિઓની ઇઝરાયેલની સરકારની રાજધાની જેરૂસલેમમાં સ્થાનાંતરિત કરવાના પગલાં અંગેની પ્રતિક્રિયા પર નજીકથી દેખરેખ રાખવાની જરૂર છે અને અમને આ વિશે તરત જ જાણ કરો.
અમને આ મુદ્દા પર અમારી સંભવિત સ્થિતિ વિશે તમારા અભિપ્રાય જણાવો.
જુલાઇની દસમીએ, ચાર્જ ડી અફેર્સ એલેક્ઝાન્ડર નિકિટિચ અબ્રામોવે મોસ્કોને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
"તે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે 800 હજારથી વધુ આરબ શરણાર્થીઓ, ઇઝરાયેલમાંથી યહૂદીઓ દ્વારા બર્બરતાપૂર્વક હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા, તેઓ હજુ પણ તેમના દુ: ખી અસ્તિત્વને ખેંચી રહ્યા છે.
ઇઝરાયેલની રાજધાની તરીકે જેરૂસલેમ શહેરની અમારી માન્યતા આરબ દેશો તેમજ કેટલાક મુસ્લિમ અને કેથોલિક દેશો તરફથી અમારા પ્રત્યેના વલણને વધુ ખરાબ કરશે...
અમારું મિશન જેરુસલેમમાં ન જવું જોઈએ...
જો ઇઝરાયલના વિદેશ મંત્રાલયના જેરૂસલેમ તરફના પગલાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને અન્યના રાજદ્વારી મિશન દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે, તો પછી અમારા મિશનને ખસેડવાના મુદ્દા પર અલગથી ચર્ચા થવી જોઈએ, અમારા પગલાનો ઉપયોગ કરીને દબાણના એક પગલાં તરીકે. ઇઝરાયેલ સરકાર..."
યુદ્ધ પછી, એલેક્ઝાંડર નિકિટિચ અબ્રામોવ ફિનલેન્ડના રાજદૂત, સ્વીડનમાં રાજદૂત હતા અને 1952 માં તેમને સલાહકાર તરીકે ઇઝરાયેલ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
 
અમેરિકન રાજદૂતને પાછા ન આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે
ઉનાળામાં, પડોશી ઇજિપ્તમાં એવી ઘટનાઓ બની કે જેના સમગ્ર પ્રદેશ માટે દૂરગામી પરિણામો આવ્યા. યુવાન અધિકારીઓએ શાહી શાસન સામે બળવો કર્યો.
જાન્યુઆરી '52 માં, કૈરોમાં ઓફિસર્સ ક્લબના નેતૃત્વ માટેની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. તેઓએ અધિકારીઓને ચૂંટ્યા જેમણે રાજ્યના તંત્રમાં ભ્રષ્ટાચારનો અંત લાવવાની હાકલ કરી. રાજા ફારુક ચૂંટણીથી નાખુશ હતા. તેણે ક્લબનું રોકડ રજિસ્ટર જપ્ત કર્યું, અને પછી તેને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો. આનાથી અધિકારીઓ રોષે ભરાયા, જેમણે બળવો કર્યો.
તેઓએ તરત જ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સના દૂતાવાસોનો સંપર્ક કર્યો. ત્યારબાદ, તેઓએ દાવો કર્યો કે તેઓ સુએઝ કેનાલ ઝોનમાં તૈનાત બ્રિટિશ સૈનિકોના હસ્તક્ષેપથી ડરતા હતા. તેઓએ અંગ્રેજોને રાજાને વફાદાર ઇજિપ્તની ટાંકી એકમને કૈરો તરફ આગળ વધતા અટકાવવા કહ્યું. અંગ્રેજોએ દખલ ન કરી.
બાવન જુલાઈની છવ્વીસમી તારીખે, ઇજિપ્તના રાજા ફારુકે રાજગાદીનો ત્યાગ કર્યો અને તેને દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો.
ઇઝરાયેલે રાજાને ઉથલાવી દેવાનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું, આશા રાખી કે નવા નેતાઓ સાથે મળીને શાંતિ સ્થાપિત કરવી શક્ય બનશે.
10 ઓગસ્ટના રોજ, વડા પ્રધાન ડેવિડ બેન-ગુરિયન, નેસેટમાં બોલતા, નવી ઇજિપ્તની સરકારની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે યહૂદી રાજ્ય પાસે ઇજિપ્ત સાથે દલીલ કરવાનું કોઈ કારણ નથી: "ઇઝરાયેલ અને ઇજિપ્ત વચ્ચેનો સહકાર ઇજિપ્તને રાજકીય અને સામાજિક મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરશે, જેની સાથે તે લડે છે."
શાબ્દિક રીતે એક અઠવાડિયા પછી, અઢારમી ઑગસ્ટના રોજ, બેન-ગુરિયોને ઇજિપ્તની ક્રાંતિના નેતાઓમાંના એક, મેજર જનરલ મોહમ્મદ નાગ્યુબ સાથે અનુકૂળ વાત કરી અને ટિપ્પણી કરી: “પહેલાં પણ હતું અને હવે રાજકીય, આર્થિક અથવા આપણા દેશો વચ્ચે પ્રાદેશિક સંઘર્ષ."
આ સંવાદ માટે સ્પષ્ટ આમંત્રણ હતું, અપ્રગટ અથવા છૂપી રીતે.
જનરલ નાગુઇબે ઇજિપ્તના વડા પ્રધાન તરીકેની ફરજો સંભાળી. ગમાલ અબ્દ-અલ નાસરને નાયબ વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાનનું પદ મળ્યું. નવેમ્બર '54 માં, તેમણે નગીબનું સ્થાન લીધું અને સરકારના વડા અને કાર્યકારી પ્રમુખ બન્યા. છપ્પન માં તેમને સશસ્ત્ર દળોના પ્રમુખ અને કમાન્ડર-ઇન-ચીફ તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. વડા પ્રધાન પદ નાબૂદ કરવામાં આવ્યું હતું. નાસેરે તમામ સત્તા તેના હાથમાં કેન્દ્રિત કરી દીધી, અને તે કોઈની સાથે શેર કરવા માંગતા ન હતા. ચોસઠમાં, વધુ આત્મવિશ્વાસ અનુભવતા, તેમણે ફરીથી સરકારના વડાનું પદ બનાવ્યું.
26 ઓગસ્ટના રોજ, યુએનમાં સોવિયેત મિશનમાં, યાકોવ મલિકને ઇઝરાયેલી મિશનના તેમના સાથીદાર ગિદિયોન રાફેલ મળ્યા.
"અરબોએ જેરુસલેમમાં વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના સ્થાનાંતરણ અંગે ભયંકર હોબાળો કર્યો," મલિકે અણગમતી રીતે નોંધ્યું. - પરંતુ તેમના પર કોણ ધ્યાન આપે છે? તે સ્પષ્ટ નથી કે શા માટે તમારા અમેરિકન મિત્રો તમારી આંતરિક બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરે છે અને તમારા વિદેશ મંત્રાલયને જેરૂસલેમમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો વિરોધ કરે છે?.. - મલિકે ઇઝરાયેલને કહ્યું: - અમારા દૃષ્ટિકોણથી, ફક્ત ઇઝરાયેલી સરકારને જ તે નક્કી કરવાનો અધિકાર છે કે આ ક્યાં અથવા તે મંત્રાલય સ્થિત થશે. યુએન કે અન્ય દેશોની સરકારોને આમાં દખલ કરવાનો અધિકાર નથી.
રાફેલે પૂછ્યું:
- તો, અમે ધારી શકીએ કે તમે આગામી સત્રમાં જેરૂસલેમની સમસ્યા પર ચર્ચા કરવાનો આગ્રહ નહીં રાખશો?
"બરાબર," મલિકે જવાબ આપ્યો. "અમને પેલેસ્ટિનિયન અથવા જેરુસલેમની સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરવામાં રસ નથી...
સોવિયેત પ્રતિનિધિને નવી ઇજિપ્તની સરકાર પ્રત્યે ઇઝરાયેલના વલણમાં રસ હતો.
- નેસેટ રોસ્ટ્રમમાંથી નગીબને તમારા વડા પ્રધાનના સંબોધનનો અર્થ શું છે? - મલિકને પૂછ્યું. - શું તમે આ લશ્કરી સરમુખત્યાર સાથે કરાર કરવા માટે ગંભીરતાથી આશા રાખો છો?
રાફેલે રાજદ્વારી રીતે જવાબ આપ્યો, "વડાપ્રધાનની કૉલ સફળ થવાની સંભાવના છે કે કેમ તે હું જવાબ આપી શકતો નથી." - અમે હજી પણ ઇજિપ્તવાસીઓના પ્રતિસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. અમે માનતા નથી કે અમને તે શાસન પસંદ કરવાનો અધિકાર છે જેની સાથે આપણે શાંતિથી જીવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ...
આ પછી, ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિ સુએઝ સમસ્યા તરફ આગળ વધ્યા. ઇજિપ્તે 1લી સપ્ટેમ્બરના સુરક્ષા પરિષદના ઠરાવ છતાં ઇઝરાયેલ માટે માલસામાન વહન કરતા જહાજોને પસાર થવા દીધા ન હતા. મલિકે રાફેલને અટકાવ્યું:
- શું, ખરેખર કોઈ પ્રગતિ નથી? અને તમને ઇઝરાયેલને માલ પહોંચાડવા માટે કોઈ અવકાશ મળ્યો નથી?
રાફેલે સમજાવ્યું કે ઇજિપ્તે ઇઝરાયેલી જહાજોને નહેરમાંથી પસાર થવા પર પ્રતિબંધ મૂકતી સૂચનાઓ રદ કરી નથી...
મલિકે કહ્યું કે સોવિયેત યુનિયન કોઈપણ નૌકાદળ નાકાબંધીની વિરુદ્ધ છે અને સુએઝ કેનાલ વિસ્તારમાં આવી નાકાબંધી સાથે સહમત નથી...
ગિદિયોન રાફેલે સુરક્ષા પરિષદમાં ગયા વર્ષની ચર્ચાને યાદ કરી અને મલિકના ડેપ્યુટી સેમિઓન ત્સારાપકિનના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. યાકોવ મલિકે વ્યંગાત્મક ટિપ્પણી સાથે ઇઝરાયેલને વિક્ષેપિત કર્યો:
- ગરીબ ત્સારપકીન, તે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યા વિના કેવી રીતે જીવી શકે? તેને પાણીમાં માછલી જેવું લાગ્યું.
બે દિવસ પછી એક સંદેશ આવ્યો કે ત્સારાપકિનને બીજી નોકરીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે અને તે યુએનમાં પાછો ફરશે નહીં.
ઑક્ટોબર 19, 1952 ના રોજ, ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી અફેર્સ એલેક્ઝાન્ડર અબ્રામોવે મોસ્કોને લખ્યું:
“તાજેતરમાં, ઇઝરાયેલી સરકારે યુએસએસઆર પ્રત્યેના તેના વલણમાં તીવ્ર ફેરફાર કર્યો છે. આ વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયન અને વિદેશ પ્રધાન ચારેટના ખુલ્લેઆમ પ્રતિકૂળ ભાષણોમાં, યુએસએસઆર વિરુદ્ધ પ્રેસના પ્રેરિત ભાષણોમાં, અમારી પાર્ટીના વડા, સોવિયેત સરકાર વિરુદ્ધ નિંદાકારક પુસ્તકો અને કાલ્પનિક લેખો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે ...
રાજદૂતના આગમનમાં થોડો સમય વિલંબ કરવો અને વધુમાં, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયની ઔપચારિક વિનંતી મુજબ, મિશનને દૂતાવાસમાં પરિવર્તિત કરવું વધુ સારું નથી?
9 નવેમ્બર, 1952 ના રોજ, ઇઝરાયેલના રાષ્ટ્રપતિ ચેઇમ વેઇઝમેનનું અવસાન થયું. તે નિષ્ઠાપૂર્વક રશિયા તરફ હતો, જ્યાં તેનો જન્મ થયો હતો. તેના પિતા, યેવઝોર ખૈમોવિચ, પિન્સ્કમાં ટિમ્બર રાફ્ટિંગ ઓફિસમાં કામ કરતા હતા. ચાઈમ વેઈઝમેનની બહેનો અને ભાઈઓ મોટે ભાગે પેલેસ્ટાઈન ગયા હતા. પરંતુ સોવિયત યુનિયનમાં રહેલા સંબંધીઓનું ભાવિ દુ: ખદ હતું.
તેમના ભાઈ, સેમ્યુઈલ એવઝોરોવિચ વેઈઝમેન, જે વીસના દાયકામાં સોસાયટી ફોર ધ લેન્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ જ્યુઈશ વર્કર્સના સેન્ટ્રલ બોર્ડના ડેપ્યુટી ચેરમેન હતા, તેમને 1939માં અંગ્રેજી જાસૂસ તરીકે ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી.
1949 માં, સુરક્ષા અધિકારીઓએ તેની બહેન મારિયા વેઇઝમેનના પતિ વસિલી મિખાયલોવિચ સવિત્સ્કીની ધરપકડ કરી. સવિત્સ્કીએ કોલસા ઉદ્યોગ મંત્રાલયની ઓલ-યુનિયન ઑફિસ "સોયુઝશાખ્તોસુશેની" માં એન્જિનિયર તરીકે કામ કર્યું.
કમનસીબી સામાન્ય રીતે તેના પરિવારને ત્રાસ આપે છે. ચાઈમ વેઈઝમેનના પુત્રએ બ્રિટિશ એરફોર્સમાં સેવા આપી હતી અને યુદ્ધ દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું. વેઇઝમેને તેના મૃત્યુને ગંભીરતાથી લીધો...
ચાઈમ વેઈઝમેનના અવસાન પછી, 10 ફેબ્રુઆરી, 1953ના રોજ, તેમની બહેન, ગોસ્સ્ટ્રાખ ડૉક્ટર, મોસ્કોમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
મારિયા વેઇઝમેન પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ પહેલા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયા, રશિયા પાછા ફર્યા અને દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા પર રોગચાળાની ટુકડીમાં ડૉક્ટર તરીકે સમગ્ર યુદ્ધ વિતાવ્યું. 1926 માં, તેણી તેના સંબંધીઓને જોવા માટે ઘણા મહિનાઓ માટે પેલેસ્ટાઈન ગઈ હતી (તેની માતાએ ખાસ કરીને તેણીને આવવા કહ્યું હતું) અને પાછા ફર્યા પછી, એક સામાન્ય ડૉક્ટર તરીકે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું; નિવૃત્તિ પછી પણ કામ કર્યું.
જાહેર કરાયેલ રાજ્ય સુરક્ષા દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે વેઈઝમેનની બહેનને ઘણા વર્ષો સુધી અનુસરવામાં આવી હતી. એપાર્ટમેન્ટમાં સાંભળવાના સાધનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા અને એજન્ટોથી ઘેરાયેલા હતા, જેની જાણ રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે 7મી જાન્યુઆરીએ માલેન્કોવને કરી હતી. તે દસ્તાવેજોમાંથી અનુસરે છે કે દિવંગત ઇઝરાયેલી રાષ્ટ્રપતિની બહેન રાજકારણથી ખૂબ દૂર હતી. જો કે, માલેન્કોવે તેની ધરપકડ માટે પરવાનગી આપી.
રાજ્ય સુરક્ષાના નાયબ પ્રધાન ઓગોલત્સોવ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ધરપકડ વોરંટ, તેના મુખ્ય ગુનાનું નામ આપે છે: "વેઇઝમેન ઇઝરાયેલ જઈને માતૃભૂમિ સાથે દગો કરવાની યોજના ઘડી રહ્યો છે." વાસ્તવમાં, તેણીને યુદ્ધ પહેલા પણ દરેક તક મળી હતી, જ્યારે તેણી તેના સંબંધીઓને મળવા ગઈ હતી, પેલેસ્ટાઈનમાં રહેવા ગઈ હતી, પરંતુ તેણી તેના વતન પરત ફરી હતી. તે ક્ષણ આવી જ્યારે તેનો રશિયા પ્રત્યેનો પ્રેમ તેને મોંઘો પડ્યો.
પૂછપરછ દરમિયાન, મારિયા વેઇઝમેને તેના ગુનાઓની કબૂલાત કરી: તેણીએ વિદેશી રેડિયો સાંભળ્યું અને યહૂદી રાજ્ય પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી. તેણીએ સોવિયત યહૂદીઓની પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિઓ વિશે જુબાની આપવાની જરૂર હતી જેઓ સ્ટાલિનને મૃત્યુ પામવા માંગતા હતા. વેઇઝમેનની બહેને જુબાની આપવી પડી હતી કે તેઓ ઇઝરાયેલની સૂચનાઓ પર કામ કરી રહ્યા હતા.
સોવિયેત નીતિમાં થયેલા ફેરફારોથી માત્ર આરબ રાજ્યોની રાજધાનીઓ ખુશ હતી.
1952 ના પાનખરમાં, મોસ્કોમાં આરબ રાજદ્વારીઓએ ઇઝરાયેલ વિશે સોવિયેત પ્રેસની "સ્વસ્થ સ્થિતિ" વિશે સંતોષ સાથે વાત કરી.
20 નવેમ્બરના રોજ, ચેકોસ્લોવાકિયાની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના ભૂતપૂર્વ જનરલ સેક્રેટરી, રુડોલ્ફ સ્લેન્સકીની ટ્રાયલ પ્રાગમાં શરૂ થઈ, જે સ્વભાવે ખુલ્લેઆમ સેમિટિક વિરોધી હતી. યુદ્ધ દરમિયાન, સ્લેન્સ્કીએ પક્ષપાતી ચળવળના ચેકોસ્લોવાક મુખ્યમથકનું નેતૃત્વ કર્યું, અને ચોળીસમાં તે સ્લોવાકિયામાં બળવો કરનારાઓમાંનો એક હતો.
ચૌદ પ્રતિવાદીઓમાંથી, અગિયાર યહૂદીઓ હતા. આરોપીઓમાંના એક, ચેકોસ્લોવાકિયાના ભૂતપૂર્વ વિદેશી બાબતોના પ્રધાન આર્થર લંડને યાદ કર્યું કે પૂછપરછ દરમિયાન તપાસકર્તાએ માંગણી કરી હતી કે જ્યારે પણ કોઈ નવી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ત્યારે તેણે દર્શાવવું જોઈએ કે તે યહૂદી છે કે નહીં. પ્રોટોકોલને ફરીથી લખતી વખતે, તપાસકર્તાએ "યહૂદી" શબ્દને "ઝાયોનિસ્ટ" સાથે બદલ્યો:
- અમે લોકશાહી પ્રજાસત્તાકના રાજ્ય સુરક્ષા ઉપકરણમાં સેવા આપીએ છીએ. શબ્દ "યહૂદી" (તે રીતે ચેકમાં "યહૂદી" શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય છે) અપમાનજનક છે. કવિ “ઝાયોનિસ્ટ” લખે છે.
આર્થર લંડને અભણ તપાસકર્તાને સમજાવ્યું કે "ઝાયોનિસ્ટ" એ રાજકીય શબ્દ છે, વંશીય નથી. તપાસકર્તાએ જવાબ આપ્યો કે આ સાચું નથી:
"તેઓએ મને લખવાનું કહ્યું હતું." સોવિયત યુનિયનમાં, "યહૂદી" શબ્દ પણ પ્રતિબંધિત છે. તે કહે છે "ઝાયોનિસ્ટ"...
ટ્રાયલમાં ઝાયોનિઝમ મુખ્ય આરોપોમાંનો એક હતો. ટ્રાયલના મુખ્ય વકીલે કહ્યું:
- ઝિઓનિઝમ વિશ્વ સામ્રાજ્યવાદના સૌથી પ્રતિક્રિયાવાદી, આતંકવાદી અને ગેરમાન્ય વર્તુળોના વિશ્વાસુ સેવકમાં ફેરવાઈ ગયું છે. ઝિઓનિઝમમાં સામેલ થવું એ માનવતા સામેના સૌથી ગંભીર ગુનાઓમાંનો એક ગણવો જોઈએ.
પડકાર એ દેશને સમજાવવાનો હતો કે ઇઝરાયેલ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના આંધળા સાધન તરીકે, એક નવો અને ભયંકર ખતરો રજૂ કરે છે કારણ કે તેના એજન્ટો, યહૂદીઓ દરેક જગ્યાએ ઘૂસણખોરી કરે છે.
ઇઝરાયેલમાં, તેઓએ ભયાનક અને રોષ સાથે પ્રાગ પ્રક્રિયા પર પ્રતિક્રિયા આપી. ઝિઓનિઝમ એ યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઇનમાં પાછા ફરવાનો વિચાર છે. શું આનો અર્થ એ છે કે યહૂદી રાજ્યમાં રહેવાની યહૂદીની ઇચ્છા "માનવતા સામેનો સૌથી ગંભીર અપરાધ" છે?
23 ડિસેમ્બરના રોજ, ઇઝરાયેલી વિદેશ મંત્રાલયે તેના વિદેશી મિશનને સૂચના આપી: "તમારે નમ્રતાના મૂળભૂત નિયમોથી આગળ વધ્યા વિના, ચેકોસ્લોવાકિયાના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીત કરવાનું ટાળવું જોઈએ."
અગિયાર પ્રતિવાદીઓને મૃત્યુદંડ, ત્રણને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. 3 ડિસેમ્બર, 1952 ના રોજ, સજા કરવામાં આવી હતી. ફાંસીની સજા પામેલા લોકોની લાશો સળગાવી દેવામાં આવી હતી. સલાહકારો - સોવિયેત મંત્રાલયના રાજ્ય સુરક્ષાના અધિકારીઓએ - બટાકાની કોથળીમાં રાખ એકઠી કરી, પ્રાગ છોડ્યું અને તેને સીધા રસ્તા પર રેડ્યું.
દેશના પ્રમુખ, ક્લેમેન્ટ ગોટવાલ્ડે જાહેરમાં કહ્યું:
“તપાસ દરમિયાન અને રાજ્ય વિરોધી કાવતરાખોર કેન્દ્રની અજમાયશ દરમિયાન, એક નવી ચેનલ મળી આવી હતી જેના દ્વારા કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીમાં વિશ્વાસઘાત અને જાસૂસી ઘૂસી જાય છે. આ ઝાયોનિઝમ છે.
હવેથી, ઝિઓનિઝમ શબ્દનો અર્થ યહૂદીઓની પેલેસ્ટાઇન જવાની ઇચ્છાનો બિલકુલ નથી. ઝિઓનિઝમનો અર્થ કંઈક સંપૂર્ણપણે અલગ હતો - જેને નાઝીઓ "વિશ્વ યહૂદી" કહે છે. સમાજવાદી ચેકોસ્લોવાકિયાના નેતાના શબ્દોનો અર્થ એ હતો કે કોઈપણ યહૂદીને ઝિઓનિસ્ટ અને તેથી, દેશદ્રોહી અને જાસૂસ કહી શકાય.
આ શબ્દો ખાસ કરીને અપશુકનિયાળ લાગતા હતા, કારણ કે એક દિવસ પહેલા, સ્ટાલિને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં વ્યવહારિક રીતે સમાન અને સમાન શબ્દોમાં કહ્યું હતું. આ તેમની નીતિ હતી, જેનો અમલ તમામ સમાજવાદી દેશોને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન પણ, યુગોસ્લાવ નેતા જોસિપ બ્રોઝ ટિટોના સાથીદારોમાંના એક, મિલોવન જિલાસ, ખાસ વિશ્વાસની નિશાની તરીકે, સ્ટાલિનના ડાચામાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પોલિટબ્યુરોએ રાત્રિભોજન કર્યું હતું.
જીલાસ સ્ટાલિનના ડાચામાં ઘણી વસ્તુઓથી મૂંઝવણમાં હતો. અને હકીકત એ છે કે દરેકને ઘણું પીવાની ફરજ પડી હતી, અને સોવિયત નેતૃત્વ તરફથી શિક્ષણનો સંપૂર્ણ અભાવ. તેમના સંસ્મરણોમાં, જીલાસે લખ્યું, અણગમો વિના, કેવી રીતે સ્ટાલિનના ડાચામાં તે અને મોલોટોવ એક જ સમયે શૌચાલયમાં ગયા. અને પહેલેથી જ તે ચાલતો હતો, મોલોટોવે તેની ક્રિયાઓ પર ટિપ્પણી કરીને તેના ટ્રાઉઝરને અનબટન કરવાનું શરૂ કર્યું:
- આને આપણે લોડ કરતા પહેલા અનલોડિંગ કહીએ છીએ!
જીલાસ એક ગામડાનો હતો, પક્ષપાતી ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો, એક શબ્દમાં, મહેલના લાકડાના ફ્લોર પર ઉછર્યો ન હતો, પરંતુ નૈતિકતાની આવી સાદગીએ તેને ખૂબ જ શરમાવ્યો હતો.
રાત્રિભોજન દરમિયાન, સ્ટાલિન ઉભા થયા, તેના ટ્રાઉઝર ખેંચ્યા, જાણે લડાઈ અથવા મૂક્કો લડવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોય, અને લગભગ આનંદમાં બૂમ પાડી:
"યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે, પંદર-વીસ વર્ષમાં આપણે પુનઃપ્રાપ્ત થઈશું, અને પછી ફરીથી!"
સ્ટાલિનનો પ્રચાર સફળ રહ્યો.
"આપણી ભાવનાની શક્તિ દેશભક્તિની વિચારધારાના પ્રભાવ હેઠળ બનાવવામાં આવી હતી જે મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધમાં સોવિયેત લોકોની જીતના પરિણામે ઉભરી આવી હતી અને દેશની આગેવાની દ્વારા સર્વદેશીયતાનો સામનો કરવા માટે સફળતાપૂર્વક અનુસરવામાં આવેલ કોર્સ," લેફ્ટનન્ટ જનરલ વેસિલી ઇવાનોવિચ યાદ કરે છે. મકારોવ, તે પછી તે લશ્કરી શાળામાં કેડેટ હતો, અને જનરલ સ્ટાફ વિભાગોમાંના એકના વડાના પદ પર પહોંચ્યો હતો. "અમે તદ્દન આતંકવાદી હતા." તે કંઈપણ માટે નથી કે અમારી ઊંડી આંતરિક ઇચ્છાઓ સૂત્ર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી: "અમને એક નાનું, વિજયી યુદ્ધની જરૂર છે."
ડિક્લાસિફાઇડ સોવિયેત ગુપ્તચર સામગ્રી દર્શાવે છે કે ગુપ્તચર સેવાઓ નજીક આવતા યુદ્ધના વિચાર પર કામ કરતી હતી.
વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયની માહિતી સમિતિના અધ્યક્ષ, વેલેરીયન ઝોરીને, 8 ફેબ્રુઆરી, 1952 ના રોજ સ્ટાલિનને જાણ કરી:
"સોવિયત યુનિયન સામે યુદ્ધની તૈયારીઓને ઝડપી બનાવવાના પ્રયાસમાં અને, આના સંદર્ભમાં, પશ્ચિમ યુરોપિયન દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને લશ્કરી પગથિયાં પર સ્થાનાંતરિત કરવા, તેમજ આક્રમક જૂથના સશસ્ત્ર દળોની રચના માટે દબાણ કરવા માટે. , યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે નોર્થ એટલાન્ટિક એલાયન્સના ગવર્નિંગ બોડીઝનું આમૂલ પુનર્ગઠન હાંસલ કર્યું.
આ પુનર્ગઠનથી યુદ્ધની તૈયારીની યોજનાઓના વ્યવહારિક અમલીકરણમાં રોકાયેલા કાયમી સંસ્થાઓની રચનાની ખાતરી થઈ...”
આવા સંદેશાને ઇરાદાપૂર્વકની ખોટી માહિતી કહી શકાય. પરંતુ ગુપ્તચર અધિકારીઓની અંગત પહેલ પર તે હાથ ધરવામાં આવ્યું ન હતું. આ રીતે નેતાએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું, અને માહિતી સમિતિના વિશ્લેષકોએ "તથ્યો" સાથે તેમના વિચારોની પુષ્ટિ કરી.
5 જૂનના રોજ, ઝોરિને સ્ટાલિનને માહિતી સમિતિ તરફથી સમાન અન્ય સંદેશ મોકલ્યો:
"ભૂમધ્યમાં સોવિયત વિરોધી બ્રિજહેડને મજબૂત કરવા માટે, યુએસ નેતૃત્વ વર્તુળો હાલમાં મધ્ય પૂર્વીય કમાન્ડ સાથે, યુગોસ્લાવિયા, ગ્રીસ અને તુર્કીનો સમાવેશ કરતું લશ્કરી-રાજકીય જૂથ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં ઇટાલી, અન્ય ભૂમધ્ય દેશો. અને ઑસ્ટ્રિયા પણ ભાગ લઈ શકે છે... »
જૂન '52 માં, નવા રાજદૂત, જ્યોર્જ એફ. કેનન, મોસ્કો આવ્યા. ટ્રુમૅન માનતા હતા કે તેણે સંપૂર્ણ પસંદગી કરી છે - કેનન રશિયન બોલતા હતા અને તે પહેલાથી જ સોવિયત સંઘમાં જઈ ચૂક્યા હતા.
કેનન સ્ટાલિન સાથેની મુલાકાતની ગણતરી કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેને ઝડપથી ખાતરી થઈ ગઈ કે તેની સાથે પ્રતિકૂળ રાજ્યના પ્રતિનિધિ તરીકે વર્તે છે.
તેને મોસ્કો ગ્રે અને નીરસ લાગ્યો. તેને એ હકીકત પણ ઓછી ગમતી હતી કે રાજ્યના સુરક્ષા અધિકારીઓ તેને દરેક જગ્યાએ અનુસરે છે. સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં તે લંડન ગયો, જ્યાં નાટો કાઉન્સિલની બેઠક ચાલી રહી હતી. પશ્ચિમ બર્લિન એરપોર્ટ પર, એક પત્રકારે પૂછ્યું કે તે મોસ્કોમાં કેવી રીતે રહે છે.
"યુદ્ધ દરમિયાન હું નાઝી જર્મનીમાં નજરકેદ હતો," કેનને નિખાલસપણે જવાબ આપ્યો. - મોસ્કોમાં તેઓ અમારી સાથે તે જ રીતે વર્તે છે જે રીતે જર્મનો ઇન્ટરનેસ સાથે વર્તે છે. માત્ર એટલો જ તફાવત છે કે મોસ્કોમાં આપણે ઘર છોડી શકીએ છીએ અને રક્ષક હેઠળ શેરીઓમાં ચાલી શકીએ છીએ.
તેના શબ્દો પર ધ્યાન ન ગયું. પ્રવદામાં એક તીવ્ર ઠપકો દેખાયો. 2 ઑક્ટોબરે, અમેરિકન ચાર્જ ડી અફેર્સને વિદેશ મંત્રાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને જાણ કરવામાં આવી હતી કે રાજદૂતને વ્યક્તિત્વ બિન-ગ્રાટા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેને તેના પરિવારને લેવા માટે પણ પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.
અમેરિકન દૂતાવાસમાં લગભગ કોઈ રાજદ્વારીઓ બાકી નથી. સોવિયેત રાજદૂત પણુષ્કિન પણ મોસ્કો પરત ફર્યા. તેઓ રાજદ્વારી સંબંધોના સંપૂર્ણ વિચ્છેદની અપેક્ષા રાખતા હતા.
મોસ્કો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે ગંભીર આરોપો લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું. માત્ર સોવિયત યુનિયનની આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરી જ નહીં, પણ સ્ટાલિન અને દેશના અન્ય નેતાઓ સામે આતંકવાદી કૃત્યોની તૈયારીમાં પણ.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ નિકોલાઈ સિદોરોવિચ વ્લાસિક, સ્ટાલિનની સુરક્ષાના ભૂતપૂર્વ વડા, હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને તેમના પર અમેરિકન જાસૂસ તરીકે ઓળખાતા લોકો સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
સ્ટાલિને રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયના અહેવાલો વાંચ્યા કારણ કે તેઓ જાણવા માંગતા હતા કે લોકો ખરેખર શું વિચારે છે. તે જાણતો હતો કે લોકોને યુદ્ધના અંત માટે ઘણી આશાઓ છે: તેઓ સંતોષકારક જીવન, ઉદારીકરણ અને શાંતિની ઝંખના કરે છે. ખેડૂતોને આશા હતી કે સામૂહિક ખેતરો ઓગળી જશે. આ અફવાઓ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ.
અપેક્ષાઓ પૂરી થઈ ન હતી, અને નિરાશાની લાગણીઓ ઊભી થઈ હતી. રાજ્યના સુરક્ષા તંત્રએ શોધી કાઢ્યું કે દેશની પરિસ્થિતિથી કોણ અસંતુષ્ટ છે. તે બહાર આવ્યું છે કે આ તે લોકો હતા જેમણે પશ્ચિમની મુલાકાત લીધી હતી અને ઓછામાં ઓછા પશ્ચિમી જીવનની ઝાંખી કરી હતી - એટલે કે, લાલ સૈન્યના ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને અધિકારીઓ અને ભૂતપૂર્વ યુદ્ધ કેદીઓ, જેમને જર્મનોએ બળજબરીથી મજૂરી લીધી હતી.
છતાલીસના અંતે દુકાળ શરૂ થયો. 16 સપ્ટેમ્બર, 1946ના રોજ, દુષ્કાળ અને પાક નિષ્ફળ જવાને કારણે, રેશન કાર્ડ પર વેચાતા માલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે રોષ ફેલાયો હતો. ઘણાને લાગ્યું કે દેશ નવા યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યો છે. સત્તાવીસમી સપ્ટેમ્બરે, "બ્રેડના ખર્ચમાં બચત કરવા પર" એક નવો હુકમનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું - તેણે ફૂડ કાર્ડ મેળવનારા નાગરિકોની શ્રેણીમાં ઘટાડો કર્યો હતો. જેઓ તેમના કાર્ડથી વંચિત હતા તેમના માટે આ પહેલેથી જ જોરદાર ફટકો હતો.
ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં બેથી અઢી ગણો વધારો થયો છે. પરંતુ તેઓએ તેના વિશે વાત કરી ન હતી. પરંતુ તેઓએ કેટલીક બિન-આવશ્યક ચીજોની કિંમતોમાં ઘટાડા વિશે લખ્યું અને વાત કરી. આનાથી પ્રચંડ છાપ પડી. અને ઘણા દાયકાઓ પછી, લોકોએ યાદ કરીને યાદ કર્યું કે એવા સમયે હતા જ્યારે કિંમતો ઘટી હતી (વધુ વિગતો માટે, "સ્ટાલિનનો શીત યુદ્ધનો દાયકા" સંગ્રહ જુઓ).
શીત યુદ્ધના વાતાવરણે અધિકારીઓની અસંતોષ અને ટીકાના મોજાને રોકવામાં મદદ કરી. જલદી લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે તેઓએ નવા યુદ્ધની રાહ જોવી પડશે, મૂડ બદલાઈ ગયો. શાંતિ જાળવવા લોકો નવા બલિદાન આપવા તૈયાર હતા. તે સ્પષ્ટ છે કે "આંતરિક દુશ્મનો" ની પણ જરૂર હતી, જેમને ખુલ્લા અને તટસ્થ કરવાના હતા.
 
તેલ અવીવમાં વિસ્ફોટ
4 ડિસેમ્બર, 1952 ના રોજ, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમ ખાતે, રાજ્ય સુરક્ષાના નાયબ પ્રધાન ગોગ્લિડ્ઝે "MGB માં પરિસ્થિતિ અને તબીબી વ્યવસાયમાં તોડફોડ વિશે" વિગતવાર અહેવાલ આપ્યો.
રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન ઇગ્નાટીવ, એક અધિકારી કે જે આકસ્મિક રીતે લુબ્યાન્કામાં પોતાને મળી આવ્યો હતો, તે પોતાને એવા માંસ ગ્રાઇન્ડરમાં મળ્યો કે તે તેને સહન કરી શક્યો નહીં અને હાર્ટ એટેકથી પડી ગયો. તેમનું સ્થાન કર્નલ જનરલ સર્ગેઈ આર્સેન્ટિવિચ ગોગ્લિડ્ઝે લીધું હતું, જેઓ જ્યોર્જિયાના આંતરિક બાબતોના ભૂતપૂર્વ પીપલ્સ કમિશનર, વ્યાપક સુરક્ષા અનુભવ ધરાવતા બેરિયા માણસ હતા. નવેમ્બરમાં, ગોગ્લિડ્ઝને પ્રથમ નાયબ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર રાજ્ય સુરક્ષા ઉપકરણનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
મીટિંગમાં, સ્ટાલિને રાજ્યની સુરક્ષામાં "મુશ્કેલી" વિશે ચીડથી વાત કરી: "આળસ અને સડોએ MGB પર ઊંડી અસર કરી છે" અને સુરક્ષા અધિકારીઓએ "તેમની તકેદારી નબળી પાડી છે."
અમે રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયને ફરીથી ગોઠવવાનું નક્કી કર્યું. તમામ ઓપરેશનલ એકમોને એક જ મુખ્ય ગુપ્તચર વિભાગમાં ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમ કે NKVDના મુખ્ય રાજ્ય સુરક્ષા વિભાગની રચના કરવામાં આવી હતી.
સ્ટાલિને સહજતાથી તે જ તકનીકોનું પુનરાવર્તન કર્યું જેની તેણે એકવાર શોધ કરી હતી. હેડક્વાર્ટરમાં, પ્રથમ ડિરેક્ટોરેટ વિદેશી ગુપ્તચર સાથે કામ કરે છે, બીજી ડિરેક્ટોરેટ કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ સાથે. તેના માળખામાં "ઝાયોનિઝમનો સામનો કરવા" વિભાગની રચના કરવામાં આવી હતી.
તેર જાન્યુઆરી, ત્રેપનમીના રોજ, પ્રવદાએ TASS અહેવાલ "તોડફોડ કરનાર ડોકટરોના જૂથની ધરપકડ" અને સંપાદકીય "પ્રોફેસર ડોકટરોના વેશમાં સ્નીકી જાસૂસો અને હત્યારાઓ" પ્રકાશિત કર્યા.
સોવિયેત લોકોએ જાણ્યું કે રાજ્યની સુરક્ષા એજન્સીઓએ "ડોક્ટરોના એક આતંકવાદી જૂથને શોધી કાઢ્યું હતું, જેનો ધ્યેય તોડફોડની સારવાર દ્વારા યુએસએસઆરમાં સક્રિય વ્યક્તિઓના જીવનને ટૂંકો કરવાનો હતો."
સંદેશમાં ધરપકડ કરાયેલા ડોકટરોની યાદી હતી - છ યહૂદી નામો, ત્રણ રશિયન.
"આતંકવાદી જૂથના મોટાભાગના સભ્યો," TASS અહેવાલમાં જણાવાયું છે, "અમેરિકન ગુપ્તચર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ આંતરરાષ્ટ્રીય યહૂદી બુર્જિયો-રાષ્ટ્રવાદી સંગઠન "સંયુક્ત" સાથે સંકળાયેલા હતા...
ધરપકડ કરાયેલ વોવસી એમ.એસ. તપાસમાં જણાવ્યું હતું કે તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી "યુએસએસઆરના અગ્રણી કર્મચારીઓના સંહાર પર" ડૉક્ટર શિમેલિઓવિચ અને યહૂદી બુર્જિયો રાષ્ટ્રવાદી મિખોલ્સ દ્વારા સંયુક્ત સંસ્થા તરફથી નિર્દેશ મળ્યો હતો.
આતંકવાદી જૂથના અન્ય સભ્યો (વિનોગ્રાડોવ વી.એન., કોગન એમ.બી., એગોરોવ પી.આઈ.) બ્રિટિશ ગુપ્તચરોના લાંબા સમયથી એજન્ટ હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
ઇઝરાયેલના રાજદૂત શમુએલ એલ્યાશિવે તેલ અવીવને "ડોક્ટરોના કેસ" વિશે જાણ કરી.
બીજા દિવસે, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના મહાનિર્દેશકે વિદેશમાં ઇઝરાયેલી મિશનોને સૂચના આપી: “કૃપા કરીને નોંધ કરો કે સોવિયેત નિવેદનમાં ઇઝરાયેલનો ઉલ્લેખ નથી. હમણાં માટે, કોઈ પણ ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિએ આ બાબતે સત્તાવાર નિવેદનો આપવા જોઈએ નહીં... ધ્યાનમાં રાખો કે ઇઝરાયેલને સોવિયેત રશિયા સાથે ખુલ્લા સંઘર્ષમાં પ્રવેશવામાં રસ નથી..."
પણ ચૂપ રહેવું અશક્ય હતું.
જાન્યુઆરી 19 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન મોશે શેરેટ નેસેટમાં બોલ્યા: "જ્યારે કોઈ રાજકીય દળો યહૂદી લોકોના નામને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે ઇઝરાયેલ રાજ્ય ચૂપ રહી શકે નહીં. ઇઝરાયેલ સરકારે હંમેશા સોવિયેત યુનિયન સાથેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિના પાયામાંના એક તરીકે ગણ્યા છે અને સમગ્ર યહૂદી લોકો માટે તેમના મહત્વને ખૂબ મૂલ્ય આપ્યું છે. તે સોવિયેત યુનિયનમાં સત્તાવાર રીતે શરૂ કરાયેલા સેમિટિક વિરોધી નિંદા અભિયાનને ઊંડા દિલગીરી અને ચિંતા સાથે અવલોકન કરે છે...”
20 જાન્યુઆરીના રોજ, બેન-ગુરિયોને સરકારના સભ્યોને એક પત્ર મોકલ્યો:
“હું બોલ્શેવિક શાસનને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારતો નથી. આ સમાજવાદી રાજ્ય નથી, પરંતુ ગુલામો માટેની કલમ છે. આ એક એવી વ્યવસ્થા છે જે હત્યા, જૂઠાણા અને માનવ ભાવનાના દમન પર આધારિત છે, કામદારો અને ખેડૂતોની સ્વતંત્રતાનો ઇનકાર છે... પરંતુ સિસ્ટમ સામેની લડાઈ માત્ર વૈચારિક આંદોલન દ્વારા જ ચલાવી શકાય છે; જે લોકો માને છે કે રશિયામાં સમાજવાદ છે, અને યુએસએસઆર એ સમગ્ર માનવજાતનો મુક્તિદાતા છે, તેઓ ગુનેગાર નથી, પરંતુ માત્ર ભ્રમિત છે...
તે કિસ્સાઓમાં જ્યારે રશિયા યહૂદી લોકો સામે પ્રતિકૂળ કૃત્યો કરે છે અને તેમની સામે લોહીના બદનક્ષી ઉભા કરે છે, કદાચ મધ્ય યુગના રક્ત બદનક્ષીઓ કરતાં પણ વધુ ગંદા અને ખતરનાક, પરિસ્થિતિ અલગ છે.
આપણે એવું કંઈ ન કરવું જોઈએ જેનાથી રશિયામાં યહૂદીઓની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે. હું એ પણ સમજું છું કે આપણે આ વિશાળ સામે શક્તિહીન છીએ. અને તેમ છતાં આપણે મૌન રહી શકતા નથી અને ન રહેવું જોઈએ ...
જો રશિયા વિશ્વના જાહેર અભિપ્રાય પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે ઉદાસીન હોત, તો સોવિયેટ્સ યુએનમાં જોડાયા ન હોત. વાસ્તવમાં, યુએસએસઆર એશિયા, આફ્રિકા, અમેરિકા અને પશ્ચિમ યુરોપમાં પણ તેની બાજુમાં જાહેર અભિપ્રાય જીતવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે...
રાષ્ટ્રના જીવનમાં એવી ક્ષણો આવે છે જ્યારે નૈતિક આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે, પછી ભલે તે પ્રથમ નજરમાં કોઈ ફાયદો લાવતો ન હોય. હવે આપણે ચૂપ રહી શકીએ નહીં. આપણે લોહીના બદનક્ષી સામે વિરોધ કરવો જોઈએ અને માંગણી કરવી જોઈએ (અગાઉથી સમજીને કે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ કોઈ જવાબ નહીં મળે) સ્વદેશ પરત ફરવાની સ્વતંત્રતા: "મારા લોકોને જવા દો"...
સ્ટાલિન યહૂદી વિરોધી નથી. તેમ છતાં તે સેમિટ્સની શું કાળજી રાખે છે? તે માત્ર એટલું જ છે કે અમુક રાજકીય ધ્યેયો હાંસલ કરવા માટે, તેણે આજે યહૂદીઓ અને યહૂદી રાજ્ય સામે ખોટા આરોપો મૂકવાની જરૂર હતી...”
બેન-ગુરિયન સત્યની ખૂબ નજીક હતા.
22 જાન્યુઆરીના રોજ, રાજદૂત એલ્યાશિવે તેમના વિદેશ મંત્રાલયને જાણ કરી:
"કેસ હજી પૂરો થયો નથી, અને હવે અમે તેના મહત્વ વિશે માત્ર ધારણાઓ જ કરી શકીએ છીએ અને પ્રકાશનોની પ્રથમ તરંગના આધારે તારણો ઘડવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ ...
પ્રાગ ટ્રાયલથી વિપરીત, અહીં તમામ આરોપો "ઝાયોનિઝમ" પર લગાવવામાં આવ્યા છે, અને ઇઝરાયેલ રાજ્ય સામે નહીં...
તે શક્ય છે કે વાસ્તવમાં સત્તા માળખામાં જૂથો વચ્ચે અંતર્ગત સંઘર્ષ છે. ઘણા વર્ષોથી, આંતરિક સુરક્ષા સેવાઓ બેરિયાના હાથમાં હતી. ખૂબ જ તાજેતરમાં સુધી, તેમના નામનો સતત વિશ્લેષકો દ્વારા સમાન સંદર્ભમાં માલેન્કોવના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હતો.
પરંતુ તાજેતરના મહિનાઓમાં, માલેન્કોવ, જેમ આપણે જાણીએ છીએ, તીવ્ર વધારો થયો છે: તે તદ્દન શક્ય છે કે તે તે જ છે જે તમામ નવીનતમ ઘટનાઓની પાછળ છે, આખરે તેના હરીફથી છૂટકારો મેળવવા માંગે છે, જે હજી પણ તેનું માથું ઊંચું કરી શકે છે.
આ સમગ્ર ઝુંબેશનો એક વધુ ધ્યેય છે - વસ્તી પર પોલીસ નિયંત્રણ મજબૂત કરવું, તેમને ડરાવવા, એક શાસન સ્થાપિત કરવું જેમાં સત્તાવાળાઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવી કોઈપણ ક્રિયાઓ શક્ય ન હોય...
કદાચ રાજ્યએ ઘણા નબળા મુદ્દાઓ શોધી કાઢ્યા છે જેને જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં "સ્થિર હાથ" ની જરૂર છે...
શા માટે સત્તાવાળાઓએ ડોકટરોને ટાર્ગેટ તરીકે પસંદ કર્યા? ચોક્કસ જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે. કેટલાક કહે છે કે આ બૌદ્ધિકો સામેની ઝુંબેશનો સિલસિલો છે જે લાંબા સમય પહેલા શરૂ થયો હતો...
જ્યાં સુધી ઇઝરાયેલ રાજ્ય ખુલ્લેઆમ આરોપિત ન થાય ત્યાં સુધી, આપણે રાજ્ય (અને સરકાર, નેસેટ અને મિશન) તરીકે કોઈપણ પ્રતિક્રિયાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કદાચ અહીં કંઈક બીજું થશે જે આપણને જોરશોરથી જવાબ આપવા માટે દબાણ કરશે. તે પણ શક્ય છે કે પરિણામે, સંબંધો તોડી નાખવામાં આવશે અથવા મિશનના કર્મચારીઓ પરસ્પર લઘુત્તમ થઈ જશે.
પરંતુ આપણે ઘટનાઓના આવા વિકાસને દબાણ ન કરવું જોઈએ, આપણે એવા કાર્યોથી દૂર રહેવું જોઈએ જે ઇઝરાયેલ રાજ્યના હિતોને સીધું નુકસાન પહોંચાડે.
24 જાન્યુઆરીના રોજ, વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશો માટેના વિભાગના વડાઓએ વિશિન્સકીને "યુએસએસઆરમાં તોડફોડ કરનાર ડોકટરોના જૂથની ધરપકડ અંગે" પશ્ચિમી પ્રેસની પ્રતિક્રિયા વિશે જાણ કરી. પશ્ચિમી અખબારો, "ન્યૂ ટાઇમ" મેગેઝિનમાં "અમેરિકન ગુપ્તચરના ઝાયોનિસ્ટ એજન્ટો" જેવા લેખોને ટાંકીને આગાહી કરી હતી કે મોસ્કો ટૂંક સમયમાં ઇઝરાયેલ સાથેના સંબંધો તોડી નાખશે.
વિશિન્સકીને ઇઝરાયેલી નેતાઓની પ્રતિક્રિયા વિશે પણ જાણ કરવામાં આવી હતી: યુનાઇટેડ નેશન્સ માટે ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિ, અબા એબાને જણાવ્યું હતું કે તેમણે યુએન સાથે “ચેકોસ્લોવાકિયામાં પ્રક્રિયાનો પ્રશ્ન અને વિરોધી સેમિટિઝમ અને ઝુંબેશના પરિણામોનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. કેટલાક દેશોમાં ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ લડાઈ.
22 જાન્યુઆરીએ, ઇઝરાયેલી અખબાર દાવરની પૂરવણીના કવર પર, પાંચ વર્ષ પહેલાંના ફોટોગ્રાફ્સ મૂકવામાં આવ્યા હતા - સોવિયેત લોકો ઓક્ટોબર 1948 માં મોસ્કોના સિનાગોગની સામે ગોલ્ડા મીરને શુભેચ્છા પાઠવે છે.
મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ ફક્ત ગભરાઈ ગયા હતા: આ ફોટો પ્રકાશિત કરવા માટે વધુ ખરાબ સમયની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ હતી. 28 જાન્યુઆરીના રોજ, એલ્યાશિવે ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
"પ્રકાશન યુએસએસઆરમાં "પ્રતિબંધિત જોડાણો" ના મિશન પર આરોપ મૂકવા અને અશાંતિનું આયોજન કરવા માટેનું બહાનું પ્રદાન કરશે. ઇઝરાયેલમાં ભાષણો અને લેખોનો સંપૂર્ણ સ્વર, યુએસએમાં ઇબાનનું ભાષણ મને ચિંતા અને ચિંતાથી ભરી દે છે. તેઓ પ્રદર્શનાત્મક પડકાર અને યુએસએસઆર સાથેના અમારા સંબંધોના અંતને ઝડપી બનાવવાની ઇચ્છાની છાપ છોડી દે છે...”
હકીકતમાં, આ પ્રકાશન હવે કંઈપણ બદલી શકશે નહીં. સોવિયેત યુનિયનની નીતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ હતી - અને તમામ ઇઝરાયેલી પ્રયાસો નિષ્ફળતા માટે વિનાશકારી હતા.
પરંતુ મોસ્કોએ પ્રથમ વખત આરબ રાજ્યો સાથે નવા સંબંધોમાં રસ દર્શાવ્યો.
29 જાન્યુઆરીના રોજ, ઇજિપ્તમાં સોવિયેત રાજદૂત, સેમિઓન પાવલોવિચ કોઝિરેવ, દેશના નવા નેતા, જનરલ નાગુઇબની પ્રોટોકોલ મુલાકાત લીધી.
કોઝિરેવે તેની કારકિર્દીની શરૂઆત ક્રાસ્નોખોલ્મસ્ક વણાટ ફેક્ટરીમાં કામદાર તરીકે કરી હતી; મોસ્કોમાં કાયદાની શાળામાંથી સ્નાતક થયા પછી, તેણે પીપલ્સ કમિશનરની કાઉન્સિલના ઉપકરણમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. '39 માં, જ્યારે મોલોટોવે વિદેશી બાબતોના પીપલ્સ કમિશનરિયેટને એક મોટો શુદ્ધિકરણ હાથ ધર્યું, ત્યારે કોઝિરેવ રાજદ્વારી બન્યા. ચાર વર્ષ પછી તેઓ પહેલેથી જ બોર્ડના સભ્ય અને પીપલ્સ કમિશનરિયટના જનરલ સેક્રેટરી હતા. યુદ્ધ પછી, સેમિઓન પાવલોવિચે મંત્રાલયમાં પ્રથમ યુરોપિયન વિભાગનું નેતૃત્વ કર્યું, અને પચાસના દાયકામાં તેઓ ઇજિપ્તના દૂત તરીકે ચાલ્યા ગયા. તેઓ આખરે નાયબ વિદેશ પ્રધાન બનશે.
વાતચીત પછી, કોઝિરેવે મોસ્કોને એક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો, જે તેના બદલે શંકાસ્પદ શબ્દોમાં લખાયેલો હતો. પરંતુ મંત્રાલયે એક પેસેજ તરફ ધ્યાન દોર્યું કે જેને સોવિયેત રાજદૂત મહત્વ આપતા ન હતા.
કોઝિરેવે નાગુઇબને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રદેશના દેશોને લશ્કરી જૂથમાં જોડવાના પ્રયાસો વિશે કહ્યું, જે મોસ્કોને બિલકુલ અનુકૂળ ન હતું. અચાનક ઇજિપ્તના વડા પ્રધાને કહ્યું: "તમારી જાતને મારી જગ્યાએ મૂકો. આ પરિસ્થિતિમાં તમે શું કરશો? શું રશિયા ઇજિપ્તને ટેન્ક, વિમાનો અને અન્ય શસ્ત્રો વેચવા તૈયાર છે?
કોઝિરેવે જવાબ આપ્યો કે, જેમ જાણીતું છે, એરક્રાફ્ટ અને ટાંકી સામાન્ય વેપારની વસ્તુઓ નથી, અને પૂછ્યું કે ઇજિપ્ત હવે આવા માલ ક્યાં ખરીદે છે. એટલે કે, તેણે વાતચીત ચાલુ રાખવાની અનિચ્છા દર્શાવી.
અને તે ચૂકી ગયો. દસમી ફેબ્રુઆરીના રોજ, તેને વૈશિન્સ્કી તરફથી સૂચનાઓ મળી: “જો નાગુઇબ શસ્ત્રોના વેચાણના મુદ્દા પર પાછા ફરે, તો નાગુઇબને જણાવો કે સોવિયેત સરકારને શસ્ત્રોના વેચાણમાં રસ નથી, પરંતુ જો ઇજિપ્તની સરકારને રસ હોય તો આ મુદ્દા પર વિચાર કરી શકાય. તે."
કોઝિરેવને પસ્તાવો કરવો પડ્યો કે તેણે ભૂલ કરી હતી અને તેને સુધારવાનું વચન આપ્યું હતું.
પરંતુ ઇજિપ્તની નજીક જવાનો આ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. 18 જૂન, 1953ના રોજ ઇજિપ્તની પ્રજાસત્તાક તરીકે ઘોષણા કર્યા પછી રાષ્ટ્રપતિ બનેલા જનરલ નાગુઇબે કહ્યું કે તેમણે શસ્ત્રો ખરીદવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો નથી...
2 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રી શેરટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત ઇબાનને કેબલ કર્યું:
"મોસ્કોની પ્રતિકૂળ ક્રિયાઓ પર મારા વિચારો.
આ રાજકીય અભ્યાસક્રમની મુખ્ય લાઇન નથી, પરંતુ યુદ્ધની તૈયારી સહિત, સંભવતઃ, શાસનને મજબૂત કરવાના સામાન્ય વલણનું ઉત્પાદન છે. આ વલણ લોહિયાળ ક્રિયાઓમાં પ્રગટ થાય છે, આંતરિક દેખરેખને કડક બનાવવામાં આવે છે, "બલિનો બકરો" શોધે છે અને તમામ અવિશ્વસનીય લોકોના સામૂહિક વિનાશ માટે જમીન તૈયાર કરે છે..."
મંત્રી સત્યથી દૂર ન હતા. પરંતુ તે આગાહી કરી શક્યો નહીં કે માત્ર એક અઠવાડિયામાં તેના નાકની નીચે શું નાટકીય ઘટનાઓ બનશે.
9 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત રાજદૂત એર્શોવે મોસ્કોને તાત્કાલિક એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ મોકલ્યો:
“9 ફેબ્રુઆરીએ, રાત્રે 10:35 વાગ્યે, મિશનના પ્રદેશ પર એક જોરદાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો. પ્રથમ, બીજા અને આંશિક રીતે ત્રીજા માળના તમામ કાચ, બારીની ફ્રેમ અને દરવાજા તૂટી ગયા હતા. રાજદૂતની પત્ની, સપ્લાય મેનેજરની પત્ની અને ડ્રાઈવર ગ્રીશિન ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. મિશન બિલ્ડિંગને નુકસાન...
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તોડફોડ કરનારાઓ મિશનના પ્રદેશમાં કાતર વડે ફેન્સીંગની જાળીમાં પેસેજ કાપીને મિશનના પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યા હતા.
ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત મિશન વિરુદ્ધ આ આતંકવાદી અને તોડફોડનું કૃત્ય તાજેતરમાં ઇઝરાયેલ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા સોવિયેત વિરોધી અભિયાનનું પરિણામ છે.
હું આવતીકાલે ચારેટની મુલાકાત લેવા અને તેની સામે સૌથી ગંભીર અને નિર્ણાયક વિરોધ કરવા માટે તમારી પરવાનગી માંગું છું. હું માનું છું કે આ કેસના સંબંધમાં આ ઇઝરાયેલી સરકાર સાથે રાજદ્વારી સંબંધો તોડવાની સલાહ આપવામાં આવશે.
કૃપા કરીને તમારા જવાબને તરત જ ટેલિગ્રાફ કરો.
VOKS પ્રતિનિધિ મિખાઇલ પાવલોવિચ પોપોવ, જેઓ એમ્બેસીમાં કામ કરતા હતા, તેમણે યાદ કર્યું કે આતંકવાદીઓએ પાડોશી ઘરના યાર્ડથી મિશન પ્રદેશને અલગ કરતા મેટલ મેશમાં એક છિદ્ર કાપી નાખ્યું હતું અને માર્બલ ગાર્ડન બેન્ચ હેઠળ બોમ્બ પ્લાન્ટ કર્યો હતો. કેરટેકરની પત્ની, જે વિસ્ફોટ સમયે ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી, તેના બંને પગ કચડી ગયા હતા; ડોકટરોએ તેની ચામડીમાંથી આરસની બેન્ચના ઘણા નાના ટુકડાઓ દૂર કરવા પડ્યા હતા. તેણીએ સૌથી વધુ સહન કર્યું.
મિશન ડ્રાઇવર, જે બહાર યાર્ડમાં ગયો હતો, તેના હોઠને આરસના ટુકડાથી કાપી નાખ્યો હતો અને તેણે એક દાંત ગુમાવ્યો હતો.
રાજદૂતની પત્ની બીજા માળે બારી પાસે હતી; તેનો ચહેરો કાચના ટુકડાથી કાપવામાં આવ્યો હતો.
ઇઝરાયેલી સત્તાવાળાઓએ તે જ દિવસે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું જે શરૂ થયું:
"તેલ અવીવમાં સોવિયેત મિશન સામે આ સાંજે કરવામાં આવેલા ગુનાહિત હત્યાના પ્રયાસથી ઇઝરાયેલી સરકાર આઘાત અને રોષે ભરાયેલી છે..."
વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયોને નેસેટમાં નિવેદન આપ્યું હતું. અન્ય બાબતોમાં, તેમણે કહ્યું: “આ ઘૃણાસ્પદ અપરાધ કરનારા ગુંડાઓ વિદેશી રાજ્યના નફરત કરતા ઇઝરાયેલ રાજ્યના વધુ દુશ્મનો છે. જો કોઈ પ્રકારની યહૂદી દેશભક્તિ તેમના ગંદા કૃત્યનો મુખ્ય હેતુ હતો, અને જો તેમનો ઈરાદો ઈઝરાયેલના સન્માન માટે લડવાનો હતો, તો હું કહી દઉં કે તેઓએ જ આ મૂર્ખામીભર્યા અપરાધથી ઈઝરાયેલના સન્માનને અપમાનિત કર્યું હતું ... "
નેસેટના અધ્યક્ષે નિવેદન આપ્યું હતું. દેશના પ્રમુખ આઇઝેક બેન-ઝવીએ સોવિયેત મિશનને એક પત્ર મોકલ્યો. 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયે ઊંડો ખેદ વ્યક્ત કર્યો અને સોવિયેત મિશનની માફી માંગી.
પરંતુ આ કંઈપણ બદલી શક્યું નથી. વિસ્ફોટ એ યહૂદી રાજ્ય પ્રત્યેનો તેમનો અસંતોષ વ્યક્ત કરવાની સારી તક હતી. 11 મી ફેબ્રુઆરીના રોજ, આ મુદ્દો ખૂબ જ ટોચ પર ઉકેલાયો હતો. વિદેશ મંત્રાલયનો સ્ટાફ માત્ર નોટનું લખાણ જ કંપોઝ કરી શકતો હતો.
12 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સવારે એક વાગ્યે, આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ વિશિંસ્કીએ મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી રાજદૂત એલ્યાશિવનું સ્વાગત કર્યું. વિદેશ મંત્રીએ તેમને ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત મિશન વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા આતંકવાદી હુમલાના સંદર્ભમાં સોવિયેત સરકારની એક નોંધ વાંચી અને સોંપી. સ્વાગત સાત મિનિટ ચાલ્યું. ટૂંકમાં, તે અશક્ય હતું.
નોંધમાં કહ્યું:
“9 ફેબ્રુઆરીએ, ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆર મિશનના પ્રદેશ પર, હુમલાખોરોએ, પોલીસની સ્પષ્ટ ભાગીદારીથી, બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો, જેના પરિણામે રાજદૂત કે.વી.ની પત્ની ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ. એર્શોવા, મિશનના કર્મચારી એ.પી.ની પત્ની. સિસોએવા અને મિશનના કર્મચારી આઈ.જી. ગ્રિશિન. વિસ્ફોટથી યુએસએસઆર મિશનની ઇમારતને નુકસાન થયું...
સોવિયેત યુનિયન પ્રત્યે વ્યવસ્થિત રીતે ધિક્કાર અને દુશ્મનાવટ અને સોવિયેત યુનિયન સામે પ્રતિકૂળ ક્રિયાઓ માટે ઉશ્કેરવામાં ઇઝરાયેલ સરકારના પ્રતિનિધિઓની ભાગીદારીના જાણીતા, નિર્વિવાદ તથ્યોના પ્રકાશમાં, તે એકદમ સ્પષ્ટ છે કે નિવેદનો અને સોવિયેત મિશનના પ્રદેશ પર 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલા આતંકવાદી હુમલા અંગે ઇઝરાયેલ સરકારની માફી એ એક ખોટી રમત છે, જે સોવિયેત યુનિયન સામે આચરવામાં આવેલા ગુનાના નિશાનને ઢાંકવાના લક્ષ્યને અનુસરે છે અને આ ગુનાની જવાબદારીમાંથી છટકી જાય છે. ઇઝરાયેલ સરકાર સાથે...
સોવિયેત સરકાર સોવિયેત યુનિયનના રાજદૂત અને ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત મિશનની રચનાને યાદ કરે છે અને ઇઝરાયેલ સરકાર સાથેના સંબંધો સમાપ્ત કરે છે.
તે જ સમયે, સોવિયેત સરકાર જાહેર કરે છે કે ઇઝરાયેલી મિશન માટે મોસ્કોમાં વધુ સમય સુધી રહેવું અશક્ય છે અને મિશનના કર્મચારીઓ તરત જ સોવિયત સંઘ છોડી દેવાની માંગ કરે છે.
માલેન્કોવની પરવાનગી સાથે, ઇઝરાયેલમાં TASS સંવાદદાતા અને સોવેક્સપોર્ટફિલ્મના પ્રતિનિધિને પાછા બોલાવવામાં આવ્યા. સોવિયેત એકેડેમી ઑફ સાયન્સમાં રશિયન પેલેસ્ટિનિયન સોસાયટીના માત્ર એક પ્રતિનિધિ અને મોસ્કો પેટ્રિઆર્કેટ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા મિશનના છ સભ્યો ઇઝરાયેલમાં બાકી હતા. આવા નિર્ણય માટે કારણો હતા - આ રિકોનિસન્સ માટે શ્રેષ્ઠ છત છે.
ચાલો કહીએ કે, ભાવિ કેજીબી જનરલ ઇવાન ઇવાનોવિચ ઝૈતસેવ ઇઝરાયેલમાં કામ કરતા હતા, રશિયન પેલેસ્ટિનિયન સોસાયટીના કર્મચારી તરીકે. એમ.વી. ફ્રુન્ઝ અને સેન્ટ્રલ ઓફિસમાં બે વર્ષ કામ કર્યું. ઝૈત્સેવે 1957 સુધી ઇઝરાયેલમાં કામ કર્યું.
બલ્ગેરિયાએ ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત યુનિયનના હિતોના રક્ષણની જવાબદારી પોતાના પર લીધી, અને નેધરલેન્ડ્સે સોવિયત સંઘમાં ઇઝરાયેલના હિતોનું રક્ષણ કર્યું.
અન્ય સમાજવાદી દેશોએ શિસ્તબદ્ધ રીતે મોસ્કોને જાણ કરી કે તેઓ પણ ઇઝરાયેલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો તોડવા માગે છે. મોસ્કોએ જવાબ આપ્યો કે તે આને અયોગ્ય માને છે.
રાજદ્વારી સંબંધો તોડવાથી ઈઝરાયેલને આઘાત લાગ્યો હતો. સ્ટાલિને યુગોસ્લાવિયા સાથેના સંબંધો એવા સમયે પણ જાળવી રાખ્યા હતા જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે વાસ્તવિક શબ્દોનું યુદ્ધ હતું અને સોવિયેત અખબારોએ "ટીટોનો લોહિયાળ કૂતરો" વિશે લખ્યું હતું. શા માટે ઇઝરાયેલ સાથે અલગ વર્તન કરવામાં આવ્યું?
સ્ટાલિનનું માનવું હતું કે તેણે ઈઝરાયેલનું સર્જન કર્યું અને યહૂદી રાજ્યને ગંભીરતાથી ન લીધું. ઇઝરાયલના વારસદારો ઇઝરાયલ સાથે એ જ રીતે વર્તે છે.
શા માટે સ્ટાલિન ઇઝરાયલથી મોહભંગ થયો?
ચોક્કસ અર્થમાં, તે સફળ થયો, તેણે જે જોઈએ તે મેળવ્યું. પેલેસ્ટાઈનની ઉડાનથી મધ્ય પૂર્વમાં ઈંગ્લેન્ડની સ્થિતિ નબળી પડી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પ્રદેશના શાસક તરીકે ઇંગ્લેન્ડનું સ્થાન લીધું ન હતું. ઇઝરાયેલના ઉદભવ પછી, પાવર વેક્યુમ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેણે સોવિયત યુનિયન માટે નવી તકો ખોલી હતી. માત્ર ઇઝરાયલ જ નહીં, પણ આરબ દેશોએ પણ જોયું કે વિશ્વ શક્તિઓની નવી ગોઠવણીમાં મોસ્કોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવી પડશે.
પરંતુ સ્ટાલિનને રાજ્યની પ્રતિષ્ઠાને મજબૂત કરતી રાજદ્વારી રમતોમાં જરાય રસ નહોતો! તે ઇઝરાયેલમાં સ્પેનિશ અનુભવને પુનરાવર્તિત કરવા માંગતો હતો, જ્યારે સોવિયેત લશ્કરી સલાહકારો અને NKVDના અસંખ્ય પ્રતિનિધિઓ સાથે મળીને રિપબ્લિકન સ્પેનમાં મોકલવામાં આવેલી આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રિગેડ ખરેખર દેશ પર શાસન કરતી હતી. તેઓએ દુશ્મનાવટનો માર્ગ નક્કી કર્યો, તેઓએ સરકાર પર રાજકીય નિર્ણયો લાદ્યા, તેઓએ નક્કી કર્યું કે કોણ જીવે છે અને કોણ મૃત્યુ પામે છે. જો ત્રીસના દાયકાના અંતમાં રિપબ્લિકન જીત્યા હોત, તો સ્પેન સોવિયેત પ્રજાસત્તાકમાં ફેરવાઈ ગયું હોત.
સ્ટાલિને પૂર્વી યુરોપિયન દેશોના યહૂદીઓને ઇઝરાયેલમાં મુક્ત કરવાની મંજૂરી આપી અને તેમને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા, એવું માનીને કે વિવિધ ભાષાઓ બોલતા વિવિધ દેશોના લોકો સમાન આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રિગેડમાં જોડાશે અને મોસ્કોનો અવાજ સાંભળશે. પરંતુ પેલેસ્ટાઈન પહોંચેલા જુદા જુદા દેશોના યહૂદીઓ 1936માં સ્પેનમાં લડવા આવેલા રશિયનો, જર્મનો અને ફ્રેન્ચો કરતાં અલગ રીતે અનુભવતા હતા.
ઇન્ટરબ્રિગેડ સભ્યો સ્પેનિશ ધરતી પર મહેમાનો હતા. પેલેસ્ટાઇનના યહૂદીઓ માનતા હતા કે તેઓ ઘરે પાછા ફર્યા છે - આ તેમનો દેશ છે, જેનો તેઓ લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી બચાવ કરશે. આ ચેતનાએ વિવિધ દેશોના લોકોને ઝડપથી એક કર્યા જેઓ શરૂઆતમાં એકબીજા સાથે કઈ ભાષા બોલવી તે જાણતા ન હતા.
આ ઉપરાંત, ઇઝરાયેલીઓએ સ્વતંત્રતા યુદ્ધ જીત્યું, આરબ સૈન્યને હરાવી જે તેમની સંખ્યા ઘણી વખત કરતા વધારે હતી. યહૂદી રાજ્યને માનવ સંસાધન, રોકાણ અને શસ્ત્રોની સખત જરૂર હતી, પરંતુ સીધી લશ્કરી સહાયની નહીં.
સ્પેન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેનો તફાવત એ પણ હતો કે યહૂદી રાજ્ય પ્રથમ દિવસોથી લોકશાહી સિદ્ધાંતો પર બાંધવામાં આવ્યું હતું. ઇઝરાયેલના રાજકારણીઓએ વિવિધ દેશોના યહૂદીઓ લોકશાહી માટે તૈયાર હતા કે કેમ અને યુદ્ધો દરમિયાન કટોકટીની સ્થિતિની રજૂઆત કરવી યોગ્ય છે કે કેમ તે પ્રશ્નની ચર્ચા કરી ન હતી. લડતા દેશમાં લોકશાહી ફાઉન્ડેશનો સૌથી વિશ્વસનીય ટેકો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ કોઈ પણ અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી શકે છે અને વ્યક્ત કરી શકે છે.
ઈઝરાયલની ઘોષણાના થોડા મહિના પછી, પ્રથમ સંસદીય ચૂંટણીઓ યોજાઈ. ડાબેરી પ્રતીતિ ધરાવતા લોકો, સામ્યવાદીઓ, સોવિયેત યુનિયનના પ્રખર પ્રશંસકો, જેમને બેન-ગુરિયનની નીતિઓ પસંદ ન હતી, તેઓ તેને હડપખોર કહી શક્યા નહીં. તેમની પાર્ટીને બહુમતી મળી, અને લઘુમતીઓએ તેમને મત આપ્યો. વડા પ્રધાન અને પ્રધાનોની ટીકા થઈ શકે છે, પરંતુ જે નીતિઓ માટે તેઓને ચૂંટણી દ્વારા ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા હતા તે અમલમાં મૂકવાના તેમના અધિકારને નકારી શકાય નહીં. લશ્કરી બાબતો, સંરક્ષણ ઉદ્યોગ અને ગુપ્ત માહિતીના અપવાદ સાથે, નેસેટમાં દરેક વસ્તુની ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
એક શબ્દમાં, સ્ટાલિનની અપેક્ષા કરતાં પેલેસ્ટાઇનમાં એક સંપૂર્ણપણે અલગ રાજ્યની રચના કરવામાં આવી હતી. સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર. ઇઝરાયેલીઓ સોવિયેત શસ્ત્રો ખરીદવા માંગતા હતા, પરંતુ તેમના પ્રદેશ પર એક અથવા બે વિભાગ ઉતરવાનું કહ્યું ન હતું. ઇઝરાયેલી અર્થતંત્ર, ખાસ કરીને કૃષિમાં, ઘણી સમાજવાદી વિશેષતાઓ ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ વાસ્તવિક સમાજવાદનું નિર્માણ કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા ન હતા. સ્ટાલિનની અપેક્ષાઓ વાજબી ન હતી.
પછી નેતાએ તે કર્યું જે તેણે અગાઉ કાળજીપૂર્વક ટાળ્યું હતું - તેણે ઇઝરાઇલ અને બધા યહૂદીઓને એક કર્યા. અગાઉ, તેનાથી વિપરિત, તેમણે સોવિયેત યહૂદીઓને ખાતરી આપી હતી કે યહૂદી રાજ્યને તેમની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. હવે તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આખી દુનિયાના યહૂદીઓ સોવિયત સંઘના દુશ્મન છે.
એકેડેમિશિયન આન્દ્રે દિમિત્રીવિચ સાખારોવે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે તેણે એકવાર અણુ પ્રોજેક્ટના નેતાઓ માટે કેન્ટીનમાં બપોરનું ભોજન લીધું હતું. નજીકમાં બેઠેલા વિદ્વાન ઇગોર વાસિલીવિચ કુર્ચાટોવ અને નિકોલાઈ ઇવાનોવિચ પાવલોવ હતા, જે રાજ્યના સુરક્ષા જનરલ હતા, જેમણે મંત્રી પરિષદ હેઠળના પ્રથમ મુખ્ય નિર્દેશાલયમાં કામ કર્યું હતું, જે પરમાણુ શસ્ત્રોના નિર્માણમાં સામેલ હતા. તે ક્ષણે, રેડિયો પર પ્રસારિત કરવામાં આવ્યું હતું કે તેલ અવીવમાં સોવિયત દૂતાવાસ પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. "અને પછી મેં જોયું," સાખારોવે લખ્યું, "કે પાવલોવનો સુંદર ચહેરો અચાનક એક પ્રકારની જીતથી ચમક્યો.
“યહૂદીઓ એવા જ છે! - તેણે કહ્યું. "અહીં અને ત્યાં તેઓ અમને નુકસાન પહોંચાડે છે." પરંતુ હવે અમે તેમને બતાવીશું.
પરંતુ જનરલની ગણતરીઓ સંપૂર્ણપણે ન્યાયી ન હતી - તેના નિયંત્રણની બહારના સંજોગોને કારણે.
1953 ની શરૂઆતથી, સ્ટાલિન અસ્વસ્થ લાગ્યું. છેલ્લી વખત તેઓ ક્રેમલિનની મુલાકાતે ગયા હતા ત્યારે 17મી ફેબ્રુઆરીએ તેમણે ભારતીય રાજદૂતનું સ્વાગત કર્યું હતું. મેં તે દસ્તાવેજો વાંચ્યા નથી જે તેને ડાચા પર મોકલવામાં આવ્યા હતા. તમામ વર્તમાન બાબતોનું સંચાલન સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમના સભ્ય, સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી અને કાઉન્સિલ ઑફ મિનિસ્ટર્સના ડેપ્યુટી ચેરમેન જ્યોર્જી મેક્સિમિલિઆનોવિચ માલેન્કોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
21 ફેબ્રુઆરીની સવારે, નાયબ વિદેશ પ્રધાન યાકોવ મલિકે માલેન્કોવને જાણ કરી કે ઇઝરાયેલી મિશન આગલા દિવસે સાંજે સાડા બાર વાગ્યે ફિનિશ સરહદ પાર કરી ગયું છે. દૂતાવાસની મિલકત વેચવા અને તમામ પ્રકારની ઔપચારિકતાઓ હાથ ધરવા માટે સોવિયેત રાજદ્વારીઓને બે અઠવાડિયા લાગ્યા.
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ સાથે તુર્કી સ્ટીમર કાદેશ પંદર મિનિટ પછી હાઈફાથી નીકળી ગઈ. રાજદૂતની પત્નીને એમ્બ્યુલન્સમાં બંદરે લાવવામાં આવી હતી.
રાજદ્વારી સંબંધોનું વિચ્છેદ દુ:ખદ ઘટનાઓનું આશ્રયસ્થાન હોય તેવું લાગતું હતું. ઇઝરાયેલમાં તેઓ વિચારતા હતા કે સ્ટાલિન હવે તેમના યહૂદીઓ સાથે શું કરશે.
પરંતુ જ્યારે સોવિયત રાજદ્વારીઓ કે જેઓ ઇઝરાયેલ છોડીને મોસ્કો પહોંચ્યા, ત્યારે સ્ટાલિન પહેલાથી જ મરી ગયો હતો.
 
ભાગ ત્રણ.
બૂમરેંગ
 
6 માર્ચ, 1953ના રોજ, ઇઝરાયેલી વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વ યુરોપીય વિભાગે પૂર્વ યુરોપમાં મિશનને સૂચના આપી:
"1. સ્ટાલિનના મૃત્યુના સંબંધમાં શોકના પ્રસંગે, પશ્ચિમી દેશોના મિશનની જેમ, ધ્વજને અડધા-સ્ટાફ સુધી નીચે ઉતારવો જોઈએ.
2. તમારે શોક મુલાકાત અને/અથવા શોક પત્રક પર હસ્તાક્ષર ન કરવા જોઈએ...”
પરંતુ રાજદ્વારી પ્રોટોકોલનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. 9 માર્ચે, નેધરલેન્ડ્સમાં ઇઝરાયેલી મિશનએ વિદેશ મંત્રાલયને પત્ર લખ્યો:
"ઇઝરાયેલી મિશન વિદેશ મંત્રાલય પ્રત્યે તેનો આદર વ્યક્ત કરે છે અને, યુએસએસઆરમાં ઇઝરાયેલ રાજ્યના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ડચ સરકારના કરારના આધારે, ડચ સરકારને અભિપ્રાય આપવા માટે કહેવાનું સન્માન ધરાવે છે. યુએસએસઆર સરકાર, યુએસએસઆરના વડા, જનરલસિમો સ્ટાલિનના અવસાન પ્રસંગે સરકાર અને ઇઝરાયેલના લોકો પ્રત્યે સંવેદના અને સંવેદના વ્યક્ત કરે છે...”
જ્યારે 4 એપ્રિલ, 1953 ના રોજ, સોવિયેત અખબારોએ ધરપકડ કરાયેલા "રેકર ડોકટરો" ના સંપૂર્ણ પુનર્વસનની જાણ કરી અને તેઓને "કોઈપણ કાયદાકીય આધારો વિના, રાજ્ય સુરક્ષાના ભૂતપૂર્વ મંત્રાલય દ્વારા ખોટી રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી" ત્યારે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ.
તે જ દિવસે, ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન મોશે શેરટે, જે ન્યૂયોર્કમાં હતા, પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે "તેમનો દેશ સોવિયત સંઘ સાથે રાજદ્વારી સંબંધોની પુનઃસ્થાપનાનું સ્વાગત કરશે."
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રતિનિધિએ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું:
"ઇઝરાયેલ સરકાર આશા રાખે છે કે અન્યાય નાબૂદી યહૂદી વિરોધી ઝુંબેશના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થશે, અને સોવિયેત યુનિયન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના સામાન્ય સંબંધોની પુનઃસ્થાપનને આવકારશે."
 
ઇજિપ્તના રાજદૂતની આસપાસનું કૌભાંડ
ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મધ્યસ્થી બનવાની વિનંતી સાથે પોલિશ રાજદ્વારીઓ તરફ વળ્યા.
આરબ દેશોના પ્રતિનિધિઓએ કહ્યું કે જો સોવિયેત યુનિયન ઇઝરાયેલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરે છે, તો "આનાથી આરબ દેશોની સમગ્ર વસ્તી ગંભીર રીતે પરેશાન થશે." આરબોનો અભિપ્રાય સોવિયેત નેતૃત્વ માટે ઓછો રસ ધરાવતો હતો. પરંતુ યહૂદી રાજ્ય સાથેના સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં પણ કોઈ ખાસ રસ નહોતો.
વાટાઘાટો ધીમે ધીમે આગળ વધી. તેઓ બલ્ગેરિયામાં ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ અને સોવિયેત રાજદૂત મિખાઇલ ફેડોરોવિચ બોદરોવ વચ્ચે હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, જેઓ આખરે તેલ અવીવમાં નિમણૂક મેળવશે.
24 જૂનના રોજ, નવા નિયુક્ત વિદેશી બાબતોના પ્રધાન, મોલોટોવે, સરકારના વડા માલેન્કોવને ઇઝરાયલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો ફરી શરૂ કરવા અંગેના મંત્રી પરિષદના ડ્રાફ્ટ ઠરાવની મંજૂરી માટે સબમિટ કર્યા. નિર્ણય લેવાયો હતો.
ઑગસ્ટ 8 ના રોજ, સુપ્રીમ કાઉન્સિલના એક સત્રમાં બોલતા, માલેન્કોવે સમજાવ્યું કે શા માટે ઇઝરાયેલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા: “સામાન્ય તણાવને ઓછો કરવાના પ્રયાસરૂપે, સોવિયેત સરકાર ઇઝરાયેલ રાજ્ય સાથે રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવા સંમત થઈ. તે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને ધ્યાનમાં લે છે કે ઇઝરાયેલ સોવિયેત યુનિયન સામે આક્રમક ધ્યેયોને અનુસરતા કોઈપણ જોડાણ અથવા કરારમાં પક્ષકાર રહેશે નહીં. અમે માનીએ છીએ કે રાજદ્વારી સંબંધોની પુનઃસ્થાપના બંને રાજ્યો વચ્ચે સહકારના વિકાસમાં ફાળો આપશે.
માલેન્કોવના શબ્દોને ઇઝરાયેલમાં "ગરમ" માનવામાં આવતું હતું, જોકે વાસ્તવમાં તેઓ સ્પષ્ટ રીતે ઠંડા હતા. આરબ દેશો સાથેના સંબંધો વિશે બોલતા, માલેન્કોવે "મૈત્રીપૂર્ણ સહકાર" ની વાત કરી. ઇઝરાયેલના સંબંધમાં, "મૈત્રીપૂર્ણ" શબ્દ ગેરહાજર હતો.
વર્ષોનો તીવ્ર વિરોધી સેમિટિક અને પછી ઇઝરાયેલ વિરોધી પ્રચાર નિરર્થક ન હતો. સ્ટાલિન લોકોના મનમાં જે રોપવા માંગતો હતો તે બધું તેણે રોપ્યું.
લેખક કોર્ની ઇવાનોવિચ ચુકોવ્સ્કીએ તે દિવસોમાં સોવિયત સાહિત્યના ક્લાસિક લિયોનીડ લિયોનોવ, તાત્યાના મિખૈલોવનાની પત્ની સાથે વાત કરી. તેણીએ ફરિયાદ કરી કે "તોડફોડ કરનારા ડોકટરો" વિશેના અહેવાલ પછી ડોકટરો તરફ વળવું અશક્ય હતું: "તમે સમજો છો, જ્યારે ડોકટરોને ઝેરી જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા... ફાર્મસીઓમાં પણ કોઈ વિશ્વાસ ન હતો; ખાસ કરીને ક્રેમલિન ફાર્મસીમાં: જો બધી દવાઓ ઝેરી હોય તો શું?!”
ચુકોવ્સ્કીએ સ્તબ્ધ થઈને તેની ડાયરીમાં લખ્યું: "તે તારણ આપે છે કે સાહિત્યિક સમુદાયમાં પણ એવા લોકો હતા જેઓ માનતા હતા કે ડોકટરો ઝેર છે !!!"
ડોકટરોની ઝડપી રજૂઆત અને પ્રેસ અહેવાલો કે તેઓ દોષિત નથી તે બેરિયાની વ્યક્તિગત પહેલ હતી. જ્યારે લવરેન્ટી પાવલોવિચની પોતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે સુરક્ષા અધિકારીઓએ માંગ કરી હતી કે "ડોક્ટરોના કેસ" ને સમાપ્ત કરવાના નિર્ણયને ઉલટાવી દેવામાં આવે અને આગ્રહ કર્યો કે સ્ટાલિનના મૃત્યુ પછી મુક્ત થયેલા તમામ લોકોની ફરીથી ધરપકડ કરવામાં આવે.
દેશના નવા નેતૃત્વએ સુરક્ષા અધિકારીઓની વાત ન સાંભળી. ડૉક્ટરોને મુક્ત છોડી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ વિષયો પર જાહેરમાં ચર્ચા કરવાની મનાઈ હતી. બેરિયાની ધરપકડ પછી સેન્ટ્રલ કમિટીની પૂર્ણાહુતિમાં, પક્ષ અને રાજ્યના નેતાઓએ અખબારોમાં ડોકટરોને મુક્ત કરવા અંગેના અહેવાલો પ્રકાશિત કરવાનો આદેશ આપવા બદલ તેમની નિંદા કરી. સારું, મેં તેને શાંતિથી છોડી દીધો હોત, શા માટે ધ્યાન આકર્ષિત કરો અને પક્ષ અને સત્તાવાળાઓની સત્તાને નબળી પાડો?
સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી નિકોલાઈ નિકોલાઈવિચ શતાલિને પ્લેનમમાં નિખાલસપણે કહ્યું, "ડોક્ટરો વિશેનો જાણીતો પ્રશ્ન લો." - તેમની ખોટી રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેમ જેમ તે બહાર આવ્યું તેમ, તેઓ અગાઉથી જાણતા હતા કે તેઓને ખોટી રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેને સુધારવું જરૂરી હતું, પરંતુ તે આપણા રાજ્યને નુકસાન ન થાય તે રીતે. ના, આ કપટી સાહસિકે આંતરિક બાબતોના મંત્રાલય તરફથી એક વિશેષ સંદેશાવ્યવહારનું પ્રકાશન હાંસલ કર્યું, અમારા પ્રેસમાં આ મુદ્દાની દરેક સંભવિત રીતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, અને તેથી વધુ... હિતોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડતી પદ્ધતિઓ દ્વારા ભૂલ સુધારવામાં આવી હતી. આપણા રાજ્યનું. વિદેશમાં પ્રતિભાવો પણ અમારી તરફેણમાં ન હતા..."
સોવિયત અધિકારીઓને નૈતિકતા વિશે વિચિત્ર વિચારો હતા. નિર્દોષ લોકોને કેદ કરવા અને તબીબોના કથિત ગુનાઓને આખી દુનિયા સમક્ષ રજુ કરવું એ દેશ માટે કલંકની વાત નથી. પરંતુ તેઓ નિર્દોષ હોવાનું જાહેરમાં કબૂલ કરવાનો અર્થ એ છે કે ગુનો કરવો અને રાજ્યની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવું...
સ્ટાલિનના મૃત્યુ પછી, ઇઝરાયેલના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ, મારિયા વેઇઝમેનની બહેન, લ્યુબ્યાંકામાં પૂછપરછ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તદુપરાંત, આરોપો બદલાયા નથી. જ્યારે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે યહૂદી વિરોધી બાબતોનું ચાલુ રાખવાની અપેક્ષા નથી અને તેણીની જુબાનીની જરૂરિયાત અદૃશ્ય થઈ ગઈ, ત્યારે શું લ્યુબયંકાએ તેની સાથે શું કરવું તે વિશે વિચાર્યું? ફક્ત જવા દો, કબૂલ કરો કે વૃદ્ધ મહિલા, એક ડૉક્ટર, રાજ્ય સુરક્ષા નેતાઓ માટે કંઈપણ માટે દોષિત નથી.
જુલાઈ 28 ના રોજ, આંતરિક બાબતોના નવા પ્રધાન, કર્નલ જનરલ સેરગેઈ નિકિફોરોવિચ ક્રુગ્લોવ, તેના કેસમાં આરોપને મંજૂરી આપી:
"વેઇઝમેન M.E. સોવિયત વિરોધી આંદોલન ચલાવ્યું, પેલેસ્ટાઇનમાં રહેતા યહૂદીઓની જીવનશૈલી અને સંસ્કૃતિની પ્રશંસા કરી, પક્ષ અને સોવિયેત સરકારની નીતિઓની નિંદા કરી, અને સોવિયત લોકોના નેતા વિરુદ્ધ બનાવટી વાતો પણ વ્યક્ત કરી. મેં વ્યવસ્થિત રીતે યુએસએ અને ઇંગ્લેન્ડમાંથી સોવિયેત વિરોધી નિંદાજનક રેડિયો પ્રસારણ સાંભળ્યું. મેં ઇઝરાયલ જવાનો વિચાર રાખ્યો હતો, પરંતુ આ દિશામાં વ્યવહારુ કંઈ કર્યું નથી.”
છેલ્લો વાક્ય દેશમાં થયેલા ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે: મારિયા વેઇઝમેન, અલબત્ત, વિદેશી રેડિયો સાંભળવા અને યહૂદી રાજ્યની રચના પર આનંદ કરવા માટે દોષિત હતા. પરંતુ પરિસ્થિતિમાં ફેરફારને કારણે સજા આકરી નહીં હોય.
આંતરિક બાબતોના પ્રધાન અને નાયબ મુખ્ય લશ્કરી ફરિયાદીએ નિર્ણય લીધો:
"મારિયા એવઝોરોવના વેઇઝમેન સામેના આરોપની તપાસ યુએસએસઆરના આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયની વિશેષ મીટિંગમાં વિચારણા માટે મોકલવી જોઈએ, જેમાં ફોજદારી સજાના માપદંડ નક્કી કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવો જોઈએ - પ્રેસિડિયમના હુકમનામુંનો ઉપયોગ કરીને ફરજિયાત મજૂર શિબિરોમાં પાંચ વર્ષ. 27 માર્ચ, 1953 ના યુએસએસઆરના સર્વોચ્ચ સોવિયેત "એમ્નેસ્ટી પર."
12 ઓગસ્ટના રોજ, એક વિશેષ સભાએ મારિયા વેઈઝમેનને "સોવિયેત વિરોધી આંદોલન કરવા બદલ" પાંચ વર્ષની સજા ફટકારી અને તરત જ, માફીના હુકમનામુંના આધારે, "મારિયા એવઝોરોવના વેઈઝમેનને સજા અને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવાનો" નિર્ણય લીધો.
દરમિયાન, બેરિયા અને તેના સાગરિતોના કેસની તપાસ ચાલી રહી હતી. તપાસકર્તાઓએ લવરેન્ટી પાવલોવિચ પાસેથી જવાબ માંગ્યો: તેણે કયા હેતુ માટે મોસ્કોમાં યહૂદી થિયેટરને પુનર્સ્થાપિત કરવાનો અને યિદ્દિશમાં અખબારનું પ્રકાશન ફરી શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો? તે હજુ પણ નિંદનીય અને શંકાસ્પદ લાગતું હતું.
બેરિયાના સહયોગીઓ અને અન્ય ઉચ્ચ કક્ષાના સુરક્ષા અધિકારીઓની ટ્રાયલ બંધ કરવામાં આવી હતી. પ્રિન્ટમાં કોઈ વિગતો નથી. પરિણામે, શરમજનક ભૂતકાળની ગણતરી પૂર્ણ થઈ ન હતી, નૈતિક શુદ્ધિકરણ થયું ન હતું. ઘણા સોવિયેત નાગરિકોને ખાતરી હતી કે આ બાબત અશુદ્ધ છે અને યહૂદી ડોકટરોએ કોઈ પ્રકારની ગંદી યુક્તિ કરી છે. અને ઘણા લોકો "વિશ્વ યહૂદી" ના દૂષિત ઉદ્દેશ્યમાં માનતા હતા, જેને આપણા દેશમાં "વિશ્વ ઝિઓનિઝમ" કહેવામાં આવતું હતું. ઈઝરાયેલને શંકાસ્પદ, ખતરનાક અને પ્રતિકૂળ રાજ્ય તરીકે જોવામાં આવતું હતું.
તદુપરાંત, માત્ર સામાન્ય નાગરિકો જ નહીં, માહિતીના તમામ સ્ત્રોતોથી દૂર છે, પરંતુ રાજ્યના નેતાઓ પણ આમાં વિશ્વાસ કરતા હતા. તેઓ તેમના પોતાના પ્રચાર માટે પડ્યા. સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારીઓ અને રાજદ્વારીઓએ ફક્ત તેમના ઉપરી અધિકારીઓ જે સાંભળવા માંગતા હતા તે જ અહેવાલ આપ્યો. તેથી, ઇઝરાયેલ સાથે સામાન્ય સંબંધો ક્યારેય પુનઃસ્થાપિત થયા ન હતા.
27 નવેમ્બર, ત્રેપન, શમુએલ એલ્યાશિવ ફરીથી દૂત તરીકે મોસ્કો પહોંચ્યા.
એક મહિના પછી, એકવીસમી ડિસેમ્બરે, તે ગ્રોમીકોની પ્રોટોકોલ મુલાકાત પર આવ્યો, જે ફરીથી વિદેશ મંત્રાલયમાં પાછો ફર્યો.
હકીકત એ છે કે '52 ના ઉનાળામાં, વિશિન્સકીએ આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચને ઇંગ્લેન્ડમાં રાજદૂત તરીકે મોકલ્યો. તે ડિમોશન અને દેશનિકાલ હતો. જો વૈશિન્સ્કી મંત્રી તરીકે લાંબા સમય સુધી રહ્યા હોત, તો તેણે ગ્રોમીકોને રાજદ્વારી સેવામાંથી સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધો હોત.
જ્યારે આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ લંડન પહોંચ્યા, ત્યારે રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયની વિદેશી ગુપ્તચર સેવાના રહેવાસી, તેમની ચેનલો દ્વારા જાણવા મળ્યું કે નવા રાજદૂત તરફેણમાં નથી, તેમના માટે એક કાર્ટ મોસ્કો મોકલ્યો. ગ્રોમીકોએ સ્ટાલિનને સંબોધીને સમજૂતી લખવી પડી. આ બધું તેની રાજદ્વારી કારકિર્દીનો અંત લાવી શકે છે.
નેતાના મૃત્યુથી બધું બદલાઈ ગયું. 7 માર્ચના રોજ, વૈશિન્સ્કીને "સરકારના પુનર્ગઠનના સંબંધમાં" મંત્રી તરીકેના તેમના પદ પરથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ આન્દ્રે યાનુઆરેવિચને નારાજ કરવા માંગતા ન હતા. તેમને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને - તેમના ઉચ્ચ દરજ્જા પર ભાર મૂકવા માટે - પ્રથમ નાયબ પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયનું નેતૃત્વ ફરીથી મોલોટોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
વ્યાચેસ્લાવ મિખાયલોવિચે તરત જ લંડનથી તેના પ્રિય ગ્રોમીકોને પાછા બોલાવ્યા. એપ્રિલ 1953 માં, તેમણે પ્રથમ નાયબ પ્રધાન તરીકે તેમનું ભૂતપૂર્વ પદ સંભાળ્યું.
"ઇલ્યાશિવે ઇઝરાયેલમાં યહૂદી ઇમિગ્રેશનના મુદ્દાને સ્પર્શ કર્યો," ગ્રોમીકોએ ઇઝરાયેલી રાજદૂત સાથેની વાતચીત પરના તેમના અહેવાલમાં લખ્યું, "અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે સોવિયેત સરકાર યુએસએસઆરના યહૂદી નાગરિકોની વિનંતીઓને પૂર્ણ કરે અને તેમને જવા દેવાની મંજૂરી આપે. ઇઝરાયેલ માટે.
મેં આ પ્રશ્નને શરૂઆતથી જ નકારી કાઢ્યો અને કહ્યું કે રાજદૂત સોવિયેત નાગરિકોને લગતા મુદ્દાને શા માટે ચર્ચા માટે લાવી રહ્યો છે તે મને સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી. મેં વધુમાં સૂચવ્યું કે મને કારણને લાભ સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાનું કોઈ કારણ દેખાતું નથી.
ગ્રોમીકોએ આગામી ત્રીસ વર્ષ સુધી આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાનો ઇનકાર કર્યો...
જ્યારે સોવિયેત રાજદ્વારીઓ ઇઝરાયેલ પરત ફર્યા, ત્યારે એલેક્ઝાંડર નિકિટિચ અબ્રામોવને રાજદૂત તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી. 2 ડિસેમ્બર, 1953 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન મોશે શેરેટ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમણે રશિયન ભાષામાં વાત કરી અને ખાતરી આપી કે વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયોને આખરે રાજીનામું આપી દીધું છે. ચારેટને હજુ સુધી ખબર ન હતી કે તે જ સરકારનું નેતૃત્વ કરશે.
અબ્રામોવે ચારેટને ઓળખપત્ર સમારંભ વહેલી સવારે અથવા મોડી સાંજે સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું. દૂતાવાસ તેલ અવીવમાં રહ્યું, અને પ્રમાણપત્રો જેરૂસલેમમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં સરકાર સ્થિત છે, અને એક દિશામાં સિત્તેર કિલોમીટર મુસાફરી કરવી જરૂરી હતી. અને સમશીતોષ્ણ દેશો માટે રચાયેલ સોવિયેત ઔપચારિક ગણવેશમાં ભારે ગરમીમાં એકસો ચાલીસ કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી અશક્ય છે. હજુ સુધી કારમાં એર કંડિશનર લગાવવામાં આવ્યા નથી.
મોસ્કો અને તેલ અવીવમાં દૂતાવાસોએ તેમની ફરજો પૂર્ણ કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ મુત્સદ્દીગીરી તેના બદલે સંબંધિત હતી. ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના આર્થિક વિભાગના નિયામક, સોવિયેત રાજદૂત સાથેની વાતચીતમાં, કહ્યું કે તેઓ બંને દેશો વચ્ચે વેપાર સંબંધો વિકસાવવા માંગે છે, અને પૂછ્યું કે સોવિયત સંઘને કયા ઔદ્યોગિક માલની જરૂર છે.
રાજદૂતે, ચોક્કસ જવાબને બદલે, "તેમને CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના સપ્ટેમ્બર પ્લેનમના નિર્ણયો અને આ નિર્ણયોના સંબંધમાં CPSU સેન્ટ્રલ કમિટી અને યુએસએસઆરના મંત્રી પરિષદના ઠરાવો વાંચવાની સલાહ આપી." અબ્રામોવ, પોતાની જાતથી ખુશ, મોસ્કોને આની જાણ કરી ...
યાકોવ પ્રોકોફીવિચ મેદ્યાનિક વિદેશી ગુપ્તચરના રહેવાસી તરીકે તેલ અવીવ ગયા હતા. તેણે એમ્બેસીના ફર્સ્ટ સેક્રેટરીની છત નીચે કામ કર્યું. સમય જતાં, મેદ્યાનિક કેજીબીના પ્રથમ મુખ્ય નિર્દેશાલયના જનરલ અને નાયબ વડા બન્યા, અને નજીકના અને મધ્ય પૂર્વમાં તમામ ગુપ્તચર કાર્યનો હવાલો સંભાળતા હતા.
ત્રીસમી ડિસેમ્બર, ત્રેપનમીએ, ઇઝરાયેલના રાજદૂત એલ્યાશિવે ઇઝરાયેલને મોસ્કોમાં તેમના રોકાણની પ્રથમ છાપ વિશે જાણ કરી. તેણે પત્રનો અંત આ શબ્દો સાથે કર્યો:
“તમે હવે અખબારોમાં યહૂદીઓને નારાજ કરતી વસ્તુઓ શોધી શકશો નહીં. ઉપરાંત, તમને ઇઝરાયેલ તરફથી સંદેશાઓ અથવા ઇઝરાયેલ વિશેના નિવેદનો તે ફોર્મમાં મળશે નહીં જેમાં તે અગાઉ હતું. હું ભવિષ્ય માટે ખાતરી આપી શકતો નથી, પરંતુ હું એ હકીકત નોંધું છું કે આ પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી...”
દરમિયાન, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીમાં સૂક્ષ્મ ફેરફારો થઈ રહ્યા હતા. મોસ્કોએ વિકાસશીલ દેશોમાં સાવચેતીપૂર્વક રસ દર્શાવવાનું શરૂ કર્યું, જેણે બદલામાં, સંબંધો વિકસાવવાની તૈયારીના સંકેતો આપ્યા. આરબ વિશ્વ અને સોવિયેત યુનિયન વચ્ચે સમાધાનની શક્યતામાં વિશ્વાસ ન રાખનારા ઇઝરાયેલના રાજકારણીઓ નિરાશ થયા હતા.
1 ફેબ્રુઆરી, 1954 ના રોજ, ઇજિપ્તમાં દૂત તરીકે નિયુક્ત ડેનિલ સેમિનોવિચ સોલોડે મોસ્કોને જાણ કરી કે તેમના સાથીદાર, સોવિયેત યુનિયનમાં ઇજિપ્તના રાજદૂત અઝીઝ અલ-મસરીએ ઇજિપ્તને સોવિયેત શસ્ત્રો વેચવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તદુપરાંત, અલ-મસરીએ ઇજિપ્તના નાયબ વડા પ્રધાન, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ગેમલ અબ્દ-અલ નાસરના અભિપ્રાયનો ઉલ્લેખ કર્યો.
અનુભવી માલ્ટ, કોઈ સૂચનાઓ વિના, શસ્ત્રો વિશે અત્યંત નાજુક વાતચીત ટાળી.
મોસ્કોમાં ઇજિપ્તના રાજદૂત અઝીઝ અલ-મસરી સાથે અકળામણ થઇ હતી.
28મી, ચોપનમી સપ્ટેમ્બરે, CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના સંસ્કૃતિ અને વિજ્ઞાન વિભાગે પક્ષના નેતૃત્વને જાણ કરી:
“1954 માટે જર્નલ પ્રશ્નોના ઇતિહાસના અંક નંબર 7 માં, એ.એમ.નો એક લેખ પ્રકાશિત થયો હતો. નેક્રીચ "બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પહેલા સંસ્થાનવાદી મુદ્દા પર એંગ્લો-જર્મન વિરોધાભાસ." આ લેખમાં, લેખક, પૂર્વના દેશોમાં તે સમયે નાઝી જર્મનીની વિધ્વંસક પ્રવૃત્તિઓ વિશે બોલતા, ઉલ્લેખ કરે છે કે જર્મન પેઇડ એજન્ટોમાં ઇજિપ્તના જનરલ સ્ટાફના ચીફ જનરલ અઝીઝ-અલી મૈસરી પાશા હતા...
જેમ તમે જાણો છો, અઝીઝ-અલી મૈસરી પાશા, એ. અલ મસરી નામથી, હાલમાં યુએસએસઆરમાં ઇજિપ્તના રાજદૂતનું પદ ધરાવે છે.
પેઇડ નાઝી એજન્ટના રાજદૂત તરીકે મોસ્કોમાં હોવાના હકીકતથી સોવિયત નેતાઓ શરમ અનુભવતા ન હતા. ઇજિપ્તવાસીઓને રાજદ્વારીને પાછા બોલાવવા માટે પૂછવું - આવો પ્રશ્ન પણ ઊભો થયો ન હતો. તેઓ બીજા કંઈકથી ડરતા હતા: ઇજિપ્તવાસીઓ નારાજ થશે!
જર્નલ "ઇતિહાસના પ્રશ્નો" ના કર્મચારીઓ, લેખના લેખક, પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર એલેક્ઝાન્ડર નેક્રીચ, પોતાને સમજાવવા અને ન્યાયી ઠેરવવાના હતા (જુઓ "ઘરેલું ઇતિહાસ", 2003, નંબર 5). જો કે, CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના સંસ્કૃતિ અને વિજ્ઞાન વિભાગના નેતાઓએ ઉદારવાદ દર્શાવ્યો અને કોઈને સજા કરી ન હતી, તેઓએ પોતાને સૂચન સુધી મર્યાદિત રાખવાનું સૂચન કર્યું:
“અમે એ.એમ. દ્વારા લેખ પ્રકાશિત કરતી વખતે સંપાદકો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી બેદરકારી દર્શાવતા વોપ્રોસી ઇસ્ટોરી જર્નલના મુખ્ય સંપાદક કોમરેડ પંકરાટોવા તરફ ધ્યાન દોરવાનું યોગ્ય ગણીશું. નેકરિચ અને તેણીને આધુનિક ઇતિહાસ પરના લેખોના પ્રકાશન માટેની તૈયારી પર કડક નિયંત્રણ સ્થાપિત કરવા માટે બંધાયેલા છે."
સેન્ટ્રલ કમિટી વિભાગના ઉદારવાદને સરળ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું હતું: મેગેઝિનના એડિટર-ઇન-ચીફ, એકેડેમિશિયન અન્ના મિખૈલોવના પંકરાટોવા, સેન્ટ્રલ કમિટીના અધિકારીઓ માટે ખૂબ જ અઘરા હતા. તેણીનો ખૂબ પ્રભાવ હતો, તે સીપીએસયુની સેન્ટ્રલ કમિટીની સભ્ય હતી, અને તે હમણાં જ યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયતના પ્રેસિડિયમના સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ હતી.
એક વર્ષ પછી, 15 સપ્ટેમ્બર, 1955 ના રોજ, નાસેરે સોવિયેત રાજદૂતને જાણ કરી કે રશીદ અલી ગૈલાની સાઉદી અરેબિયાથી ઇજિપ્ત ગયા છે - તે જ વ્યક્તિ જેણે નાઝી જર્મનીની મદદથી 1941 માં ઇરાકમાં લશ્કરી બળવો કર્યો હતો, અને પછી નિષ્ફળતા બર્લિન ભાગી.
જર્મનીની હાર પછી, રશીદ અલી ગૈલાનીને સાઉદી અરેબિયામાં આશ્રય મળ્યો, જ્યાં તેણે યહૂદી રાજ્ય સામે લડવા માટે દળો એકત્રિત કર્યા. હવે નાઝી ગુનેગાર સમાન માનસિક ઇજિપ્તવાસીઓ વચ્ચે સ્થાયી થયો છે. ત્યાં કોઈ સોવિયત પ્રતિક્રિયા નહોતી. નાઝી ગુનેગારોની શોધ કરતાં ઇજિપ્ત સાથેના સંબંધો વધુ મહત્વપૂર્ણ હતા...
માત્ર ઇજિપ્ત જ નહીં, સીરિયાએ પણ સોવિયેત શસ્ત્રોમાં રસ દાખવ્યો. 31 માર્ચ, 1954 ના રોજ, સીરિયાના રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન, મારુફ એડ-દવાલિબી, સોવિયેત રાજદૂત સેર્ગેઈ સર્ગેવિચ નેમચીનાને મળ્યા અને તેમણે સોવિયેત શસ્ત્રોના વેચાણ અથવા ચેકોસ્લોવાકિયામાં શસ્ત્રોની પ્રાપ્તિ વિશે પણ વાત કરવાનું શરૂ કર્યું.
સર્ગેઈ નેમચીનાએ પણ જવાબ આપવાનું ટાળ્યું હતું. અગાઉ લંડન, પેરિસ અને બેંગકોકમાં કામ કરી ચૂકેલા, તેને '53માં સીરિયામાં સોંપવામાં આવ્યો હતો.
 
દિમિત્રી શેપિલોવ અને ગેમલ અબ્દ-અલ નાસર
નિકિતા સર્ગેવિચ ખ્રુશ્ચેવને યાદ કરીને "કર્નલ નાસર સત્તા પર આવ્યા પછી શરૂઆતમાં," અમે તે નક્કી કરી શક્યા ન હતા કે તેમની સરકાર વિદેશી અને સ્થાનિક નીતિમાં કઈ દિશાનું પાલન કરશે, અને તે વિચારવા માટે વલણ ધરાવે છે કે તેમાંથી એક યુદ્ધ દેખીતી રીતે ત્યાં થયું હતું. ક્રાંતિ કે જેનાથી દરેક ટેવાઈ ગયા છે.
પરિણામે, અમને કંઈ ખાસ અપેક્ષા નહોતી. હા, ઈજિપ્તનું નવું નેતૃત્વ કઈ દિશામાં આગળ વધે છે તેની રાહ જોવા સિવાય અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો.
હકીકતમાં, મોસ્કો નિષ્ક્રિય ન હતો.
29 માર્ચ, 1954ના રોજ, સુરક્ષા પરિષદમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિએ ઇજિપ્તને સુએઝની સામુદ્રધુની મારફતે નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા પર 1 સપ્ટેમ્બર, 1951ના ઠરાવને અમલમાં મૂકવા માટે આહવાન કરતા ડ્રાફ્ટ ઠરાવને વીટો કર્યો.
ઇજિપ્તવાસીઓ ખુશ હતા: અગાઉ મોસ્કોએ તેના જહાજોને સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થવા દેવાની ઇઝરાયેલની માંગને સમર્થન આપ્યું હતું. થોડા સમય પછી, ઇજિપ્તના વિદેશ પ્રધાન ફૌઝીએ સોવિયેત રાજદૂત સોલોડને આમંત્રણ આપ્યું અને સમજાવ્યું કે ઇજિપ્ત ઇઝરાયલી જહાજોને સુએઝ કેનાલમાંથી પસાર થવા દેશે નહીં, કારણ કે "કાયદેસર રીતે, ઇજિપ્ત પોતાને ઇઝરાયેલ સાથે યુદ્ધમાં હોવાનું માને છે."
મોસ્કોએ ઇજિપ્તમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિત્વનું સ્તર વધારવાનું નક્કી કર્યું - મિશન દૂતાવાસમાં પરિવર્તિત થયું. આના ત્રણ મહિના પછી, ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત મિશન પણ સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત દૂતાવાસ બની ગયું.
પંદરમી જૂન, ચોપનમીએ, ગેમલ અબ્દ-અલ નાસીરે પોતે સોવિયેત એમ્બેસેડર માલ્ટ સાથે સોવિયેત શસ્ત્રોના વેચાણ વિશે વાત કરી. રાજદૂતે સ્પષ્ટતા કરવા કહ્યું કે શું આ ઇજિપ્તની સરકારની સત્તાવાર વિનંતી છે. નાસેરે, તરત જ ક્રાંતિકારી પરિષદના સભ્યોમાંથી એક સાથે પરામર્શ કરીને, હકારાત્મક જવાબ આપ્યો.
જુલાઈ 8 ના રોજ, માલ્ટે નાસેરની મુલાકાત લીધી અને જવાબ આપ્યો કે તેમની વિનંતી સોવિયેત સરકારના ધ્યાન પર લાવવામાં આવી હતી અને "સોવિયેત સરકાર આ મુદ્દા પર ઇજિપ્તની સરકારની ચોક્કસ દરખાસ્તો પર વિચાર કરવા તૈયાર છે."
નાસેરે પૂછ્યું કે ક્યાં વાટાઘાટો કરવી વધુ સારું છે - મોસ્કો અથવા કૈરોમાં. માલ્ટે જવાબ આપ્યો કે ઇજિપ્તની સરકાર ઇચ્છે ત્યાં વાટાઘાટો ચાલુ રાખી શકે છે.
સોવિયત નીતિ માટેની મુખ્ય વસ્તુ મધ્ય પૂર્વમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રભાવ સામે સંઘર્ષ રહી. અને નવી ઇજિપ્તની સરકારે સામાન્ય રીતે પશ્ચિમ વિરોધી નીતિ અપનાવી. ઑક્ટોબર 19, 1954ના રોજ, ઇંગ્લેન્ડ અને ઇજિપ્તે બ્રિટિશ સૈનિકોને બહાર કાઢવા અંગેના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
સાચું, શરૂઆતમાં નાસેરે અમેરિકનો સાથે રાજકીય રમત રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. બે ઉચ્ચ કક્ષાના સીઆઇએ અધિકારીઓ ઇજિપ્તમાં સામેલ હતા: કર્મિટ રૂઝવેલ્ટ અને માઇલ્સ કોપલેન્ડ. તેઓએ નાસરને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના સંબંધોમાં રસ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઇજિપ્તની ગુપ્તચર સેવાઓએ અમેરિકનો પાસેથી સાધનસામગ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી અને સંભવતઃ, ઇઝરાયેલની પરિસ્થિતિ વિશેની ગુપ્ત માહિતી.
પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નાસરને હથિયારો આપવા માંગતું ન હતું. તેઓએ સૂચન કર્યું કે તે દેશની અર્થવ્યવસ્થા હાથ ધરે. નવા ઇજિપ્તીયન નેતાના અન્ય વિચારો હતા.
3 માર્ચ, 1955 ના રોજ, નાસેરે કૈરોમાં એક લશ્કરી કોલેજના ઉદઘાટન પ્રસંગે વાત કરી: “1948 માં, ઇઝરાયેલ જીત્યું ન હતું, યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ અને ઇઝરાયેલના સાથીઓ જીત્યા, જેઓ યહૂદીઓની સ્થિતિને મજબૂત કરવા માંગતા હતા. વિશ્વના આ ભાગમાં, ઇઝરાયેલને મજબૂત કરો અને આરબ રાષ્ટ્રનો નાશ કરો... જો ઇઝરાયેલ માને છે કે તેણે 1948માં ઇજિપ્તની સેનાને હરાવી હતી, અને આ દંતકથાના આધારે અમને ધમકીઓ આપી હતી, તો હું તેને કહીશ: અમે એક જેવા નથી! અબ્દુલ-હકીમ આમેરની કમાન્ડ હેઠળની ઇજિપ્તની સેના ભૂતકાળની ઇજિપ્તની સેનાથી અલગ છે. 1948માં આપણી હારને નિર્ધારિત કરનારા પરિબળો અદૃશ્ય રીતે અદૃશ્ય થઈ ગયા છે અને તે ક્યારેય પુનરાવર્તિત થશે નહીં. અમે આક્રમણને આક્રમકતાથી જવાબ આપીને અમારી માતૃભૂમિની રક્ષા કરીશું.”
વાસ્તવમાં, નાસેર તેની પોતાની સેનાની નબળાઈથી વાકેફ હતો અને તેણે સોવિયેત રાજદ્વારીઓને તે કહ્યું જે તે તેના સાથી નાગરિકોને કહેવાની હિંમત કરતો ન હતો. 21 મે, 1955 ના રોજ, નાસેરે સોવિયેત રાજદૂત સોલોડને મળ્યો અને તેને કહ્યું: "અમેરિકન ઇઝરાયેલને ઇજિપ્તની વિરુદ્ધ જવાની મંજૂરી આપી શકે છે, અને પછી ચોવીસ કલાકની અંદર ઇજિપ્તની સેનાનું અસ્તિત્વ બંધ થઈ જશે."
નાસેરે ફરીથી સોવિયેત શસ્ત્રો ખરીદવાની વાત શરૂ કરી. રાજદૂતે જવાબ આપ્યો કે સોવિયેત સરકાર લાંબા સમયથી વાટાઘાટો માટે તૈયાર હતી, પરંતુ ઇજિપ્તવાસીઓ પોતે તેમના પગ ખેંચી રહ્યા હતા. અને તે સાચું છે: નાસેર અચકાયો, સામ્યવાદી રાજ્ય સાથેના સંબંધો અંગે નિર્ણય કરી શક્યો નહીં. તેને મજબૂત રાજકીય પ્રેરણાની જરૂર હતી. સોવિયત યુનિયન અને આરબ પૂર્વ વચ્ચેના સંબંધોની શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચ શેપિલોવ હતા.
શેપિલોવનો જન્મ અશ્ગાબાતમાં થયો હતો, જ્યાં તેના પિતા રેલ્વે ડેપોમાં ટર્નર તરીકે કામ કરતા હતા. બાળપણથી જ તેને ગાવાનું પસંદ હતું, પછી તેણે એક સુંદર બેરીટોન અવાજ વિકસાવ્યો. તેના પિતા આસ્તિક હતા, અને દિમિત્રી ચર્ચ ગાયકમાં ગાયું હતું. જ્યારે કુટુંબ તાશ્કંદમાં સ્થળાંતર થયું, ત્યારે તે જાહેર શિક્ષણના શહેર વિભાગમાં એક શાળા થિયેટર જૂથમાં રમ્યો.
સવારે, શેપિલોવ તમાકુની વર્કશોપમાં પાર્ટ-ટાઇમ કામ કરતો હતો જ્યાં તેઓ સિગારેટના કેસીંગ્સ બનાવતા હતા, દિવસ દરમિયાન તે શાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો, અને સાંજે તે થિયેટરમાં દોડતો હતો જ્યાં સંગીતનાં નાટકો યોજાતા હતા. શેપિલોવ એક ડઝન ઓપેરા ગાઈ શકતો હતો અને લગભગ સો રોમાંસને યાદ કરતો હતો, તે તેના જીવનના અંત સુધી આનંદથી ગાતો હતો.
બાવીસમા વર્ષમાં, દિમિત્રી શેપિલોવ અભ્યાસ કરવા માટે મોસ્કો આવ્યો અને ચાર વર્ષ પછી તેણે મોસ્કો યુનિવર્સિટીના સામાજિક વિજ્ઞાન ફેકલ્ટીમાંથી સ્નાતક થયા. ફોજદારી પ્રક્રિયા પરનો કોર્સ આન્દ્રે યાનુઆરેવિચ વિશિન્સકી દ્વારા શીખવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે સેમિનારનું નેતૃત્વ પણ કર્યું જેમાં દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચે અભ્યાસ કર્યો હતો.
તેમણે સાઇબિરીયામાં ફરિયાદી તરીકે કામ કર્યું, મોસ્કો પરત ફર્યા અને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ધ વર્કર્સ એન્ડ પીઝન્ટ્સ ઇન્સ્પેક્ટરેટ ખાતે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ ટેક્નૉલૉજીમાં વરિષ્ઠ સંશોધક તરીકે કામ કર્યું.
પ્રખ્યાત ક્રાંતિકારી અને રાજદ્વારીની પત્ની મુઝા વાસિલીવેના રાસ્કોલનિકોવા યાદ કરે છે, "જ્યારે મેં રાબક્રીન ખાતેના મેનેજમેન્ટ ટેક્નોલોજીના કાયમી પ્રદર્શનમાં સેક્રેટરી તરીકે અસ્થાયી રૂપે કામ કર્યું હતું, ત્યારે દિમિત્રી શેપિલોવ ઓગણવીસના ઉનાળામાં ત્યાં ઇન્ટર્ન થયા હતા." “તે ખૂબ જ ગંભીર અને મહેનતુ વ્યક્તિ હતો, એક વાસ્તવિક કામ કરનાર વ્યક્તિ હતો. ઉંચા, સ્મિત વિનાના ચહેરા પર કાળી આંખો સાથે, જ્યારે મેં તેમનો પરિચય કરાવ્યો ત્યારે તેણે તરત જ મરિયાનાને આકર્ષિત કરી...”
શેપિલોવે રાસ્કોલનિકોવાના મિત્ર મરિયાના સાથે લગ્ન કર્યા અને ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓના પરિવારમાં જોડાયા. તેની સાસુ, અન્ના નિકોલાયેવના અનકોસોવા, સેન્ટ્રલ કમિટીના મહિલા વિભાગમાં કામ કરતી હતી, પછી તે મોસ્કો પ્રદેશમાં વોસ્ક્રેસેન્સ્કી ડિસ્ટ્રિક્ટ પાર્ટી કમિટીના સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાઈ હતી. તેમના સસરા, હેરાલ્ડ ઇવાનોવિચ ક્રુમિન, એક શિક્ષિત બોલ્શેવિક, અખબાર "ઇકોનોમિક લાઇફ" ના સંપાદક હતા, ત્યાંથી તેઓ દેશના મુખ્ય અખબાર "પ્રવદા" માં ગયા. સ્વેર્દલોવસ્ક અને ચેલ્યાબિન્સ્કમાં કામ કર્યા પછી, તે ગ્રેટ સોવિયેત એનસાયક્લોપીડિયાના ડેપ્યુટી એડિટર-ઇન-ચીફ અને જર્નલ પ્રોબ્લેમ્સ ઑફ ઇકોનોમિક્સના એક્ઝિક્યુટિવ એડિટર બન્યા. ક્રુમિને તેના જમાઈને આર્થિક બાબતોમાં રસ લીધો.
દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચે રેડ પ્રોફેસરશીપની કૃષિ સંસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્રીસમાં, શેપિલોવને પશ્ચિમ સાઇબેરીયન પ્રદેશના ચુલિમ્સ્કી જિલ્લામાં પશુધન રાજ્ય ફાર્મના રાજકીય વિભાગના વડા તરીકે મોકલવામાં આવ્યો હતો. બે વર્ષ પછી તે રાજધાનીમાં પાછો ફર્યો અને તરત જ પાર્ટીની કેન્દ્રીય સમિતિના ઉપકરણમાં લેવામાં આવ્યો. તે સામૂહિક દમનના સમયગાળામાં ખુશીથી બચી ગયો, જોકે તેની પત્નીની બહેન અને તેના પતિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી (તેઓ બંને રાજ્ય આયોજન સમિતિમાં કામ કરતા હતા), પછી તેની પત્નીના માતાપિતા.
તેણે આખું યુદ્ધ લશ્કરમાં વિતાવ્યું. વોરોનેઝ મોરચા પર, તે મોરચાની લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, નિકિતા સેર્ગેવિચ ખ્રુશ્ચેવને મળ્યો. શેપિલોવ એક જનરલ તરીકે સામેથી પાછો ફર્યો. સ્ટાલિને તેમની નોંધ લીધી અને તેમને નજીક લાવ્યા, તેમને પ્રવદાના એડિટર-ઇન-ચીફ અને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમ હેઠળ વૈચારિક મુદ્દાઓ પરના સ્ટેન્ડિંગ કમિશનના અધ્યક્ષ બનાવ્યા.
નેતાના મૃત્યુ પછી, ખ્રુશ્ચેવ શેપિલોવને અતિ ગમ્યો. "ગૌરવપૂર્ણ માથું ધરાવતો એક ઊંચો, ઉદાર માણસ, તેના વશીકરણ વિશે સંપૂર્ણ ખાતરી," પ્રખ્યાત નાટ્યકાર લિયોનીડ ગેનરીખોવિચ ઝોરિને તેને આ રીતે જોયો. “મને પ્રભુની શૈલી, આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ દેખાવ અને એક સુખી અને સ્ત્રી પ્રેમીનું આખું વર્તન યાદ છે. તેના ઓક સાથીદારોમાં, શેપિલોવ તેની સંપૂર્ણ જાતિ માટે ઉભા હતા અને છાપ ઉભી કરી હતી... મને લાગે છે કે તેણે એક માણસ તરીકે તેના લેખથી જૂના નેતાઓને પ્રભાવિત કર્યા હતા, અને તે ઉપરાંત, તેઓને એક વ્યક્તિની જરૂર હતી, તેથી બોલવા માટે, દેખાવ અને રીતભાતથી."
શેપિલોવ પહેલાં, આરબ શાસન રાષ્ટ્રવાદી, પ્રતિક્રિયાવાદી અને ફાશીવાદી પણ માનવામાં આવતું હતું, જે સત્યથી દૂર નહોતું. રાજાને ઉથલાવી દેવાના પરિણામે ઇજિપ્તમાં સત્તા લશ્કર દ્વારા લેવામાં આવી હતી, જેણે રાજાશાહી હેઠળ અસ્તિત્વમાં રહેલી સંસદને પણ વિખેરી નાખી હતી.
દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચ ઇજિપ્તના નેતાઓમાં પશ્ચિમ સાથેના મુકાબલામાં આદર્શ સાથીઓ જોનારા પ્રથમ હતા. વૈચારિક માર્ગદર્શિકામાં આ એક નિર્ણાયક પરિવર્તન હતું: નવી આરબ શાસને નિર્દયતાથી સામ્યવાદીઓ, એકબીજા અને તેમની પોતાની વસ્તીનો નાશ કર્યો, પરંતુ હવે મોસ્કોએ કાળજીપૂર્વક આ તરફ આંખ આડા કાન કર્યા.
1955 ના ઉનાળામાં, ઇજિપ્તવાસીઓએ રાજાના ઉથલાવી અને ક્રાંતિની ત્રીજી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. પ્રથમ વખત, સોવિયત પ્રતિનિધિને કૈરોમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. શેપિલોવ આવ્યા, પરંતુ પ્રવદાના મુખ્ય સંપાદક તરીકે નહીં, પરંતુ યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયેતની કાઉન્સિલ ઓફ નેશનલિટીઝના વિદેશી બાબતોના કમિશનના અધ્યક્ષ તરીકે.
22 જુલાઇના રોજ, ઇજિપ્તના નેતા ગેમલ અબ્દ-અલ નાસેરે એક રેલીમાં ભાષણ આપ્યું. શેપિલોવ પોડિયમની સામે બેઠો અને રાષ્ટ્રપતિનું ભાષણ તેમના માટે અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું. કૈરોમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં તાલીમાર્થી અનુવાદક તરીકે કામ કરતા વેલેન્ટિન એલેક્ઝાન્ડ્રોવને યાદ કરીને તેણે ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળ્યું. શેપિલોવને નાસેરનું ભાષણ ખરેખર ગમ્યું, જેણે દેશની સ્વતંત્રતા માટે હાકલ કરી, અને તેણે ઘણી વખત તાળીઓ પાડી.
ભાષણ પછી, શેપિલોવે માંગ કરી કે તે નાસેર સાથે મીટિંગ ગોઠવે. રાજદૂતનો આવો કોઈ સંપર્ક નહોતો. કૈરોમાં સોવિયેત દૂતાવાસ હજુ સુધી જાણતું ન હતું કે રાજા ફારુકને હાંકી કાઢેલા યુવાન અધિકારીઓ સાથે કેવી રીતે વર્તવું. રાજદૂત ડેનિલ સોલોડે નાસર અને તેના અધિકારીઓને ખતરનાક રાષ્ટ્રવાદી અને પ્રતિક્રિયાવાદી માનતા હતા.
ગુપ્તચરોએ નાસર સાથે શેપિલોવની મીટિંગ ગોઠવવાનું કામ હાથ ધર્યું. કેજીબીના પ્રથમ મુખ્ય વિભાગના નાયબ વડા, ફ્યોડર કોન્સ્ટેન્ટિનોવિચ મોર્ટિન, જેમની તાજેતરમાં પાર્ટી ઉપકરણમાંથી બદલી કરવામાં આવી હતી, તે સમયે કૈરોમાં હતા. તેણે તેના ગૌણ અધિકારીઓને શેપિલોવને મદદ કરવા આદેશ આપ્યો. કૈરો સ્ટેશને ખરેખર તો માત્ર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ વાદિમ અલેકસેવિચ કિરીપિચેન્કોએ યાદ કર્યું, "કૈરોમાં ફક્ત એક જ ઓપરેશનલ ઓફિસર બાકી હતો, જેને તાજેતરમાં ત્યાં મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાસે કોઈ સત્તા નહોતી." — રહેઠાણના સમગ્ર સ્ટાફની તાત્કાલિક પસંદગી કરવાની હતી, જેમાં નિવાસીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમય સુધીમાં, ઇન્ટેલિજન્સ સ્કૂલ, મિલિટરી-ડિપ્લોમેટિક એકેડેમી અને વિવિધ નાગરિક યુનિવર્સિટીઓના સ્નાતકો PSUમાં આવ્યા હતા. સઘન શોધ પછી, કૈરો માટેનું સ્ટેશન છ લોકોનું બનેલું હતું.
તેઓ કહે છે કે નાસેર શેપિલોવને આ શબ્દો સાથે મળ્યો: "મારા ભાઈ, હું આટલા લાંબા સમયથી આ મીટિંગની રાહ જોઈ રહ્યો છું!"
શેપિલોવની નાસર સાથેની બેઠકોએ સોવિયેત યુનિયનની મધ્ય પૂર્વ નીતિનો પાયો નાખ્યો - પશ્ચિમ સામે આરબ દેશો પર નિર્ભરતા. શેપિલોવ તેની પોતાની મુત્સદ્દીગીરીથી પ્રેરિત થઈને મોસ્કો પાછો ફર્યો.
શિક્ષણશાસ્ત્રી આન્દ્રે દિમિત્રીવિચ સાખારોવે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે પરમાણુ વૈજ્ઞાનિકોને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેઓને લાંબા સમય સુધી મીટિંગ રૂમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો - તેઓ અગાઉનો પ્રશ્ન પૂરો કરી શક્યા ન હતા. છેવટે તે તેમને સમજાવવામાં આવ્યું: “ચર્ચા શેપિલોવના સંદેશ પર સમાપ્ત થઈ રહી છે, જે હમણાં જ ઇજિપ્તની સફરથી પાછો ફર્યો છે. પ્રશ્ન અત્યંત મહત્વનો છે. મધ્ય પૂર્વમાં અમારી નીતિના સિદ્ધાંતોમાં નિર્ણાયક પરિવર્તનની ચર્ચા થઈ રહી છે. હવેથી અમે આરબ રાષ્ટ્રવાદીઓને સમર્થન આપીશું. ધ્યેય યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના આરબોના હાલના સંબંધોને નષ્ટ કરવાનો છે, "તેલની કટોકટી" બનાવવાનું છે - આ બધું યુરોપને આપણા પર નિર્ભર બનાવશે.
અમેરિકન વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર અને અનુગામી સોવિયેત નેતાઓને સંબોધવામાં આવેલા પ્રેમના શબ્દો માટે કૃતજ્ઞતામાં, મોસ્કોએ આરબ વિશ્વને શસ્ત્રો આપવાનું શરૂ કર્યું, નાણાં ઉછીના આપવાનું અને અસંખ્ય સલાહકારો અને નિષ્ણાતો મોકલવાનું શરૂ કર્યું.
ગુપ્ત સોવિયેત-ઇજિપ્તીયન વાટાઘાટો પ્રાગમાં શરૂ થઈ. તે સોવિયેત લાઇસન્સ હેઠળ ઉત્પાદિત ચેકોસ્લોવાક શસ્ત્રો ઇજિપ્તને વેચવા વિશે હતું.
કાવતરું સૌથી મહત્વપૂર્ણ હતું. યુદ્ધ પ્રધાન અબ્દ અલ-હકીમ આમેરના કાર્યાલયના વડા હાફેઝ ઇસ્માઇલની આગેવાની હેઠળનું એક ઇજિપ્તનું પ્રતિનિધિમંડળ ગુપ્ત રીતે યુગોસ્લાવિયા ગયા. ત્યાં તેણીને બે દિવસ નિવાસમાં રાખવામાં આવી, પછી પ્રાગ મોકલવામાં આવી. પ્રતિનિધિમંડળને ચેકોસ્લોવાકિયામાં ઇજિપ્તીયન મિશન સાથે સંબંધો જાળવી ન રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, તેથી નાસર તેમના પ્રતિનિધિમંડળનો સંપર્ક કરી શક્યો ન હતો.
વાટાઘાટો, જે ચેકોસ્લોવાક વિદેશ વેપાર મંત્રાલયની ઇમારતમાં થઈ હતી, લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ચાલી હતી. ચેકોસ્લોવાક પ્રતિનિધિમંડળમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
"પ્રથમ તો તેઓએ અમારા સાચા ધ્યેયો વિશેના તેમના ડરને છુપાવ્યા ન હતા," ઇજિપ્તના પ્રતિનિધિમંડળના વડા હાફેઝ ઇસ્માઇલે યાદ કર્યા. "તેઓને ડર હતો કે લશ્કરી પુરવઠા પરની વાટાઘાટો માત્ર એક દાવપેચ હતી. પરંતુ જ્યારે તેઓને અમારા ઇરાદાની પ્રામાણિકતાની ખાતરી થઈ, ત્યારે વાટાઘાટો સરળ રીતે ચાલી. અમારી વચ્ચે કોઈ ગેરસમજ ન હતી. અમારી મુખ્ય માંગણીઓમાંની એક સોવિયેત જહાજો પર લડાયક વિમાન અને અન્ય શસ્ત્રોની તાત્કાલિક ડિલિવરી હતી. સોવિયેત યુનિયન અમને અડધા રસ્તે મળી ગયું.
ઇજિપ્તને માત્ર ઇઝરાયેલ સામે લડવા માટે શસ્ત્રોની જરૂર નહોતી. જ્યારે સુદાનની સરકાર ઇજિપ્તની લાઇનથી દૂર જવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે નાસેરે ઓગસ્ટ 1955માં મોસ્કોને ઇજિપ્તની સૈનિકોને સુદાનમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે તાકીદે પરિવહન વિમાનો અને બોમ્બર વેચવા કહ્યું.
નાસેરે સોવિયેત રાજદૂત માલ્ટને કહ્યું: "ઇજિપ્તની સરકારને વિશ્વાસ છે કે આરબ દેશો હંમેશા ઇજિપ્તને અનુસરશે..."
નાસિરનો ઇરાદો માત્ર આરબોનો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર મુસ્લિમ વિશ્વનો નેતા બનવાનો હતો.
"હું વિશ્વાસમાં અમારા ભાઈઓ વિશે વિચારું છું," તેણે લખ્યું, "જેઓ ભલે ગમે તે દેશમાં હોય, અમારી સાથે મક્કા જાય છે અને આદરપૂર્વક એ જ પ્રાર્થના કરે છે.
જ્યારે હું ઇન્ડોનેશિયા, ચીન, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, બર્મા, પાકિસ્તાન, રશિયાના લાખો મુસ્લિમોને માનસિક રીતે સંબોધિત કરું છું, અન્ય દેશોના લાખો મુસ્લિમોનો ઉલ્લેખ ન કરું, જ્યારે હું માનસિક રીતે આ લાખો લોકોને એક વિશ્વાસથી એક થવાની કલ્પના કરું છું, ત્યારે હું છું. તેમની વચ્ચેના સહકારમાં કઇ મોટી શક્યતાઓ રહેલી છે તેનાથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે, જે તેમને અને તેમના ભાઈઓને અમર્યાદિત શક્તિની ખાતરી આપે છે.
હવે હું રોલ પર પાછા ફરવા માંગુ છું, તેને ભજવી શકે તેવા અભિનેતાની શોધમાં ભટકવું છું. તે અમે છીએ, અને માત્ર અમે જ, જે તેને રમવા માટે સક્ષમ છીએ.
પ્રાગમાં વાટાઘાટોમાં, સોવિયેત પ્રતિનિધિઓએ માંગ કરી હતી કે શસ્ત્રોનો ભાગ તાત્કાલિક અને મુક્તપણે કન્વર્ટિબલ ચલણમાં ચૂકવવામાં આવે - બ્રિટિશ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ. તેઓ બાકીના હપ્તામાં વેચવા સંમત થયા, પરંતુ સારા વ્યાજ દરે.
નાસીરનો બિલકુલ ચૂકવણી કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. તેમણે સોવિયેત નેતાઓને યાદ અપાવ્યું કે શેપિલોવે તેમને વચન આપ્યું હતું: "સોવિયેત યુનિયનને ઇજિપ્તની વસ્તુઓની સપ્લાય દ્વારા તમામ ચૂકવણી કરવામાં આવશે." નાસેરે શસ્ત્રોની ચૂકવણી તરીકે કપાસ અને ચોખા સ્વીકારવાનું કહ્યું. ખ્રુશ્ચેવ અને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમના અન્ય સભ્યો સંમત થયા.
4 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રાજદૂત સોલોડે ઇજિપ્તવાસીઓને જાણ કરી કે મોસ્કો ટેન્ક વેચવા માટે તૈયાર છે. શસ્ત્રોની ડિલિવરી શક્ય તેટલી વહેલી તકે શરૂ થશે. ઇજિપ્તવાસીઓ કોમોડિટી સપ્લાય સાથે ચૂકવણી કરી શકે છે - કપાસ, ચોખા, ચામડાની કાચી સામગ્રી, રેયોન યાર્ન.
12 સપ્ટેમ્બર, 1955 ના રોજ, પ્રાગમાં ગુપ્ત શસ્ત્ર પુરવઠા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ડીલના અમલમાં પોલેન્ડ પણ સામેલ હતું. તેણીએ ઇજિપ્તીયન કાફલાના આધુનિકીકરણ અને પુનઃઉપકરણમાં ભાગ લેવાનું વચન આપ્યું હતું.
તે જ દિવસે, ઇઝરાયેલના રાજદૂત જોસેફ અવિદાર નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશો માટેના વિભાગના વડા, ગ્રિગોરી ટીટોવિચ ઝૈત્સેવને જોવા માટે મોસ્કોમાં વિદેશ મંત્રાલયમાં આવ્યા હતા.
રાજદૂતનો જન્મ વોલિન પ્રાંતમાં થયો હતો, ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરે તે પેલેસ્ટાઇન ગયો અને હગાનાહ સૈનિકોમાં જોડાયો. સેનામાં તે બ્રિગેડિયર જનરલના હોદ્દા પર પહોંચ્યો. ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોમાં છેલ્લું સ્થાન ઉત્તરી લશ્કરી જિલ્લાના કમાન્ડર છે.
જોસેફ અવિદારે પૂછ્યું કે શું સોવિયેત યુનિયન ખરેખર આરબ દેશો, મુખ્યત્વે ઇજિપ્ત અને સીરિયાને શસ્ત્રો સપ્લાય કરવાની ઓફર કરે છે. રાજદૂતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ઇઝરાયેલ આ બાબતે ઉદાસીન નથી." "આરબ દેશોના નેતાઓ દાવો કરવાનું ચાલુ રાખે છે કે આરબ દેશો ઇઝરાયેલ સાથે યુદ્ધમાં છે, તેઓ અમને ધમકીઓ આપતા રહે છે, તેઓ ઇઝરાયેલને નષ્ટ કરવાનું વચન આપે છે."
સોવિયત રાજદ્વારી પાસે હજી સુધી જે બન્યું હતું તે વિશે વાત કરવાનો અધિકાર નહોતો.
"સોવિયેત યુનિયન દ્વારા ઇજિપ્ત અને સીરિયાને શસ્ત્રો વેચવા વિશે વિદેશી પ્રેસમાં અહેવાલો વિદેશી અખબારોની નિષ્ક્રિય કાલ્પનિક કથા છે," ઝૈત્સેવે ખડખડાટ બોલ્યો. સાચું, તેણે તરત જ ઉમેર્યું: “જો કે, શસ્ત્રોનું વેચાણ અને ખરીદી, જો તે કોઈ આક્રમક લક્ષ્યોને અનુસરતું નથી, તો તે આંતરિક બાબત છે અને ચોક્કસ રાજ્યનો સામાન્ય વ્યાપારી વ્યવહાર છે, એટલે કે, દરેક રાજ્ય તેની ખાતરી કરવા માટે તેને ખરીદી શકે છે. સુરક્ષા."
ગ્રિગોરી ઝૈત્સેવે ટૂંકા વિરામ સાથે 1953 થી વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયમાં મધ્ય પૂર્વ વિભાગનું નેતૃત્વ કર્યું; 1958 માં તેમને ત્રણ વર્ષ માટે ઇરાકમાં રાજદૂત તરીકે મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાં લશ્કરી બળવો થયો.
સોવિયેત શસ્ત્રો ઇજિપ્તમાં ગયા, પરંતુ ઇજિપ્તના નેતાઓની ભૂખ કૂદકે ને ભૂસકે વધી.
15 સપ્ટેમ્બર, 1955 ના રોજ, નાસેરે રાજદૂતને ફરિયાદ કરી: શા માટે સોવિયેત યુનિયન તેને ભારે IS-3 ટેન્ક, બે વિનાશક અને બે સબમરીન વેચવા માંગતું ન હતું?
અને ત્રણ દિવસ પછી, 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ઇજિપ્તના વિદેશી બાબતોના કાર્યકારી પ્રધાન એ. સેઇડે સોવિયેત રાજદૂત સોલોડને "પરમાણુ પ્રયોગશાળા ગોઠવવા માટેના સાધનો, સામગ્રી અને સાધનોની સૂચિ" સોંપી, જે તેમણે ઇજિપ્તને આપવાનું કહ્યું. વાજબી ભાવે. પરંપરાગત શસ્ત્રો નાસર માટે પૂરતા ન હતા. તે પોતાનો અણુ બોમ્બ રાખવા માંગતો હતો.
27 સપ્ટેમ્બરના રોજ, નાસેરે જાહેરમાં ચેકોસ્લોવાકિયા પાસેથી શસ્ત્રોની ખરીદીની જાહેરાત કરી. આ સમાચાર નંબર વન હતા.
લેબનોન જેવા અન્ય આરબ દેશોના રાજકારણીઓએ એલાર્મ સાથે નોંધ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વમાં ભારે શસ્ત્રો પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે. લેબનીઝને ડર હતો કે ઇઝરાયેલ તેની સેના માટે શસ્ત્રો ખરીદીને જવાબ આપશે, જે આખરે નવા યુદ્ધ તરફ દોરી જશે.
TASS રિપોર્ટ 1લી ઓક્ટોબરે પ્રકાશિત થયો હતો. તે ભારપૂર્વક જણાવે છે કે અમે ચેકોસ્લોવાક શસ્ત્રો વિશે વાત કરી રહ્યા હતા અને સોવિયેત યુનિયનને તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.
ઑક્ટોબર 18 ના રોજ, રાજદૂત સોલોડે નાસરની મુલાકાત લીધી અને અહેવાલ આપ્યો કે થોડા દિવસોમાં સોવિયેત પરિવહન ક્રાસ્નોડાર લશ્કરી કાર્ગો સાથે એલેક્ઝાન્ડ્રિયા બંદર પર આવશે. મોસ્કોએ જહાજના આગમન અને તેના અનલોડિંગને સંપૂર્ણ ગુપ્તતામાં રાખવા કહ્યું.
ઑક્ટોબર 24 ના રોજ, યુએસએસઆરમાં ઇઝરાયેલના ચાર્જ ડી અફેર્સે નાયબ વિદેશ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમેનોવિચ સેમેનોવને ઇજિપ્તને શસ્ત્રોના વેચાણ અંગેની નોંધ સાથે રજૂ કરી. સેમ્યોનોવે નોટ મંત્રી મોલોટોવને પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તરત જ નોંધ્યું કે નોટમાં અચોક્કસતા હતી. "તે જાણીતું છે," નાયબ મંત્રીએ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું, "સોવિયેત યુનિયન ઇજિપ્ત અથવા મધ્ય પૂર્વના અન્ય કોઈ દેશને શસ્ત્રો સપ્લાય કરતું નથી. ચેકોસ્લોવાકિયા દ્વારા ઇજિપ્તને શસ્ત્રોના પુરવઠાના મુદ્દા પર સોવિયત યુનિયનની સ્થિતિ માટે, અમે માનીએ છીએ કે આ બે સૂચવેલા સાર્વભૌમ રાજ્યોનું કાર્ય છે. ઇજિપ્ત તેની સેના માટે જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં શસ્ત્રો ખરીદી શકે છે.
ચેકોસ્લોવાકિયા દ્વારા સોવિયેત શસ્ત્રો વેચવાની યોજના, જેની શોધ ઇઝરાયેલને સપ્લાય કરવા માટે કરવામાં આવી હતી, તે હવે તેના દુશ્મનોના ફાયદા માટે કામ કરી રહી છે.
16 નવેમ્બરના રોજ, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમે કૈરોના સોવિયેત રાજદૂતના ટેલિગ્રામની ચર્ચા કરી, જેમાં શસ્ત્રોના વધારાના પુરવઠા માટે ઇજિપ્તની વિનંતીની રૂપરેખા આપવામાં આવી. સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટના વડા વી.એન. માલિને ખ્રુશ્ચેવની મુખ્ય થીસીસની ટૂંકમાં નોંધ લીધી: “જોખમ. પરંતુ તેઓએ જે કર્યું તે સારું હતું. અમે સ્વતંત્ર નીતિ અપનાવી છે. ચૂકવાનું બંધ. લીટી સાચી છે. હવે: સબમરીન આપશો નહીં; જ્યારે તમને તે અટકી જશે, અમે તેની ચર્ચા કરીશું. અમને વિમાનો આપો. તે મફતમાં મૂલ્યવાન નથી, પરંતુ પ્રેફરન્શિયલ લોન આપવા માટે.
સોવિયેત નેતાઓ ઇજિપ્તને ઇચ્છિત એંસીને બદલે સો લડવૈયાઓ આપવા સંમત થયા.
પીપલ્સ ડેમોક્રેસીસ સાથેના આર્થિક સંબંધો માટેના જનરલ ડિરેક્ટોરેટે પોલેન્ડ દ્વારા લશ્કરી સલાહકારો અને અંગ્રેજી અનુવાદકોને ઇજિપ્ત મોકલ્યા, જેમણે ઇજિપ્તવાસીઓને ટેક્નોલોજીમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી અને તેમને લશ્કરી બાબતો શીખવી. ઇજિપ્તના પાઇલોટ્સને ગ્ડીનિયા અને ગ્ડાન્સ્કમાં તાલીમ આપવામાં આવી હતી.
9 નવેમ્બરના રોજ, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન એન્થોની એડને, લંડનમાં એક ભોજન સમારંભમાં બોલતા કહ્યું કે ઇજિપ્તને સોવિયેત પુરવઠો મધ્ય પૂર્વમાં પહેલેથી જ અચોક્કસ સંતુલનનો નાશ કરી રહ્યો છે.
"તે વાહિયાત હશે," એડને કહ્યું, "એ વિચારવું કે આ માત્ર એક અન્ય વેપાર સોદો છે. ઇજિપ્તને ટેન્ક અને એરક્રાફ્ટ વેચવાનો હેતુ આરબ વિશ્વમાં સોવિયેત યુનિયનનો પ્રવેશ છે. સોવિયેત દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીને સોવિયેત સરકારની શીત યુદ્ધનો અંત લાવવાની જાહેર કરેલી ઈચ્છા સાથે સમાધાન કરી શકાતું નથી. મોસ્કોએ સમજવું જોઈએ કે આ પ્રદેશમાં મોટા પ્રમાણમાં શસ્ત્રોના પુરવઠાના શું પરિણામો આવશે.
ડિસેમ્બર 1955 માં, ખ્રુશ્ચેવે, સુપ્રીમ કાઉન્સિલના એક સત્રમાં બોલતા, પ્રથમ વખત જાહેરમાં ઇઝરાયેલ સામે દાવા કર્યા: "ઇઝરાયેલ રાજ્યની ક્રિયાઓ, જેણે તેના અસ્તિત્વના પ્રથમ દિવસોથી તેના પડોશીઓને ધમકી આપવાનું શરૂ કર્યું અને તેને અનુસરવાનું શરૂ કર્યું. તેમના પ્રત્યે બિનમૈત્રીપૂર્ણ નીતિ, નિંદાને પાત્ર છે. તે સ્પષ્ટ છે કે આવી નીતિ ઇઝરાયેલ રાજ્યના રાષ્ટ્રીય હિતોને પૂર્ણ કરતી નથી, અને જાણીતી સામ્રાજ્યવાદી શક્તિઓ આવી નીતિનો અમલ કરનારાઓની પાછળ ઊભી છે. તેઓ ઇઝરાયલનો આરબ લોકો સામે તેમના હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવા માગે છે..."
ખ્રુશ્ચેવના શબ્દો મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષને લગતી સોવિયેત નીતિના આમૂલ સુધારાનો સંકેત આપે છે. જોકે મોસ્કો જાણતું હતું કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અલગ છે.
ઇઝરાઇલના રાજદૂત અબ્રામોવે મોલોટોવને લખ્યું:
"સાઉદીના વડા પ્રધાન અમીર ફૈઝલે, ઘણા આરબોના અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે "એક આરબ નેતા હજુ સુધી જન્મ્યો નથી જે ઇઝરાયેલ અને આરબ રાજ્યો વચ્ચે શાંતિની વાટાઘાટો કરવા બેન-ગુરિયન સાથે મળવા માટે સંમત થાય." આમ, ઇઝરાયેલ પ્રત્યે આરબની સ્થિતિ હાલમાં અસંગત છે.
ઇઝરાયેલની સ્થિતિ વધુ લવચીક છે..."
પરંતુ સોવિયત રાજદ્વારીઓ ફક્ત એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ અથવા ગુપ્ત પત્રવ્યવહારમાં જ ખુલ્લેઆમ બોલતા હતા.
ઇઝરાયેલ પ્રત્યેના વલણે ફરીથી દુશ્મનાવટના લક્ષણો પ્રાપ્ત કર્યા. ડાઉન પેસેન્જર પ્લેનની વાર્તામાં આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. 4 ઓગસ્ટ, 1955 ના રોજ, લેખક યુરી કાર્લોવિચ ઓલેશાએ તેમની ડાયરીમાં લખ્યું:
"માનવતા વિરુદ્ધ એક ભયંકર ગુનો આચરવામાં આવ્યો છે: બલ્ગેરિયનોએ ઇઝરાયેલી પેસેન્જર પ્લેનને ગોળી મારી દીધી હતી જે આકસ્મિક રીતે તેમના પ્રદેશમાં અથડાયું હતું. અઠ્ઠાવન લોકો મૃત્યુ પામ્યા. તે વિસ્ફોટ થયો, પ્લેન, બધી સંભાવનાઓમાં, શેલ અથવા ગોળી ટાંકીને અથડાતા.
અઠ્ઠાવન નિર્દોષ પીડિતો. શું ખરેખર શાંતિના સમયમાં વિમાન વિદેશી પ્રદેશ પર ઉડે છે એટલા માટે તેના પર ગોળીબાર કરવો જરૂરી છે? બર્બરતા! સંભવતઃ એક વાયરસ છે જે આ બધાને જન્મ આપે છે: જર્મનો માનવ ત્વચામાંથી મોજા બનાવે છે, નિર્દોષોનો દેશનિકાલ અને આ પ્રકારની જાસૂસી ઘેલછા...
તે Lusitania તરીકે ડરામણી છે. તદુપરાંત, આ રીતે, યુદ્ધ દરમિયાન થયું હતું અને જર્મનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ પોતે કેવી રીતે પીડાય છે તે જાણે છે, અને આ બલ્ગેરિયનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ તુર્કીની રીતે ક્રૂર છે.
બ્રિટિશ લાઇનર લુસિટાનિયા લિવરપૂલથી ન્યૂયોર્ક જઈ રહી હતી અને 7 મે, 1915ના રોજ જર્મન સબમરીન દ્વારા તેને ડૂબી ગઈ હતી. જહાજ પર એક હજાર બેસોથી વધુ મુસાફરો અને સાતસો ખલાસીઓ હતા. અડધાથી વધુ મૃત્યુ પામ્યા. પેસેન્જર લાઇનર ડૂબી જવાથી જર્મની પ્રત્યે નફરત વધી.
ચાલીસ વર્ષ પછી, ઈઝરાયેલથી તુર્કી થઈને ઈંગ્લેન્ડ જતી વખતે ઈઝરાયેલ એરલાઈન્સનું પેસેન્જર પ્લેન નીચે પડ્યું હતું. તે કોર્સમાંથી ભટકી ગયો અને બલ્ગેરિયન એરફોર્સ દ્વારા તેને ઠાર કરવામાં આવ્યો, જે ઇઝરાયેલના સંબંધમાં સોવિયત યુનિયનની લાઇન દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
 
સુએઝ કેનાલ પર યુદ્ધ
23 જાન્યુઆરી, 1956 ના રોજ, નાસેરે સોવિયેત ચાર્જ ડી અફેર્સને જાણ કરી હતી કે સીરિયા પણ ચેકોસ્લોવાકિયા દ્વારા સોવિયેત શસ્ત્રો ખરીદવા માંગે છે અને તેણે પહેલેથી જ એક પ્રતિનિધિને પ્રાગ મોકલ્યો છે.
સીરિયા સાઠ T-34 ટેન્ક, અઢાર 100 mm બંદૂકો, બત્રીસ 100 mm અથવા 855 mm એન્ટી એરક્રાફ્ટ શસ્ત્રો, અઢાર ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, એકસો અને પચાસ સશસ્ત્ર વાહનો, ત્રણ રડાર ઇન્સ્ટોલેશન, કેટલાક સો ટ્રક અને દારૂગોળો મેળવવા માંગે છે. સીરિયનોનો પણ ઇરાદો પૈસાથી નહીં, પણ માલ વડે ચૂકવવાનો હતો.
ઇજિપ્તવાસીઓ અને સીરિયનો સોવિયેત યુનિયનને સીધા દુશ્મનાવટમાં ખેંચવા આતુર હતા.
1956 ની શરૂઆતમાં, એક નવો સોવિયત રાજદૂત કૈરો આવ્યો - એવજેની દિમિત્રીવિચ કિસેલ્યોવ, જે યુદ્ધ પછી વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયમાં બાલ્કન દેશોના વિભાગના વડા હતા, અને પછી હંગેરીમાં રાજદૂત હતા.
એકવીસમી માર્ચ, છપ્પનમા, નાસેરે કિસેલ્યોવને મળ્યો અને તેને કહ્યું:
"સીરિયા, સાઉદી અરેબિયા અને ઇજિપ્ત સોવિયેત યુનિયનને પૂછે છે, તે ધ્યાનમાં રાખીને કે પશ્ચિમી સત્તાઓએ ઇઝરાયેલને પહેલાથી જ યુએસએ, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને અન્ય દેશોની યહૂદી વસ્તીમાંથી તેના ઉડ્ડયન માટે પાઇલટ્સની ભરતી કરવાની મંજૂરી આપી છે, રાજ્યની સ્થિતિમાં. કટોકટીની, સોવિયેત યુનિયનના મધ્ય એશિયાના પ્રજાસત્તાકોમાં પણ આવું કરવા માટે, મુસ્લિમો તરફ વળવું જે તેમને લશ્કરી સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરી શકે...
સોવિયત સરકારને ત્રણ દેશોની વિનંતી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને ગંભીર છે.
વિનંતી મોસ્કોમાં નકારી કાઢવામાં આવી હતી. ઓછામાં ઓછું એટલા માટે નહીં કે ખ્રુશ્ચેવ તે સમયે પશ્ચિમ સાથેના સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
1956ના એપ્રિલની અઢારમીથી સત્તાવીસમી સુધી લગભગ દસ દિવસ સુધી, નિકિતા સેર્ગેવિચ ખ્રુશ્ચેવ અને સરકારના વડા નિકોલાઈ એલેકસાન્ડ્રોવિચ બલ્ગાનિન ઈંગ્લેન્ડમાં હતા.
"રશિયનો સંપૂર્ણપણે નવા પ્રકાશમાં દેખાયા," એક રાજદ્વારી યાદ કરે છે. "તેમની સાથે વાત કરવી સરળ બની ગઈ." તેઓ નક્કર રીતે ચર્ચા કરતા હતા અને ખૂબ જ નિખાલસતાથી અને સ્પષ્ટપણે બોલતા હતા, જોકે તેઓ હંમેશા નમ્ર બનવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. તેઓ આત્મવિશ્વાસુ અને સીધા સાદા હતા."
વાટાઘાટો દરમિયાન, બ્રિટિશરોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વ મુખ્યત્વે બ્રિટિશ અને વધુ વ્યાપક રીતે કહીએ તો, યુરોપિયન હિતોનું ક્ષેત્ર છે. અને ઇજિપ્તને સોવિયેત શસ્ત્રોનો પુરવઠો આ પ્રદેશમાં શસ્ત્રોની સ્પર્ધામાં વધારો કરી રહ્યો છે.
ખ્રુશ્ચેવ અને બલ્ગેનિને ઇજિપ્તને શસ્ત્રોનો પુરવઠો રોકવાનું વચન આપ્યું ન હતું, પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં, પશ્ચિમ સાથેના સંબંધો સુધારવાના નામે, તેઓએ તેમને ઘટાડવાનું નક્કી કર્યું.
કૈરો નારાજ હતો. નાસીરનો જવાબ તરત જ આવ્યો. 16 મેના રોજ, ઇજિપ્તે પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇનાને માન્યતા આપી. નાસેરને આશા હતી કે મહાન ક્રાંતિકારી માઓ ઝેડોંગ, જેમણે ખ્રુશ્ચેવને ધિક્કાર્યો હતો, તે તેને કોઈપણ શરતો વિના શસ્ત્રો વેચશે. પરંતુ સરકારના વડા, ઝોઉ એનલાઈએ અફસોસ સાથે જવાબ આપ્યો: "ચીન પાસે ઇજિપ્તને હથિયાર બનાવવાની ક્ષમતા નથી."
2 જૂન, 1956 ના રોજ, પ્રવદાએ અહેવાલ આપ્યો કે સુપ્રીમ કાઉન્સિલના પ્રેસિડિયમે મંત્રી પરિષદના પ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ મોલોટોવને વિદેશ પ્રધાન તરીકેની તેમની ફરજોમાંથી મુક્ત કરવાની વિનંતી મંજૂર કરી. દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચ શેપિલોવ પ્રધાન બન્યા.
મોલોટોવનું પ્રસ્થાન અનિવાર્ય હતું. તે અને ખ્રુશ્ચેવ દરેક બાબતમાં નિર્ણાયક રીતે અસંમત હતા. આન્દ્રે ગ્રોમીકોને આશા હતી કે આ વખતે તે ચોક્કસપણે મંત્રી બનશે. પરંતુ ખ્રુશ્ચેવે તેના પ્રિય દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચ શેપિલોવને સ્મોલેન્સકાયા સ્ક્વેર પર મોકલ્યો. ગ્રોમીકો માટે આ એક ફટકો હતો. તેમના પુત્ર, એનાટોલી એન્ડ્રીવિચ ગ્રોમીકોએ કહ્યું કે તે દિવસે તેના પિતા, જે એક અદ્ભુત રીતે આરક્ષિત માણસ હતા, તેમણે તેમની લાગણીઓને વેગ આપ્યો - તે રેક લઈને વનુકોવોના ડાચા ખાતે યાર્ડ સાફ કરવા ગયો ...
શેપિલોવ એક સરળ વ્યક્તિ હતો અને, તેના પુરોગામી મોલોટોવથી વિપરીત, માનતા હતા કે મંત્રીએ શક્ય તેટલું વિશ્વભરમાં પ્રવાસ કરવો જોઈએ અને વિદેશી રાજદ્વારીઓ સાથે મળવું જોઈએ. તે તરત જ મધ્ય પૂર્વના દેશો - ઇજિપ્ત, સીરિયા, લેબનોનની મોટી સફર પર ગયો.
ઇઝરાયલે શેપિલોવને પણ આમંત્રણ આપ્યું, પરંતુ મોસ્કોએ જવાબ આપ્યો કે મંત્રીના પ્રવાસ કાર્યક્રમ પર પહેલાથી જ સંમતિ આપવામાં આવી છે, અને સફર પછી, શેપિલોવે તરત જ મોસ્કો પરત ફરવું પડશે.
દિમિત્રી શેપિલોવ, ખ્રુશ્ચેવનો સંપૂર્ણ ટેકો અનુભવતા, સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર રીતે વર્ત્યા. તે એક બુદ્ધિશાળી માણસ હતો, તેણે બધું જ ઝડપથી પકડી લીધું હતું, પરંતુ તે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માંગતો ન હતો. તેમણે મધ્ય પૂર્વમાં નવી સોવિયત નીતિને વ્યાખ્યાયિત કરી: આરબ દેશો સોવિયત સંઘના સાથી છે, તેમને દરેક સંભવિત રીતે મદદ કરવાની જરૂર છે.
જ્યારે શેપિલોવ ગમલ અબ્દ-અલ-નાસરને મળવા માટે કૈરો ગયો, ત્યારે મંત્રીને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમના ક્યા સહાયકોએ તેમની સાથે રહેવું જોઈએ. દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચને આશ્ચર્ય થયું: “શા માટે લોકોને કામથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે? દૂતાવાસમાં એક અનુવાદક હશે અને હું બ્રીફકેસ જાતે લઈ જઈ શકીશ.”
16 જૂને, શેપિલોવ નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડવાના વચન સાથે ઇજિપ્ત પહોંચ્યા. 18 જૂને, તેમણે યુદ્ધ પ્રધાન અને દેશના સશસ્ત્ર દળોના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ, મેજર જનરલ અબ્દ-અલ-હકીમ આમેર સાથે તેમની ઓફિસમાં વાત કરી. વાતચીત ખૂબ જ નિખાલસ હતી, કારણ કે આમેરને દેશનો બીજો વ્યક્તિ માનવામાં આવતો હતો.
નાસેરે ખ્રુશ્ચેવને સમજાવ્યું:
- કોમરેડ ખ્રુશ્ચેવ, આમેર અને હું એક વ્યક્તિ છીએ. તમે મને શું કહી શકો, આમેરને કહો, અને આમેરને શું કહી શકો, મને કહો. અમે ગાઢ મિત્રો છીએ.
શેપિલોવે જનરલ આમેરને પશ્ચિમી પ્રેસના લેખો વિશે પૂછ્યું જેમાં જણાવાયું હતું કે ઇઝરાયેલી સેના ઇજિપ્તની સેના કરતાં હજુ પણ વધુ મજબૂત છે:
- જો ઇઝરાયેલી સૈન્યને ઇજિપ્તની સેના પર ખરેખર કોઈ ફાયદા છે, તો પછી બરાબર શું?
"આમેરે જવાબ આપ્યો," એક સોવિયેત રાજદ્વારીએ મંત્રીના શબ્દો નોંધ્યા, "કે હાલમાં ઇઝરાયેલી સેના લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં ઇજિપ્તની સેના પર તેનો ફાયદો ગુમાવી ચૂકી છે: સંખ્યાઓ, સાધનો, તાલીમ અને સામાન્ય લડાઇ અસરકારકતા... ઇઝરાયેલી સૈન્ય હવે ઇજિપ્ત સામે યુદ્ધ જીતવામાં અસમર્થ છે, પરંતુ ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓનો આશરો લઈ શકે છે."
આમેરે આગામી વર્ષ માટે T-54 ટેન્કની બેચ અને મિગ-19 ફાઈટર્સની બે સ્ક્વોડ્રન માંગી.
"સાથી શેપિલોવે જનરલ આમેરને સમજાવ્યું, વાતચીતના રેકોર્ડિંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, T-54 ટેન્ક અને મિગ-19 લડવૈયાઓ અમારા નવા શસ્ત્રો છે જેનું હાલમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને જ્યાં સુધી પરીક્ષણો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી અમે પ્રતિષ્ઠાના કારણોસર તેમને વેચવાનું ટાળીશું. .
તે જ સમયે, કામરેજ શેપિલોવે નોંધ્યું કે અજમાયશનો સમયગાળો, સંભવતઃ, ખૂબ લાંબો નહીં હોય ... "
ઇજિપ્તના નેતાઓ સ્પષ્ટ ખુશામત કરતા નહોતા અને પોતાને સોવિયેત નેતાઓના વિદ્યાર્થીઓ તરીકે દર્શાવતા હતા. શબ્દો સસ્તા હતા.
19 જૂનના રોજ, શેપિલોવે ખ્રુશ્ચેવને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“બધી મીટિંગમાં, નાસેર મને વિગતવાર સલાહ માટે પૂછે છે કે તેઓ કેવી રીતે દેશના ઔદ્યોગિકીકરણ અને તેના સહકાર સહિત કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવાની સમસ્યાઓનો વ્યવહારિક રીતે ઉકેલ લાવી શકે છે. છેલ્લી વાતચીતમાં, જે લગભગ છ કલાક ચાલે છે, મેં તેને જરૂરી ખુલાસો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો ... "
દિમિત્રી શેપિલોવ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી માણસ હતો, પરંતુ તે માનતો હતો કે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિને ખરેખર તેમની સલાહની જરૂર છે. જોકે આ સફર બહુ સફળ રહી ન હતી. શેપિલોવે ઇજિપ્ત સાથે મિત્રતા સંધિ પૂર્ણ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. ઇજિપ્તવાસીઓ તેમના બધા ઇંડા એક ટોપલીમાં મૂકવાની ઉતાવળમાં ન હતા. નાસીર પશ્ચિમ તરફ દોરી જતો દરવાજો ખખડાવવા માંગતા ન હતા. તેને અમેરિકનો પાસેથી પણ કંઈક મળવાની અપેક્ષા હતી.
શેપિલોવ, જ્યારે જતા હતા, ત્યારે નાસરને મોસ્કોમાં આમંત્રણ આપ્યું.
રાજદૂત કિસેલ્યોવે નાસરની ઘરે મુલાકાત લીધી અને વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ મોસ્કોને મોકલ્યું:
“નાસેરે કહ્યું કે, તે સામાન્ય રીતે હવામાં અને સમુદ્રમાં દરિયાઈ બીમારીથી પીડાતો હોવા છતાં અને પ્લેનમાં ચડતા પહેલા જ લગભગ બેહોશ થઈ જતો હોવા છતાં, તે પ્લેનમાં જવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે સમય ઘટાડે છે.
મેં તે સમયે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે સોવિયેત સરકાર ઈચ્છે તો તેમના પછી અમારા વિમાનો મોકલવામાં ખુશ થશે. નાસેરે જવાબ આપ્યો કે તે આભારી છે, પરંતુ તેણે વિચાર્યું કે તે તેના વીકાઉન્ટ વિમાનમાં ઉડાન ભરશે, જેમાં તે બેલગ્રેડ ગયો હતો. તેણે નોંધ્યું કે તેમાં પ્રથમ વખત તે દરિયાઈ બીમારીથી પીડિત નથી. નાસેરે આ અંગ્રેજી વિમાનની તેની આરામ, ઝડપ અને અવાજ અને કંપનનો અભાવ માટે પ્રશંસા કરી હતી...
નાસેરે મને સૈન્યમાં તેના ઘણા નજીકના સાથીઓના તાજેતરના મૃત્યુ અંગેની તેની તકલીફ વિશે જણાવ્યું. યુગોસ્લાવિયા જવાના દિવસે, ઇઝરાયેલી ગુપ્તચર (નાસીર આ હત્યારાઓના નામ જાણે છે!) એ તેના રેજિમેન્ટના સાથીદારને મોકલ્યો, જે ગાઝામાં હતો, એક પુસ્તકમાં છુપાયેલ બોમ્બ, જે પેકેજ ખોલવાની ક્ષણે વિસ્ફોટ થયો.
આજે, જુલાઈ 21, તેના મિત્ર અને, નાસેરના જણાવ્યા મુજબ, એક અપવાદરૂપે પ્રામાણિક અને વિનમ્ર દેશભક્ત, કર્નલ સેલિહ મુસ્તફા, અમ્માનમાં લશ્કરી એટેચી, તે જ "પાર્સલ" થી મૃત્યુ પામ્યા.
ઉત્તેજના અને કડવાશની લાગણી સાથે, નાસેરે તેના આ મિત્રો અને તેમના મૃત્યુ વિશે ઇઝરાયેલી ગુપ્તચરની અધમ અને અધમ પદ્ધતિઓ વિશે વિગતવાર વાત કરી."
નાસેર કર્નલ મુસ્તફા હાફેઝનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો હતો, જેમણે ગાઝા પટ્ટીમાં ઇજિપ્તની ગુપ્તચરોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને જોર્ડનના લશ્કરી એટેચ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ સલાહ મુસ્તફાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઇઝરાયેલી ગુપ્તચર સેવા મોસાદ તેમના સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તેઓએ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓને ઇઝરાયેલી પ્રદેશમાં દેશનિકાલની દેખરેખ રાખી હતી...
મોસ્કો પરત ફરતા, શેપિલોવે ખ્રુશ્ચેવને જાણ કરી કે નાસેર સુએઝ કેનાલનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જેનું સંચાલન ફ્રેન્ચ-અંગ્રેજી કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અને તેથી તે થયું.
અસ્વાન ડેમના નિર્માણ માટે ઇજિપ્તને લોન આપવાનો વિશ્વ બેંક અને અમેરિકન સરકારના ઇનકારથી નાસરનો નિર્ણય ઉશ્કેરવામાં આવ્યો હતો. નાસેરે સતત કહ્યું કે ડેમ દેશના વિશાળ વિસ્તારોને ફળદ્રુપ ક્ષેત્રોમાં ફેરવશે જે ઇજિપ્તવાસીઓને નોકરીઓ અને ખોરાક પૂરો પાડશે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ બનેલા જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સે ઇજિપ્તને લોન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
ઈરાન, પાકિસ્તાન અને તુર્કીએ અમેરિકનો પર દબાણ કર્યું: તમે નાસરને પૈસા આપવા માંગો છો, જે તમારી નીતિની વિરુદ્ધ છે, અને તમે અમને ના પાડો છો, જો કે અમે તમને સમર્થન આપીએ છીએ... તેમ છતાં, ઇતિહાસકારો લોનના ઇનકારને ભૂલ કહેશે. ડુલેસે નાસરને પશ્ચિમનો દુશ્મન બનાવ્યો.
19 જુલાઇ, 1956ના રોજ, ડુલેસે કહ્યું કે ઇજિપ્તને અસવાન ડેમના નિર્માણ માટે પૈસા નહીં મળે. એક અઠવાડિયા પછી, છવ્વીસમી જુલાઈએ, નાસેરે સુએઝ કેનાલના રાષ્ટ્રીયકરણ અંગેના હુકમનામું પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
કૈરોના ધૂળવાળા અલ-તાહિર સ્ક્વેરમાં એક ગરમ સાંજે, નાસેરે તેના ચાહકોના ટોળાને હુકમનામું લખાણ વાંચ્યું: “જનરલ સુએઝ કેનાલ કંપનીનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ઉપરોક્ત કંપનીના તમામ ભંડોળ, અધિકારો અને જવાબદારીઓ રાજ્યની મિલકત બની જાય છે. હાલમાં તેના સંચાલન માટે જવાબદાર તમામ સંસ્થાઓ અને સમિતિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું છે..."
નહેરનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાના નાસરના નિર્ણયની મુખ્યત્વે ઈંગ્લેન્ડને અસર થઈ, જો કે સુએઝ કેનાલ કંપનીના શેરનો હિસ્સો ફ્રાન્સ પાસે પણ હતો.
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન એન્થોની એડનને તેમના ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ નિવાસસ્થાન પર લંચ દરમિયાન કૈરો તરફથી તાત્કાલિક સંદેશ મળ્યો. બપોરના ભોજનમાં વિક્ષેપ પડ્યો, અને પ્રધાનોની કેબિનેટ તરત જ એકત્ર થઈ. "ઇજિપ્તવાસીઓએ અમને ગળાથી પકડી રાખ્યા છે," વડા પ્રધાને ઉદાસીથી કહ્યું.
બીજા દિવસે સવારે, બ્રિટિશ ચીફ ઓફ સ્ટાફને કેનાલ પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવવા માટે ઓપરેશન પ્લાન તૈયાર કરવા સૂચના આપવામાં આવી.
1936 માં, ઇંગ્લેન્ડે ઇજિપ્ત સાથે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેણે તેને સુએઝ કેનાલ વિસ્તારમાં લશ્કરી થાણા અને લશ્કરી ટુકડીઓ રાખવાની મંજૂરી આપી હતી. નાસરની સરકારે બ્રિટિશ સૈનિકોને ઇજિપ્તની ધરતી છોડી દેવાની માંગ કરી.
ફ્રાન્સના વિદેશ પ્રધાન ક્રિશ્ચિયન પિનોલ્ટ સંયુક્ત લશ્કરી કાર્યવાહીની યોજના પર ચર્ચા કરવા લંડન પહોંચ્યા.
ફ્રાન્સે નાસર સાથે સમાધાન કરવા માટે પોતાનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. દેશની આઝાદીની માંગ કરનારા અલ્જેરિયાના બળવાખોરોને ઇજિપ્તે શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા હતા. પેરિસમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે યુદ્ધ નાસરને રાજીનામું આપવા દબાણ કરશે અને એક અઠવાડિયામાં અલ્જેરિયાનો બળવો સમાપ્ત થઈ જશે.
ફ્રાન્સના સંરક્ષણ મંત્રાલયે પેરિસમાં ઇઝરાયેલી દૂતાવાસને "ઇજિપ્તની દળો - જમીન, સમુદ્ર અને હવાની તાકાત અને જમાવટ વિશે નવીનતમ માહિતી" પ્રદાન કરવા કહ્યું.
નાસેરે આખરે સુએઝ કેનાલના ભાવિ અંગેની વાટાઘાટો તોડી નાખી. ત્યારબાદ સુએઝ કેનાલ કંપનીએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. ઇજિપ્ત પોતાને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જોવા મળ્યું. મોસ્કોમાં ઇજિપ્તના રાજદૂત મદદ માટે વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયમાં દોડી ગયા: પાઇલટ્સની તાત્કાલિક જરૂર હતી. અને સોવિયત સંઘે મદદ કરી.
બીજી ઓગસ્ટના રોજ ઈંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની સરકારોએ લંડનમાં ઓકટોબર 29મી, આઠસો અને 88મીના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલ સંમેલનના પક્ષકારોની એક પરિષદ બોલાવવાનું નક્કી કર્યું અને અન્ય દેશોના ઉપયોગમાં રસ ધરાવતા દેશો. સુએઝ કેનાલ.
3 ઓગસ્ટના રોજ, મોસ્કોમાં બ્રિટીશ રાજદૂતે શેપિલોવને કેનાલના રાષ્ટ્રીયકરણના સંદર્ભમાં ગ્રેટ બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નિવેદન સાથેની એક નોંધ આપી.
સોવિયેત યુનિયનને લંડનમાં એક પરિષદમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું "નહેરની કામગીરીની સાતત્યતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે અસરકારક પગલાં હાથ ધરવા માટે કયા સૌથી યોગ્ય પગલાં લઈ શકાય તે અંગે વિચારણા કરવા."
10 ઓગસ્ટના રોજ, શેપિલોવે કૈરોમાં સોવિયત રાજદૂતને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
“નાસરની મુલાકાત લો અને તેને નીચેની બાબતો આપો. હું લંડન કોન્ફરન્સમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરીશ.
મારા પોતાના વતી, હું નાસરને પોતે લંડન કોન્ફરન્સમાં ન જવાની સખત સલાહ આપું છું.
સૌપ્રથમ, કોન્ફરન્સ દરમિયાન અને તે પછી તરત જ, ઇજિપ્તમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે, જેમાં કૈરોમાં નાસરની ગેરહાજરી સમગ્ર બાબત પર ખૂબ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
બીજું, સામ્રાજ્યવાદી દળો હવે દરેક રીતે નાસરને ખતમ કરવા માગે છે. જો તે લંડન જાય છે, તો હું સામ્રાજ્યવાદી એજન્ટો દ્વારા નાસિર વિરુદ્ધ સીધી આતંકવાદી કાર્યવાહી હાથ ધરવાના પ્રયાસોની શક્યતાને બાકાત રાખતો નથી..."
આ પછી, રાજદૂતને નવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી:
"નાસરની મુલાકાત લો અને તેને કહો કે, પ્રાપ્ત વિશ્વસનીય માહિતી અનુસાર, આગામી 24 કલાકમાં, બ્રિટિશ અને ફ્રેન્ચ સૈનિકો સુએઝ કેનાલ પર કબજો કરશે."
રાજદૂત કિસેલ્યોવ તરત જ નાસેર પાસે ગયો. તેમણે કહ્યું કે ઈજિપ્ત નહેર પર કબજો કરવાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવા માટે તૈયાર છે. સેના અને નૌકાદળ એલર્ટ પર છે.
ઇજિપ્તે લંડનમાં યોજાનારી કોન્ફરન્સનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. સુએઝ સંઘર્ષમાં, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીએ ઇજિપ્તના પ્રતિનિધિ તરીકે કામ કર્યું. નાસરની મંજૂરી વિના, શેપિલોવે એક પણ પગલું ભર્યું ન હતું. મોસ્કોએ નાસેરના નિર્ણયને મંજૂરી આપી હતી અને કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કરવાની યોજના બનાવી રહી હતી, જેના વિશે નાસરને 4ઠ્ઠી ઓગસ્ટે જાણ કરવામાં આવી હતી.
પરંતુ બીજા દિવસે તેઓને તે સમજાયું, અને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમે જવાનું નક્કી કર્યું. રાજદૂતને તરત જ નાસરને સમજાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો: અમે ફક્ત "કોન્ફરન્સના સંસ્થાનવાદી સ્વભાવને ઉજાગર કરવા" લંડન જઈ રહ્યા હતા. વાસ્તવમાં, કઠોર ભાવનામાં તૈયાર કરાયેલા પ્રતિનિધિમંડળના નિર્દેશોના પ્રારંભિક ડ્રાફ્ટને સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં સુધારવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ઉદાહરણ તરીકે, વિદેશ મંત્રાલયે સૂચવ્યું:
"કોન્ફરન્સના ઉદઘાટન સમયે, પ્રતિનિધિમંડળે ઘોષણા કરવી જોઈએ કે સોવિયત સરકાર સુએઝ કેનાલને લગતા મુદ્દાઓ પર કોઈપણ નિર્ણય લેવા માટે આવી રચનામાં અસમર્થ માને છે."
ખ્રુશ્ચેવે સ્વરને હળવો કરવાનો આદેશ આપ્યો.
આ પરિષદ સોળમીથી ત્રીસમી ઓગસ્ટ સુધી એક સપ્તાહ ચાલી હતી. શેપિલોવ ત્રણ વખત બોલ્યો, અને તે સમાપ્ત થયા પછી તેણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આપી. શેપિલોવે પાછળથી યાદ કર્યું કે લંડનમાં તેમને "આ સામ્રાજ્યવાદીઓના ચહેરા પર મુક્કો મારવા" માટે કોડેડ સૂચના મળી હતી. પરંતુ કોન્ફરન્સનું પરિણામ ઇજિપ્ત માટે તદ્દન અનુકૂળ હતું. કૌભાંડ શા માટે કરવું?
શેપિલોવે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સ લંડનમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં તેમને મળવા આવ્યા હતા. પ્રખ્યાત અસ્પષ્ટ અમેરિકને કહ્યું: "હું તમારી પાસે આવ્યો છું કારણ કે લંડનમાં આગમન પર તમારા ખૂબ જ અસ્પષ્ટ નિવેદનમાં મને એક શબ્દ મળ્યો જે મને આશા આપે છે કે તમે અને હું સુએઝ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે વાજબી અભિગમ માટે સામાન્ય ગ્રાઉન્ડ શોધવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ. શ્રી વિશિંસ્કી સાથે આ ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે, જેઓ, અલબત્ત, ઉચ્ચ આદરને પાત્ર છે. શ્રી વિશિન્સ્કીના તેજસ્વી ભાષણો સાંભળીને અંત સુધી તરી શકે તેવી વ્યક્તિની કલ્પના કરવી મારા માટે મુશ્કેલ છે...”
શેપિલોવને પશ્ચિમી નીતિને "ખુલ્લી લૂંટ અને લૂંટ" કહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેણે સૂચનાઓની અવગણના કરી.
જ્યારે તે મોસ્કો પાછો ફર્યો, ત્યારે તેણે ખ્રુશ્ચેવને જાણ કરી. તેણે મને આવવા કહ્યું. જ્યારે શેપિલોવ ઑફિસમાં દેખાયો, ત્યારે તેણે પૂછ્યું:
- સાંભળો, નિકોલાઈ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ અને મેં તમને કોડમાં આપેલી સૂચનાઓનું તમે કેમ પાલન ન કર્યું?
- કોઈ જરૂર ન હતી. અમે યુદ્ધ જીત્યા અને શા માટે તેમની સાથે સંબંધો બગાડ્યા?
- ઓહ, તે કેવી રીતે છે! - ખ્રુશ્ચેવ ગુસ્સે હતો. - તો તમે વિદેશ નીતિનું નેતૃત્વ જાતે કરવા માંગો છો?
27 ઓગસ્ટના રોજ, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમમાં, શેપિલોવે લંડનની મીટિંગ અંગે અહેવાલ આપ્યો.
ખ્રુશ્ચેવે નોંધ્યું:
- કોન્ફરન્સ સારી રીતે ચાલી. કામરેજ શેપિલોવે સોંપણીનો સારી રીતે સામનો કર્યો. અમે ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું તે પણ યોગ્ય છે. નિર્દેશને પરિપૂર્ણ કરવાથી વિચલનના અપવાદ સાથે, આ સ્વતંત્રતા, ખોટી અને જોખમી છે.
પ્રેસિડિયમના અન્ય સભ્યોએ પણ શેપિલોવની કમનસીબ ભૂલ વિશે વાત કરી. તેમણે ટિપ્પણીઓને ધ્યાનમાં લેવાનું વચન આપ્યું હતું.
પ્રેસિડિયમના ઠરાવમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે "સીપીએસયુની સેન્ટ્રલ કમિટી લંડન કોન્ફરન્સમાં સોવિયેત યુનિયનના પ્રતિનિધિમંડળના આચાર અને વ્યવહારિક કાર્યને મંજૂરી આપે છે." પરંતુ ખ્રુશ્ચેવ શેપિલોવની સ્વતંત્રતાથી વધુ અસંતુષ્ટ હતા તેના કરતાં તેણે તે સમયે બતાવ્યું હતું, અને ટૂંક સમયમાં તેને વિદેશ મંત્રાલયમાંથી દૂર કરી દીધો.
મે '56 માં, સોવિયેત મંત્રીઓ સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર સ્વાગત માટે ઇઝરાયેલી દૂતાવાસમાં આવ્યા હતા. એવું લાગતું હતું કે યહૂદી રાજ્ય પ્રત્યે મોસ્કોનું વલણ કંઈક અંશે સુધર્યું છે. પરંતુ સિનાઈ સંઘર્ષે બધું જ બરબાદ કરી નાખ્યું. ઈઝરાયેલ અર્ધ-શત્રુ દેશોની શ્રેણીમાં નિશ્ચિતપણે આગળ વધી ગયું છે.
26 ઓગસ્ટના રોજ, ઇઝરાઇલના રાજદૂત અબ્રામોવે મોસ્કોને જાણ કરી કે તેમણે 4 સપ્ટેમ્બરે દેશના રાષ્ટ્રપતિ ઝીવ બેન-ઝવીના પરંપરાગત સ્વાગતમાં અભિનંદન ભાષણ આપવું પડશે, કારણ કે રાજદ્વારી કોર્પ્સના ડીન વેકેશન પર ગયા હતા, અને સોવિયેત રાજદૂત પછીના સૌથી વરિષ્ઠ હતા.
અબ્રામોવે મોસ્કોને જાણ કરી કે ગયા વર્ષે તે આવી જ પરિસ્થિતિમાં વેકેશન પર ગયો હતો, તેથી આ વખતે તે થોડા દિવસો માટે બેરૂત મોકલવાનું કહી રહ્યો હતો.
કેન્દ્રીય સમિતિના પ્રેસિડિયમમાં આ મુદ્દા પર વિચારણા કરવામાં આવી હતી, અને રાજદૂતની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ઝીવ બેન-ઝવીનો જન્મ પોલ્ટાવામાં થયો હતો. 1906 માં, તે પોએલી ઝિઓન પાર્ટીમાં જોડાયો, પરંતુ પોલીસે તેને શોધી કાઢ્યો. તેના ઘરની શોધ દરમિયાન, તેઓને હથિયારો મળ્યા જે યહૂદી સ્વ-રક્ષણ એકમો માટે એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. બેન-ઝવી પેલેસ્ટાઇન ભાગી ગયો, જ્યાં, બ્રિટિશ આર્મીના યહૂદી લીજનના ભાગ રૂપે, તેણે જનરલ રોમેલના જર્મન અભિયાન દળ સામે લડ્યા. તેઓ 1952 માં ઇઝરાયેલના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતા અને બે વાર ફરીથી ચૂંટાયા હતા...
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓ જાણતા હતા કે આરબ દેશોએ ઇઝરાયેલ સાથે વાટાઘાટોમાં પ્રવેશવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. તેમને મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિની જરૂર નહોતી. તેનાથી વિપરીત, ઇજિપ્તની નેતાગીરીએ આવી તંગ પરિસ્થિતિ જાળવી રાખવાની જરૂર હતી, જેણે અન્ય આરબ દેશોને કૈરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ફરજ પડી હતી. નાસેરે સીધા શેપિલોવને કહ્યું:
- આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષ હાલમાં આરબ દેશોને એક કરવાનું મુખ્ય માધ્યમ છે.
આ જ કારણોસર, આરબ રાજકારણીઓએ પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓને મદદ કરવા માટે કંઈ કર્યું નથી. તેઓએ પ્રચાર હેતુઓ માટે પેલેસ્ટિનિયનોને ફસાયેલા રાખ્યા.
4 ડિસેમ્બર, 1955 ના રોજ, ઇજિપ્તના રાજદૂત માલ્ટે મોસ્કોને જાણ કરી:
"પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓના સંપૂર્ણ સ્વદેશ પરત આવવાની માંગનો હેતુ ઇઝરાયેલમાં મજબૂત આરબ લઘુમતી બનાવવાનો છે જે ઇઝરાયેલી સરકારની નીતિઓ પર થોડો પ્રભાવ પાડી શકશે.
જો કે, એ નોંધવું જોઇએ કે ઇજિપ્તની સરકાર હાલમાં પેલેસ્ટાઇનની સમસ્યાને ઉકેલવામાં રસ ધરાવતી નથી અને તે હકીકતને કારણે ઇઝરાયેલ સાથે વાટાઘાટો કરવા તૈયાર નથી કે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં હાલના તણાવમાં ફાળો આપે છે. રાજ્યો સામાન્ય રીતે ઇજિપ્તની નીતિઓને ટેકો આપે છે."
1 જાન્યુઆરી, 1957 ના રોજ, નવા રાજદૂત, યેવજેની કિસેલ્યોવ સાથે વાત કરતા, ગમાલ અબ્દ-અલ નાસેરે છટાદાર રીતે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે તેમણે શેપિલોવને "આરબ એકતાની જાળવણી અને મજબૂતીકરણ માટે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાના મહત્વ વિશે કહ્યું. આ તે ખીલી છે જેના પર એકતા લટકે છે.”
15 ફેબ્રુઆરી, 1958 ના રોજ, સીરિયન વિદેશ પ્રધાન સાલાહ બિટારે સોવિયેત રાજદૂત સર્ગેઈ નેમચિને સમાન પ્રમાણિકપણે કહ્યું:
"સીરિયાને 1947 માં પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન અંગેના યુએનના નિર્ણયના આધારે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં રસ નથી, કારણ કે આ હકીકત તરફ દોરી શકે છે કે આરબ દેશોએ ઇઝરાયેલને માન્યતા આપવી પડશે અને પેલેસ્ટાઇનના વિભાજનની હકીકતને માન્યતા આપવી પડશે. , જેને આરબો અયોગ્ય કૃત્ય માને છે અને જેની સાથે તેઓ સંમત થઈ શકશે નહીં. સીરિયા, ભૂતકાળમાં અને હવે બંને, પેલેસ્ટાઇનના વિભાજન અંગેના યુએનના ઉપરોક્ત ઠરાવને માન્યતા આપતું નથી.
અમુક સમયે, સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીએ તેની સ્વતંત્રતા ગુમાવવાનું શરૂ કર્યું અને ઇજિપ્ત અને સીરિયા ઇચ્છે તે જ કર્યું. આ આરબ દેશોએ બિલકુલ વળતર આપ્યું ન હતું અને તેમની નીતિઓમાં સોવિયત સંઘના હિતોને ધ્યાનમાં લીધા ન હતા.
સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીની થિંક ટેન્ક, વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયની માહિતી સમિતિએ ભલામણ કરી હતી કે આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે કોઈ પહેલ કરવામાં આવશે નહીં અને યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં આ મુદ્દો ટાળવામાં આવશે. અને આ ભલામણનો અમલ કરવામાં આવ્યો...
ઈઝરાયેલે સિનાઈ યુદ્ધમાં શા માટે ભાગ લીધો?
ઇજિપ્ત અને સીરિયાને સોવિયેત શસ્ત્રોના મોટા પ્રમાણમાં સપ્લાયથી તે ગભરાઈ ગયો હતો. શસ્ત્રોના આવા જથ્થાએ દળોનું સંતુલન બદલી નાખ્યું અને આરબ રાજકારણીઓમાં 1948 ના હારી ગયેલા યુદ્ધનો બદલો લેવાની ઇચ્છાને જન્મ આપ્યો.
અમેરિકન સૈન્યએ સમાન અભિપ્રાય શેર કર્યો.
યુએસ જોઈન્ટ ચીફ્સ ઑફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ, એડમિરલ આર્થર રેડફોર્ડે રાષ્ટ્રપતિ અને સંરક્ષણ સચિવને જાણ કરી:
“એપ્રિલ 1957 સુધી, ઇઝરાયેલ અને આરબ દેશોની લશ્કરી શક્તિ લગભગ સમાન સ્તરે હશે. '57 ની વસંત પછી, આરબોની લશ્કરી શ્રેષ્ઠતા બહાર આવવાનું શરૂ થશે, અને જો વર્તમાન વલણ ચાલુ રહેશે, તો તે ધીમે ધીમે વધશે."
ઇઝરાયલીઓએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને તેમને શસ્ત્રો વેચવા કહ્યું. સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સની સલાહ પર, પ્રમુખ આઈઝનહોવરે ના પાડી.
આવી સ્થિતિમાં, ઇઝરાયેલી સૈન્યનું માનવું હતું કે સોવિયેત લશ્કરી સાધનોમાં નિપુણતા મેળવવાનો સમય મળે તે પહેલાં ઇજિપ્તની સેના પર હુમલો કરવો જરૂરી છે.
ઑક્ટોબર 1955માં, અમેરિકન મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સનાં ડેપ્યુટી ચીફ, એડમિરલ એડવિન લેઇટને, જોઇન્ટ ચીફ્સ ઑફ સ્ટાફના અધ્યક્ષને જાણ કરી: “જોકે ઇઝરાયેલીઓ સમજી રહ્યા હોય તેમ લાગે છે કે સોવિયેત શસ્ત્રોની અસર તાત્કાલિક નહીં થાય (એવું માનવામાં આવે છે કે ઇજિપ્ત મોટા ભાગના સાધનો અને સાધનોનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં સમર્થ હશે જે એક વર્ષ કરતાં પહેલાં નહીં), તેઓ માને છે કે તેમની પાસે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે થોડો સમય બાકી છે."
'56 ના ઉનાળામાં M.P. પોપોવ, જેણે ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં તેમની બીજી ટર્મ સેવા આપી હતી, તે મોસ્કો પરત ફર્યા. હું વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના દેશોના વિભાગના વડા જી.ટી. ઝૈત્સેવ. ઈરાનના રાજદૂત એ. લાવરેન્ટીવ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મંત્રી પણ ઓફિસમાં હતા. તેઓએ પોપોવને પૂછવાનું શરૂ કર્યું: જો ઇજિપ્ત અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળે, તો તે કેવી રીતે સમાપ્ત થશે?
પોપોવે જવાબ આપ્યો કે ઇઝરાયેલી સેના જીતશે. ઇઝરાયેલના સૈનિકો સુશિક્ષિત છે અને આધુનિક ટેક્નોલોજીમાં માહેર છે, જ્યારે ઇજિપ્તના સૈનિકો અભણ છે અને ટેક્નોલોજીથી કમ્ફર્ટેબલ નથી. અને આરબ રાજકારણીઓના ઇઝરાયેલને નષ્ટ કરવા અને તમામ યહૂદીઓને સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાના વચનો છેલ્લા સુધી લડવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ છોડતા નથી.
વિભાગના વડા પોપોવના શબ્દો પર ગુસ્સે થયા હતા અને કહ્યું હતું કે ઇઝરાયેલમાં કામના વર્ષોમાં તે "વધારે યહૂદી બની ગયો હતો, કંઈપણ સમજતો ન હતો અને કંઈપણમાં સારો નહોતો." અને, રાજદૂત લવરેન્ટીવ તરફ વળ્યા, તેણે ફરિયાદ કરી:
- તે તારણ આપે છે કે આપણા માટે કયા પ્રકારનાં પ્રથમ સચિવો કામ કરે છે!
ઝૈત્સેવે પોપોવને સૂચનાત્મક રીતે સમજાવ્યું કે સોવિયેત સહાયને કારણે, ઇજિપ્તની સેના પહેલા કરતા વધુ મજબૂત હતી:
"યુદ્ધની સ્થિતિમાં, તમારા ઇઝરાયેલમાંથી કોઈ ભીનું સ્થળ બાકી રહેશે નહીં."
મિખાઇલ પોપોવને આશા હતી કે તેને નજીકના અને મધ્ય પૂર્વના વિભાગમાં લઈ જવામાં આવશે. તેઓએ તે લીધું નહીં ...
ઑક્ટોબર 30 ના રોજ, જનરલ સ્ટાફના મુખ્ય ગુપ્તચર નિયામકના વડા, લેફ્ટનન્ટ જનરલ સેરગેઈ માત્વેવિચ શ્ટેમેન્કોએ સંરક્ષણ પ્રધાન ઝુકોવને એક નોંધ મોકલી:
"હું જાણ કરું છું:
મેઈન ઈન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટના રેડિયો ઈન્ટરસેપ્શન ડેટા અનુસાર, આ વર્ષે 29 ઓક્ટોબરની સાંજે. ઇઝરાયલી સૈનિકોએ અલ-કુંટિલા શહેરના વિસ્તારમાંથી ઇજિપ્તની સરહદનું ઉલ્લંઘન કર્યું, તેના પ્રદેશમાં 90 કિલોમીટર સુધી પ્રવેશ કર્યો અને નેકલ શહેરના વિસ્તારમાં (સુએઝથી 110 કિમી પૂર્વમાં) સ્થાન લીધું.
તેલ અવીવના એક ઇન્ટરસેપ્ટેડ સંદેશા અનુસાર, ઇઝરાયેલી સૈનિકોએ 30 ઓક્ટોબરની સવારે સુએઝ કેનાલથી 30 કિમી પૂર્વમાં એક સેટલમેન્ટ પર હુમલો કર્યો હતો.
કૈરોના સવારના અખબારો 10/30/56 ના રોજ ઇજિપ્ત સામે ઇઝરાયેલના યુદ્ધની શરૂઆતનો અહેવાલ આપે છે.
ઇંગ્લેન્ડ કથિત રીતે ઇજિપ્તમાંથી ઇઝરાયલી સૈનિકોને હાંકી કાઢવામાં ઇજિપ્તને મદદ કરવા તૈયાર છે અને ઇઝરાયેલ અથવા મધ્ય પૂર્વમાં અન્ય આક્રમક સામે 24 કલાકની અંદર પ્રહાર કરવા તૈયાર છે...
મુખ્ય ગુપ્તચર નિર્દેશાલયે પરિસ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવા માટે પગલાં લીધાં છે.”
સિનાઈની લડાઈઓમાં ઉડ્ડયનએ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી હતી. પહેલેથી જ દુશ્મનાવટના પ્રથમ દિવસે, ઇઝરાયેલી પાઇલટ્સે ઇજિપ્તવાસીઓ કરતા બમણા લડાઇ મિશન ઉડાન ભરી હતી. સિનાઈમાં, ઇજિપ્તવાસીઓ પાસે ઊંડાણમાં સંરક્ષણ પ્રણાલી હતી, જે તેમની ખાઈને કાંટાળા તાર અને ખાણોથી ઢાંકતી હતી. પરંતુ ઇજિપ્તની ટાંકી હવાઈ કવર વિના રહી ગઈ હતી, અને ઇજિપ્તની સૈનિકોમાં મનોબળનો અભાવ હતો.
ઑક્ટોબર ત્રીસમીની સાંજે, નાસેરે સુએઝ કેનાલ ઝોનમાં પીછેહઠ કરવાનો આદેશ આપ્યો, કારણ કે ઇજિપ્તવાસીઓને દુશ્મન સામેની લડાઈમાં એક પણ તક મળી ન હતી.
1 નવેમ્બરના રોજ, રાજદૂત કિસેલ્યોવે, દેશની પરિસ્થિતિ અંગે અહેવાલ આપતા લખ્યું કે ઇજિપ્તવાસીઓ મોસ્કો પાસેથી લશ્કરી સહાયની અપેક્ષા રાખતા હતા:
"શહેરમાં અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે યુએસએસઆર તરફથી ઇજિપ્તને મદદ કરવા માટે ચાલીસ હજાર મુસ્લિમ સ્વયંસેવકો હવાઈ માર્ગે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે અને સોવિયેત વિમાન સાયપ્રસમાં બ્રિટિશ પાયા પર બોમ્બ ધડાકા કરી રહ્યા છે. આ અમારા તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની આશાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
નાસીરના વિશ્વાસુ અને તેની ઓફિસના ડિરેક્ટર અલી સાબરીએ સોવિયેત રાજદૂતને ઇજિપ્તના કિનારે સોવિયેત યુદ્ધ જહાજો મોકલવા કહ્યું.
3 નવેમ્બરના રોજ, શેપિલોવે કૈરોમાં રાજદૂતને ટેલિગ્રાફ કર્યો:
"અમારા લશ્કરી લોકો આ સંદર્ભમાં કહે છે કે અમારા તરફથી આવા પગલા, વાસ્તવિક હકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા વિના, ફક્ત ઇજિપ્તની સ્થિતિને જટિલ બનાવી શકે છે, કારણ કે તે ઇજિપ્તની નજીક કેન્દ્રિત ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સના કાફલાને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે, અને ઇજિપ્તીયન પ્રદેશ સામેના તેમના હુમલાઓના ઉત્તેજના માટે.
તેઓ યુએસએસઆરના નૌકાદળના ખતરાના સંદર્ભમાં આ બધી આક્રમક ક્રિયાઓને ઢાંકશે અને ન્યાયી ઠેરવશે.
ઇજિપ્ત પર હુમલો કરવામાં બ્રિટિશ અને ફ્રેન્ચ દળો સાથે ઇઝરાયેલી સૈનિકો જોડાયા હતા.
6 નવેમ્બરના રોજ, શ્ટેમેન્કોએ ઝુકોવને જાણ કરી:
"હું જાણ કરું છું:
5 નવેમ્બર, 1956ના રોજ સવારે 7.30 વાગ્યે, એંગ્લો-ફ્રેન્ચ કમાન્ડે ઇજિપ્તના પ્રદેશ પર હવાઈ હુમલો શરૂ કર્યો. ઉતરાણ દળને પોર્ટ સૈદ વિસ્તારમાં કેટલાક સ્થળોએ ક્રમિક રીતે ઉતારવામાં આવી હતી. 14.30 સુધીમાં, એક પેરાશૂટ બ્રિગેડ તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ પેરાટ્રૂપર્સનો સમાવેશ થતો હતો. લેન્ડિંગ મજબૂત ઉડ્ડયન કવર હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું...”
 
સોવિયેત યુનિયન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિરુદ્ધ ઇઝરાયેલ
સિનાઈ દ્વીપકલ્પ પરના યુદ્ધે મોસ્કોમાં ગંભીર અશાંતિ સર્જી હતી. સોવિયત નેતાઓ જેમણે નાસરને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા હતા તેઓને તેના ભાવિનો ભય હતો. નાસરને હટાવવાનો અર્થ એ થશે કે ઇજિપ્તમાં તમામ રોકાણો વ્યર્થ જશે.
"અમે ખૂબ જ ચિંતિત હતા," ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું. "તેઓને ડર હતો કે ઇજિપ્તનો પરાજય થશે, અને આ મધ્ય પૂર્વમાં પ્રતિક્રિયાની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે..."
ખ્રુશ્ચેવને મોલોટોવ કહે છે:
— વ્યાચેસ્લાવ મિખાઇલોવિચ, હું માનું છું કે હવે આપણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ આઇઝનહોવરને સંદેશ મોકલવો જોઈએ અને ઇજિપ્ત પર હુમલો કરનારા આક્રમક દળો સામે સંયુક્ત કાર્યવાહીનો પ્રસ્તાવ મૂકવો જોઈએ.
- શું તમને લાગે છે કે આઈઝનહોવર ઈંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઈઝરાયેલ સામે અમારી સાથે સંમત થશે? - મોલોટોવે શંકા વ્યક્ત કરી.
- અલબત્ત, તે કામ કરશે નહીં. પરંતુ પછી અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકાર અને રાષ્ટ્રપતિ આઇઝનહોવરનો માસ્ક ફાડી નાખીશું. તેઓ પ્રેસમાં દેખાય છે અને ઇજિપ્ત પર ફ્રાન્સ, ઇંગ્લેન્ડ અને ઇઝરાયેલના હુમલાની નિંદા કરે છે. અને યુદ્ધ ચાલુ છે. અમારા પ્રસ્તાવથી અમે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકીશું.
"હા, તમે સાચા છો," મોલોટોવ સંમત થયા. - ચાલો ચર્ચા કરીએ. આ એક ઉપયોગી ક્રિયા હશે.
ખ્રુશ્ચેવનો વિચાર ફળદાયી નીવડ્યો. સોવિયત નેતાઓના આશ્ચર્ય માટે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે નિર્ણાયક રીતે ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઇઝરાયેલને દુશ્મનાવટ બંધ કરવાની માંગ કરી. અને અમેરિકન દબાણની અસર થઈ.
ક્રેમલિન માનતા હતા કે આ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ, એક આદરણીય વ્યક્તિ, બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ભાગ લેનારનો નિર્ણય હતો. વાસ્તવમાં, ડ્વાઇટ આઇઝનહોવર બીમાર હતા. સિનાઈ યુદ્ધના એક વર્ષ પહેલા, 24મી સપ્ટેમ્બર 1955ની રાત્રે, આઈઝનહોવરને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અથવા, તબીબી દ્રષ્ટિએ, કોરોનરી વાહિનીઓના તીવ્ર થ્રોમ્બોસિસ - લોહીના ગંઠાઈ જવાથી હૃદયની ધમનીમાં અવરોધ આવ્યો.
તેને ફિટ્ઝસિમોન્સ મિલિટરી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ બે અઠવાડિયામાં, કોઈ જાણતું ન હતું કે તે તેની ફરજો પર પાછા ફરશે કે નહીં. ઘણા લોકોએ તેમને રાજકારણી તરીકે દફનાવવામાં ઉતાવળ કરી. તે પછી જ એક કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં એક્ઝિક્યુટિવ શાખાના વડા તેમની સત્તાનો ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થ હોય તેવા સંજોગોમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટને સત્તા સ્થાનાંતરિત કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. ઘણા મહિનાઓ સુધી તેઓ એટલા નબળા હતા કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ રિચાર્ડ નિક્સન પ્રમુખ તરીકે કામ કરતા હતા.
છ મહિના પછી, 8 જૂન, 1956ની રાત્રે, તેને આંતરડામાં અવરોધ ઊભો થયો ત્યારે આઈઝનહોવર ભાગ્યે જ બહાર નીકળ્યો. વોલ્ટર રીડ હોસ્પિટલના વડા મેજર જનરલ લિયોનાર્ડ હીટનની આગેવાની હેઠળની કાઉન્સિલે તરત જ પ્રમુખને ઓપરેટિંગ ટેબલ પર મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો.
આઈઝનહોવરના પેટની મોટી સર્જરી થઈ, જે બે કલાક ચાલી. વ્હાઇટ હાઉસ દર થોડા કલાકે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે બુલેટિન જારી કરે છે. ઓપરેશન પછી તે ખૂબ જ ખરાબ દેખાતો હતો અને ભારે પીડાથી પીડાતો હતો. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિક્સને યાદ કર્યું કે આઈઝનહોવર અચાનક ફરિયાદ કરવા લાગ્યા કે તેઓ તેમની ઓફિસનો બોજ ઉઠાવવા માટે શારીરિક રીતે અસમર્થ છે અને હવે રાજીનામું આપવાનો સમય આવી ગયો છે.
પરંતુ તે સ્વસ્થ થઈ ગયો. મેં વ્હાઇટ હાઉસ વહેલા છોડવાનો વિચાર છોડી દીધો. અને તેણે બીજી ટર્મ માટે ચૂંટણી લડવાનું પણ નક્કી કર્યું. આઇઝનહોવરે તાકાત મેળવવા માટે લાંબા સમય સુધી આરામ કર્યો, અને પછી ચૂંટણી પ્રચાર પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. 6 નવેમ્બર, 1956ના રોજ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી યોજાવાની હતી.
જ્યારે આઈઝનહોવર બીમાર હતા અને ચૂંટણીની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે દેશની વિદેશ નીતિ ડુલેસ ભાઈઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી હતી. જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સ, સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ તરીકે, રાષ્ટ્રપતિનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ માણ્યો.
જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સની વિચારસરણીએ પ્યુરિટન ઉછેરની મહોર મારી હતી. તેમના ચહેરા પરના અંધકારમય અભિવ્યક્તિ અને રાજ્યના સચિવની અલગતા તેમના વિચારો અને પાત્રને અનુરૂપ હતી. કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરતા પહેલા તેઓ મિશનરી હતા. ડ્યુલ્સ માનતા હતા કે સફળ રાજકારણ માત્ર મજબૂત ધાર્મિક અને નૈતિક સિદ્ધાંતો પર આધારિત હોઈ શકે છે. તેમણે સામ્યવાદને પશ્ચિમની ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ માટે જોખમ તરીકે જોયો. લિબરલ ઇઝરાયલે તેની શંકાઓ અને શંકાઓ જગાડી. તેના ભાઈ એલન, જેને સીઆઈએના ડાયરેક્ટર બનાવવામાં આવ્યા હતા, તેમણે પણ આ જ અભિપ્રાય શેર કર્યો હતો.
ઑક્ટોબર 1950 માં, એડમિરલ રોસ્કો હિલેન્કોઇટરને નવી સોંપણી મળી - પેસિફિક ફ્લીટમાં, અને જનરલ વોલ્ટર બેડેલ સ્મિથ, જેને બીટલનું હુલામણું નામ આપવામાં આવ્યું હતું, થોડા સમય માટે CIA ના ડિરેક્ટર બન્યા.
સ્મિથે ભાવિ પ્રમુખ ડ્વાઇટ આઇઝનહોવર અને ભાવિ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જનરલ જ્યોર્જ માર્શલ સાથે સેવા આપી હતી અને 1946માં તેઓ મોસ્કોમાં રાજદૂત તરીકે ગયા હતા. ટ્રુમેને તેમને સ્ટાલિનને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપવા સૂચના આપી. સ્ટાલિને જવાબ આપ્યો કે ડોકટરો તેમને આવી સફરની મંજૂરી આપશે નહીં.
રાજદ્વારી સેવામાંથી, સ્મિથ સૈન્યમાં પાછો ફર્યો અને 1 લી આર્મીનો આદેશ આપ્યો, જેનું મુખ્ય મથક ન્યુ યોર્કમાં હતું.
તેની નવી સોંપણીની પૂર્વસંધ્યાએ, તે પેટના અલ્સરથી પીડાતા હોસ્પિટલના પલંગમાં સૂતો હતો. સર્જરી દરમિયાન તેના પેટનો બે તૃતીયાંશ ભાગ કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. તેણે પચીસ કિલોગ્રામ વજન ઘટાડ્યું, પણ આત્મવિશ્વાસ અનુભવ્યો. સૌ પ્રથમ, તેણે પોતાને એક વિશ્વસનીય ડેપ્યુટી શોધવાનું નક્કી કર્યું.
બે વર્ષ અગાઉ, ટ્રુમેને એલન ડુલ્સની આગેવાની હેઠળ ન્યૂયોર્કના વકીલોના જૂથને સીઆઈએના કાર્યનું વિશ્લેષણ કરવા કહ્યું. વકીલોએ રાષ્ટ્રપતિને રાજકીય બુદ્ધિના સૌથી નબળા મુદ્દાઓમાંથી એક તરફ ધ્યાન દોર્યું: મોટાભાગની નેતૃત્વની જગ્યાઓ લશ્કરી કર્મચારીઓ દ્વારા કબજે કરવામાં આવી હતી, જેમને ચોક્કસ સમયગાળા માટે સીઆઈએને અસ્થાયી રૂપે સોંપવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેઓ સૈન્ય અથવા નૌકાદળમાં પાછા ફર્યા હતા. . ડુલેસ અને તેના સાથીદારોના જણાવ્યા મુજબ, બુદ્ધિને વ્યાવસાયિકોની જરૂર હતી, કામચલાઉ કામદારોની નહીં. અને સ્કાઉટ્સને ખભાના પટ્ટા બિલકુલ પહેરવાની જરૂર નથી.
જનરલ સ્મિથે ડુલ્સને તેની કાયદા કચેરી, સુલિવાન અને ક્રોમવેલ ખાતે બોલાવ્યા:
"તમે રિપોર્ટ લખ્યો છે, હવે આવો અને તેની ભલામણોને અમલમાં મૂકવામાં મદદ કરો."
વોલ્ટર બેડેલ સ્મિથ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીમાં રોકાયા ન હતા, જોકે અનુભવીઓ તેમને એજન્સીના ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ ડિરેક્ટર તરીકે ઓળખાવે છે. અલ્સરએ તેના પાત્રને દૂષિત કરી દીધું હતું, પરંતુ તે ગતિશીલ, સંચાલિત અને વિકિરણ વશીકરણ ધરાવતો હતો.
જાન્યુઆરી '53 માં, સ્મિથે CIA છોડવું પડ્યું. તે છોડવા માંગતો ન હતો. પરંતુ પ્રમુખ આઈઝનહોવરે જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ નિયુક્ત કર્યા, અને તેમના ભાઈએ ગુપ્ત માહિતીનું સંચાલન જાતે કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. રાષ્ટ્રપતિ ડુલેસ ભાઈઓને મળવા ગયા, જેમની તેઓ ખૂબ જ કદર કરતા હતા. એલન ડુલેસને અન્ય કોઈપણ સીઆઈએ ડિરેક્ટર કરતાં તે સરળ હતું. એક ફોન કૉલ, સાંજે મારા ભાઈના ઘરે એક વાતચીત - અને બધી સમસ્યાઓ હલ થઈ ગઈ.
જ્યારે એલન ડુલ્સને CIAના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ વરિષ્ઠ અધિકારીઓની પ્રોટોકોલ યાદીમાં ચોત્રીસમા સ્થાને હતા. તેઓ અધિકૃત પગાર ધોરણે પાંચમી કેટેગરીના હતા, એટલે કે તેઓ સરકારના સભ્યો કરતા ચાર સ્તર નીચે હતા. તેમનું પદ રાજ્યના નાયબ સચિવની સમકક્ષ હતું. રિસેપ્શનમાં, તે પોતાને ટેબલના છેડે ક્યાંક મળ્યો, જેણે ગુપ્તચર નિર્દેશકને પીડાદાયક રીતે ઘાયલ કર્યા.
સિનાઈ અભિયાન દરમિયાન, સીઆઈએએ ઈઝરાયેલ, ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લેન્ડની લશ્કરી તૈયારીઓ પર નજીકથી નજર રાખી હતી. અમેરિકન મિલિટરી એટેચે તેલ અવીવથી તાત્કાલિક સંદેશ મોકલ્યો કે ઇઝરાયેલે સૈનિકો એકત્ર કર્યા છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં ઇજિપ્ત પર હુમલો કરવાનો ઇરાદો છે.
યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા પછી, સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સે જણાવ્યું હતું કે "અમને જાણ કરવામાં આવી ન હતી." કોંગ્રેસ અને પ્રેસે નક્કી કર્યું કે અમેરિકન ગુપ્તચર તેની જવાબદારીઓમાં નિષ્ફળ ગઈ છે.
CIA કર્મચારીઓ નારાજ હતા. ખાનગી વાતચીતમાં નમ્રતાપૂર્વક એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટનો દેખીતી રીતે અર્થ એવો હતો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારને ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઇઝરાયેલ દ્વારા તેમની યોજનાઓ વિશે અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી ન હતી. સીઆઈએના ઓપરેટિવ્સ અને વિશ્લેષકો પણ એલન ડ્યુલ્સથી નારાજ હતા, જેમણે વિભાગના સન્માન માટે ઊભા રહેવાનું હતું અને તેના ભાઈને સુધારવાનો હતો.
ડુલેસ ભાઈઓએ આરબ તેલ ઉત્પાદક દેશો સાથે સારા સંબંધો પર તેમની મધ્ય પૂર્વ નીતિનો આધાર રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું અને ઇઝરાયેલને ઉપદ્રવ તરીકે જોયા.
સિનાઈ યુદ્ધે ડુલ્સને મધ્ય પૂર્વમાં બ્રિટિશ પ્રભાવને મર્યાદિત કરવાની તક પૂરી પાડી. તેથી, અમેરિકન વહીવટીતંત્ર ખ્રુશ્ચેવ સાથે જોડાયું અને ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઇઝરાયેલની લશ્કરી કાર્યવાહીની નિંદા કરી.
પરિણામે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પ્રથમ વખત સોવિયેત યુનિયનની સાથે બે નાટો સભ્ય દેશો - ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ સામે કાર્યવાહી કરી.
બ્રિટિશ અને ફ્રેન્ચ રાજકારણીઓ પોતાની બાજુમાં હતા. તેઓ માનતા હતા કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પશ્ચિમનો નાશ કરી રહ્યું છે. તેઓ માનતા હતા કે આનું કારણ જ્હોન ફોસ્ટર ડ્યુલ્સની બીમારી છે. પ્રમુખથી વિપરીત, તે અસ્થાયી રીતે બીમાર હતો. તેમને કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હતું. યુરોપિયન રાજકારણીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બીમારીએ તેની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને અસર કરી હતી.
વિદેશ પ્રધાન શેપિલોવે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના અધ્યક્ષને ઇજિપ્ત સામેના આક્રમણને રોકવાની માંગ સાથે અપીલ કરી.
તે જ સમયે, સોવિયત સરકારના વડા નિકોલાઈ બલ્ગાનિનનો એક પત્ર વિતરિત કરવામાં આવ્યો હતો:
"અમે બળ દ્વારા આક્રમણકારોને કચડી નાખવા અને મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કટિબદ્ધ છીએ... જો આ યુદ્ધ બંધ કરવામાં નહીં આવે, તો તે ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં વધારો થવાનું જોખમ લાવી શકે છે."
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન એન્થોની એડનને સંદેશમાં કોઈ ઓછા ભયાનક સૂત્રો નથી:
"જો મજબૂત રાજ્યો દ્વારા તેના પર હુમલો કરવામાં આવે તો બ્રિટન પોતાને કઈ સ્થિતિમાં મળશે? પરંતુ આ દેશો ઉદાહરણ તરીકે મિસાઈલ હથિયારોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયનને બલ્ગેનિનના સંદેશમાં કહ્યું:
“કોઈ બીજાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરીને, બહારથી સૂચનાઓ પર કામ કરીને, ઇઝરાયેલી સરકાર ગુનાહિત અને બેજવાબદારીપૂર્વક વિશ્વના ભાવિ, તેના લોકોના ભાવિ સાથે રમી રહી છે. તે પૂર્વના લોકોમાં ઇઝરાયલ રાજ્ય પ્રત્યે આવી નફરતનું વાવેતર કરી રહ્યું છે, જે ઇઝરાયેલના ભવિષ્યને અસર કરી શકે તેમ નથી અને જે એક રાજ્ય તરીકે ઇઝરાયલના અસ્તિત્વ પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો કરશે.
નવેમ્બર 10 ના રોજ, એક TASS નિવેદન દેખાયું:
"ઇજિપ્તના લોકો માટે સોવિયત લોકોની પ્રખર સહાનુભૂતિની સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ, તેમજ તેમની રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા અને સ્વતંત્રતા માટે લડતા પૂર્વના અન્ય લોકો માટે, સોવિયત નાગરિકોના અસંખ્ય નિવેદનો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો છે. પાઇલોટ, ટાંકી ક્રૂ, આર્ટિલરીમેન અને અધિકારીઓ પણ - મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધમાં ભાગ લેનારા, ઇજિપ્તની ધરતીમાંથી આક્રમણકારોને હાંકી કાઢવા ઇજિપ્તની જનતા સાથે મળીને લડવા માટે તેમને સ્વયંસેવકો તરીકે ઇજિપ્ત જવાની મંજૂરી આપવાની વિનંતી સાથે.
યુએસએસઆરના અગ્રણી વર્તુળોએ જણાવ્યું હતું કે જો ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઇઝરાયેલ, યુએનના નિર્ણયોની વિરુદ્ધ, ઇજિપ્તના પ્રદેશમાંથી તેમના તમામ સૈનિકોને પાછા ન ખેંચે અને, વિવિધ બહાના હેઠળ, આ નિર્ણયોના અમલીકરણમાં વિલંબ કરે છે અને દળો એકઠા કરે છે, જે નવેસરથી જોખમ ઊભું કરે છે. ઇજિપ્ત સામે લશ્કરી કાર્યવાહી, પછી સોવિયત યુનિયનની સંબંધિત સંસ્થાઓ "સોવિયત નાગરિકોના પ્રસ્થાનમાં દખલ કરશે નહીં - સ્વયંસેવકો કે જેઓ તેમની સ્વતંત્રતા માટે ઇજિપ્તીયન લોકોના સંઘર્ષમાં ભાગ લેવા માંગતા હતા."
સોવિયેત સરકારના તીક્ષ્ણ નિવેદન પછી, વોશિંગ્ટનમાં ઇઝરાયેલી રાજદૂતને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને સાદા લખાણમાં સમજાવ્યું કે જો ઇઝરાયેલ લડવાનું બંધ નહીં કરે, તો સોવિયેત સંઘ ખરેખર દખલ કરી શકે છે. તદુપરાંત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ યહૂદી રાજ્યને મદદ કરવાનું બંધ કરશે, યુએન પ્રતિબંધો લાદશે, અને ઇઝરાયેલે હજી પીછેહઠ કરવી પડશે.
આ અપશુકનિયાળ સંકેતો અને અવિચારી બહાદુરી હતી - ખ્રુશ્ચેવની મુત્સદ્દીગીરીની ઓળખ. મધ્ય પૂર્વમાં નવા સાથી માટે, નિકિતા સેર્ગેવિચ, એવું લાગે છે કે, કંઈપણ કરવા તૈયાર હતી. ધમકીઓ કામ કરી ગઈ. પશ્ચિમ પીછેહઠ કરી.
"તેઓ કહે છે કે ફ્રેન્ચ વડા પ્રધાન ગાય મોલેટ," ખ્રુશ્ચેવે કહ્યું, આનંદ વિના નહીં, "તે સમયે તેઓ રાત્રે ઘરે વિતાવવા માટે મંત્રીમંડળમાંથી બહાર નીકળ્યા ન હતા. જ્યારે તેને અમારો સંદેશ મળ્યો, ત્યારે તે શાબ્દિક રીતે પેન્ટ વિના, તેના સૂતા અન્ડરવેરમાં, એડનને ફોન કરવા માટે દોડ્યો... તેણે ફોન પેન્ટમાં લીધો કે વગર, તે બાબતનો સાર બદલતો નથી. મુખ્ય બાબત એ છે કે અમારી ચેતવણી મળ્યાના બાવીસ કલાક પછી, આક્રમકતા વિક્ષેપિત થઈ.
અને ઇજિપ્તમાં તેઓએ નક્કી કર્યું કે સોવિયત સૈન્ય ખરેખર ઇજિપ્તની સાથે સાથે લડવા માટે તૈયાર છે.
નવેમ્બર 6 ના રોજ, સોવિયેત રાજદૂતે મોસ્કોમાં નાસીરના સૌથી નજીકના સહાયક અલી સાબરી સાથેની નવી વાતચીત વિશે જાણ કરી:
“સાબરીએ સ્વયંસેવકો સાથે અમારા વિમાનોને સ્વીકારવા માટે એરફિલ્ડ રનવેને ઝડપથી રિપેર કરવાની શક્યતા વિશે સઘન થીસીસ વિકસાવી. ફક્ત તે જાણવા માટે કે તેઓ આવશે, અને અમે તૈયારી માટે બધું કરીશું.
તેણે અહીં સબમરીન મોકલવાની વાત પણ કરી, ઇજિપ્તના કિનારા પર, જેનો દેખાવ, તેને ખાતરી છે કે બ્રિટિશ અને ફ્રેન્ચ તરત જ ઇજિપ્તના પાણી છોડી દેશે. પરિસ્થિતિને એવી રીતે પણ રજૂ કરી શકાય છે કે આ નૌકાઓ ઇજિપ્ત દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને ઇજિપ્તની ટીમો દ્વારા ઇજિપ્તમાં લઈ જવામાં આવી હતી..."
મોસ્કોના નેતાઓ એ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે નાસેરે સોવિયેતના નિવેદનને ગંભીરતાથી લીધું અને સ્વયંસેવકોને મોકલવાની માંગ કરવાનું શરૂ કર્યું. ખ્રુશ્ચેવ અને તેના વર્તુળ પોતાને એક અપ્રિય પરિસ્થિતિમાં જોવા મળ્યા. અને ઇજિપ્તવાસીઓએ દબાણ કર્યું: તમે આખરે તમારું વચન ક્યારે પૂરું કરશો?
વિદેશ પ્રધાને પોતાને ન્યાયી ઠેરવવો પડ્યો.
4 ડિસેમ્બરના રોજ, શેપિલોવે કૈરોમાં રાજદૂતને ટેલિગ્રાફ કર્યો: નાસરને સમજાવો કે મોસ્કોમાં "તેઓ મુખ્યત્વે ઇજિપ્તને નૈતિક અને રાજકીય સમર્થન આપવાની ઇચ્છાથી આગળ વધ્યા હતા... ઇજિપ્તના દૃષ્ટિકોણથી આ પગલાને અમલમાં મૂકવું અયોગ્ય છે. "
તે અશક્ય છે, શેપિલોવે ઇજિપ્તની ટુકડીઓ માટે એર કવરનું વચન પૂરું કરવાનું ચાલુ રાખ્યું: “નાસર, એક લશ્કરી માણસ તરીકે, ચોક્કસપણે સમજે છે કે એર કવર માટે ઇજિપ્તની નજીક યોગ્ય પાયાની જરૂર છે, જે જાણીતું છે, સોવિયત સંઘ પાસે નથી. "
9 ડિસેમ્બરના રોજ, મોસ્કોમાં સત્તાવાર સમજૂતી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી:
"TASS એ ઘોષણા કરવા માટે અધિકૃત છે કે ઇજિપ્તમાંથી બ્રિટિશ, ફ્રેન્ચ અને ઇઝરાયેલી સૈનિકોની સંપૂર્ણ ઉપાડ સ્વાભાવિક રીતે જ સોવિયેત સ્વયંસેવકો ઇજિપ્ત જવાના પ્રશ્નને દૂર કરે છે."
કૈરો નારાજ હતો કે મોસ્કોએ ઇજિપ્તની સેનાને મદદ કરવા માટે તેની સૈન્ય મોકલી ન હતી. અને સામાન્ય રીતે, વિનાશક એંગ્લો-ફ્રેન્ચ બોમ્બ ધડાકા અને ઇઝરાયેલી હુમલાના દિવસોમાં સોવિયેત સમર્થન અપૂરતું માનવામાં આવતું હતું.
પરંતુ મોસ્કોએ ઇજિપ્તના નેતાઓના મૂડને સુધારવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો. 31 ડિસેમ્બરના રોજ, શેપિલોવે રાજદૂતને નાસેર અથવા અલી સાબરીની મુલાકાત લેવા માટે તાત્કાલિક સૂચનાઓ આપી અને તેમને જાણ કરી કે મોસ્કો યુદ્ધમાં તેમને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે ઇજિપ્તને લશ્કરી સાધનોનો પુરવઠો ફરી શરૂ કરવાનું શક્ય માને છે.
સિનાઈ યુદ્ધ, ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું, મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત યુનિયનની ભૂમિકા બદલાઈ ગઈ:
“એવું હતું કે તે પ્રદેશ ઇંગ્લેન્ડનો હતો. એવું ન હતું કે જ્યારે ઇજિપ્તના રાજા ફારુકે ઇંગ્લેન્ડ સામે લડવા માટે શસ્ત્રો આપવાની વિનંતી સાથે સ્ટાલિન તરફ વળ્યા, ત્યારે સ્ટાલિને ઇનકાર કર્યો અને અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે ત્યાં ગ્રેટ બ્રિટનનો પ્રભાવ છે અને અમારે ત્યાં નાક મારવાનો કોઈ વ્યવસાય નથી.
અમે સાર્વજનિક રીતે આક્રમણકારો વિરુદ્ધ બોલ્યા, તેમને પોતાને ધમકી આપી અને જાહેર કર્યું કે અમે ઉદાસીન અને તટસ્થ રહી શકીએ નહીં. હવે અમને મધ્ય પૂર્વમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
યુએસએસઆર 1956 ની જીત પછી થોડા સમય માટે નાસરથી સાવચેત રહ્યું, પરંતુ તે જ સમયે તેને ટેકો આપ્યો અને તેને પૂરતા શસ્ત્રોની ઓફર કરી. તેઓએ ઇજિપ્તના નૌકાદળના શસ્ત્રો, ટોર્પિડો બોટ અને એરોપ્લેન પણ વેચ્યા. તમામ શસ્ત્રો - નાના શસ્ત્રો, આર્ટિલરી, ટેન્કો, એરક્રાફ્ટ, નૌકાદળના યુદ્ધ જહાજો - નાસરને જરૂરી એવા જથ્થામાં વેચવામાં આવ્યા હતા."
11 જાન્યુઆરી, 1957 ના રોજ, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમે ઇજિપ્તને લશ્કરી સાધનો અને મિલકત સપ્લાય કરવાના મુદ્દા પર ચર્ચા કરી.
ખ્રુશ્ચેવે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો:
- શું આપણે ઇજિપ્તને સહાય પૂરી પાડવામાં સામેલ થઈશું? આ મામલો ગરમ છે.
મિકોયાન અને શેપિલોવ પુરવઠાની તરફેણમાં બોલ્યા.
મંત્રી પરિષદના અધ્યક્ષ બલ્ગેનિન સ્કેલ દ્વારા મૂંઝવણમાં હતા:
- આઠસો મિલિયન રુબેલ્સ મોટી રકમ છે. કદાચ ઓછામાં ઓછા તેને તબક્કામાં તોડી નાખો?
ત્રીસમી જાન્યુઆરીએ અમે અંતિમ નિર્ણય પર આવ્યા: ઇજિપ્તની નેતાગીરીની વિનંતીઓને સંતોષવા.
સિનાઈમાં લશ્કરી કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય કદાચ ઈઝરાયેલ સરકારની સૌથી મોટી ભૂલ હતી. ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોએ ઇજિપ્તની સેનાને બીજી હાર આપી. પરંતુ આનાથી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થયો નહીં, પરંતુ તેણે સોવિયત સંઘ સાથેના સંબંધોને સંપૂર્ણપણે બગાડ્યા.
26 જાન્યુઆરી, 1957 ના રોજ, ઇઝરાયેલના રાજદૂત અબ્રામોવે નાયબ વિદેશ પ્રધાન ઝોરીનને એક નોંધ લખી:
“6 નવેમ્બર, 1956 ના રોજ, ઇજિપ્ત સામે ઇઝરાયેલના આક્રમણના સંદર્ભમાં, મને તરત જ મોસ્કો જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. તે જ દિવસે મેં ઈઝરાયેલ છોડી દીધું.
14 ડિસેમ્બરના રોજ, જ્યારે દુશ્મનાવટ બંધ થઈ અને ઈઝરાયેલે ઈજિપ્તના પ્રદેશમાંથી તેના સૈનિકોને પાછા ખેંચવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ઓથોરિટીએ મારા ઈઝરાયેલ પરત ફરવાનો નિર્ણય લીધો. 26 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન થવાનું હતું...
ડિસેમ્બરના અંતમાં, જ્યારે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ઇઝરાયેલ ઇજિપ્તના પ્રદેશમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચવામાં જાણી જોઈને વિલંબ કરી રહ્યું છે, ત્યારે મારું પ્રસ્થાન બે અઠવાડિયા માટે - 8-10 જાન્યુઆરી સુધી મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ત્યારથી, પ્રસ્થાન તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી...
નજીકના ભવિષ્યમાં મારું ઇઝરાયેલ જવાનું ભાગ્યે જ સલાહભર્યું છે, કારણ કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં તેને આરબ દેશોમાં ઇઝરાયેલના જોડાણની પરોક્ષ મંજૂરી તરીકે ગણી શકાય. તે જ સમયે, લાંબા સમય સુધી પ્રસ્થાન મુલતવી રાખવાની પણ શક્યતા નથી.
ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયેલ સરકારને જાણ કરીને મને ઇઝરાયેલમાં રાજદૂત તરીકેની મારી ફરજોમાંથી મુક્તિ આપવી યોગ્ય રહેશે. જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ બદલાય નહીં ત્યાં સુધી ઈઝરાયેલમાં નવા રાજદૂતની નિમણૂક કરવી જોઈએ નહીં.
અઠ્ઠાવીસમી જાન્યુઆરી, પંચાવનમી, ઇઝરાયેલમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી અફેયર્સ N.I. ક્લિમોવે વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, ઝૈત્સેવને એક નોંધ મોકલી:
“ઇઝરાયેલે સાબિત કર્યું છે કે તે પડોશી આરબ દેશો પર ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે જ્યારે તેને અનુકૂળ હોય. તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઇઝરાયેલ પાસે નોંધપાત્ર વૈજ્ઞાનિક કર્મચારીઓ અને હુમલાના બેક્ટેરિયોલોજિકલ માધ્યમો તૈયાર કરવા અને હાથ ધરવા માટે યોગ્ય સાધનો છે.
છેલ્લા ચાર મહિનામાં, આઠ હજાર જેટલા યહૂદીઓ - પોલેન્ડથી સ્થળાંતર કરનારા - ઇઝરાયેલ આવ્યા છે. તેમની વચ્ચે પોલિશ આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ, લશ્કરી ગુપ્તચર, રાજ્ય સુરક્ષા, ઉત્કૃષ્ટ વૈજ્ઞાનિકો, જેમાં પરમાણુ ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ અને પ્રખ્યાત બેક્ટેરિયોલોજિસ્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
નજીકના ભવિષ્યમાં હંગેરીમાંથી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં યહૂદીઓ આવવાની ધારણા છે, જેમાં પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકો અને અગ્રણી ડોકટરો પણ સામેલ છે. ઇઝરાયેલ સોવિયેત યુનિયન અને સમાજવાદી દેશો તેમજ તેના પડોશીઓ વિરુદ્ધ વિધ્વંસક કાર્ય કરવા માટે નોંધપાત્ર મજબૂતીકરણો પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે."
આવા સંદેશાઓ સોવિયેત યુનિયનમાંથી યહૂદી સ્થળાંતર સામે વધારાની દલીલ હતા.
 
શેપિલોવ ગ્રોમીકોનું સ્થાન લે છે
મોસ્કોમાં વિદેશ મંત્રાલયમાં મોટા ફેરફારો થયા છે. તે જાણીતું હતું કે મંત્રી શેપિલોવ ગ્રોમીકોને પસંદ કરતા ન હતા. ખુલ્લા, ખુશખુશાલ દિમિત્રી ટ્રોફિમોવિચને કંટાળાજનક પ્રથમ નાયબ પસંદ ન હતા. તેમના સચિવાલયને અપેક્ષા હતી કે આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચને દૂર કરવામાં આવશે.
ગ્રોમીકો, તેઓ કહે છે, એકેડેમી ઑફ સાયન્સમાં સ્થાન શોધવાનું શરૂ કરી દીધું છે. લંડનમાં રાજદૂત તરીકે ફરજ બજાવતા તેમણે “ધ એક્સપોર્ટ ઓફ અમેરિકન કેપિટલ” પુસ્તક લખ્યું. આર્થિક અને રાજકીય વિસ્તરણના સાધન તરીકે યુએસ મૂડી નિકાસના ઇતિહાસમાંથી." તેમણે જી. એન્ડ્રીવના ઉપનામ હેઠળ પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું. 1956 માં, મોસ્કો યુનિવર્સિટીની એકેડેમિક કાઉન્સિલે તેમને ડૉકટર ઑફ ઇકોનોમિક્સની ડિગ્રી એનાયત કરી. તેથી વૈજ્ઞાનિક કાર્યમાં સંક્રમણ માટેની સ્થિતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તે કામ કર્યું.
ખ્રુશ્ચેવ અને શેપિલોવ વચ્ચે ઠંડક શરૂ થઈ. તદુપરાંત, શેપિલોવ, સ્પષ્ટપણે સમજી શક્યા નથી કે નિકિતા સેર્ગેવિચનું પાત્ર કેટલી ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે, તેણે ખ્રુશ્ચેવ સાથે દલીલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
14 ફેબ્રુઆરી, 1957 ના રોજ, શેપિલોવે વિદેશી બાબતોના પ્રધાન બનવાનું બંધ કર્યું. બીજા દિવસે તેનું સ્થાન આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચ ગ્રોમીકોએ લીધું.
તેઓ કહે છે કે ખ્રુશ્ચેવને ગ્રોમીકોને પ્રધાન બનાવવાથી નારાજ કરવામાં આવ્યો હતો, તેઓએ તેમના વિશે બિનમહત્વપૂર્ણ વાત કરી: પહેલનો અભાવ, નીરસ. પરંતુ નિકિતા સેર્ગેવિચે વિદેશ નીતિ સાથે જાતે જ વ્યવહાર કરવાનો ઇરાદો રાખ્યો અને વાંધાઓને બાજુ પર રાખ્યા: “સેન્ટ્રલ કમિટી નીતિ નક્કી કરે છે. જો તમે આ પોસ્ટ પર સામૂહિક ફાર્મ ચેરમેનની નિમણૂક કરો છો, તો પણ તે સમાન લાઇનને અનુસરવાનું શરૂ કરશે.
9 મેના રોજ, ઇઝરાયેલના રાજદૂત અબ્રામોવે નવા વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકોને વિગતવાર નોંધ મોકલી. તે એકદમ ઈઝરાયેલ વિરોધી હતી. પરંતુ દૂતાવાસની દરખાસ્તોમાં બે મૂળભૂત રીતે મહત્વપૂર્ણ હતા:
"...અરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષ પર નજીકના ભવિષ્યમાં સોવિયેત પ્રેસમાં એક લેખ પ્રકાશિત કરવા, તેમાં અમારી સ્થિતિ, ખાસ કરીને ઇઝરાયેલના અસ્તિત્વના અધિકારના મુદ્દા પરના અમારા વલણને સમજાવવા માટે...
આરબ દેશોમાં યુએસએસઆર દૂતાવાસો, તેમની પાસે ઉપલબ્ધ ચેનલો દ્વારા, ઇઝરાયેલ વિરુદ્ધ ફેદાયનની ક્રિયાઓને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને હાલમાં ઇઝરાયેલ સાથે આરબ દેશોના શાંતિપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ તરફ આગળ વધવાની જરૂરિયાતનો પ્રચાર કરે છે."
સમયાંતરે, સોવિયત મુત્સદ્દીગીરીએ યહૂદી રાજ્યના અસ્તિત્વના અધિકાર વિશે યાદ અપાવ્યું. પરંતુ ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ આતંકવાદી કૃત્યો રોકવા માટે કોઈ આરબ દેશો સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યું ન હતું. નાગરિકોની હત્યાઓને "પેલેસ્ટિનિયન લોકોનો તેમના અધિકારો માટેનો ન્યાયી સંઘર્ષ" ગણવામાં આવતો હતો. તદુપરાંત, પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓ ટૂંક સમયમાં સોવિયેત લશ્કરી સહાય મેળવવાનું શરૂ કરશે. અને આપણો દેશ પોતે સમાન આતંકવાદીઓનો સામનો કરે તે પહેલાં ઘણો સમય પસાર થઈ જશે.
23 મેના રોજ, અબ્રામોવ, ફરીથી ગ્રોમીકોને દેશની પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરતા, નોંધ્યું:
"અમારા પ્રેસ અને રેડિયો, અમારા મતે, મધ્ય પૂર્વમાં અને વિશ્વ રાજકારણમાં ઇઝરાયેલ અને ઇઝરાયેલ-અરબ સંઘર્ષની ભૂમિકાને કંઈક અંશે અતિશયોક્તિ કરે છે અને ઇઝરાયેલ પર અપ્રમાણસર ધ્યાન આપે છે.
એટલું કહેવું પૂરતું છે કે છેલ્લા પાંચ મહિનામાં, તેમના વિશે એક ડઝનથી વધુ લેખો અને અઠ્ઠાવન TASS પત્રવ્યવહાર એકલા પ્રવદા અને ઇઝવેસ્ટિયાના પૃષ્ઠો પર પ્રકાશિત થયા છે - તુર્કી અને ઇટાલીના સંયુક્ત કરતાં વધુ.
ઘણી વાર ઇઝરાયેલ અને તેની નીતિઓ વિશેની અમારી માહિતી આરબ પ્રેસની વણચકાસાયેલ સામગ્રી પર આધારિત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક એવો કિસ્સો હતો જ્યારે અમારા અખબારોએ ઇઝરાયેલમાં 193 આરબ ગામોના વિનાશની જાણ કરી હતી, જ્યારે વાસ્તવમાં ઇઝરાયેલમાં આટલી સંખ્યામાં આરબ ગામો નહોતા અને ક્યારેય નહોતા. તેલ અવીવમાં યુદ્ધ વિરોધી પ્રદર્શનના શૂટિંગની જાણ કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન સોથી વધુ લોકો કથિત રીતે માર્યા ગયા હતા અને ઘાયલ થયા હતા. હકીકતમાં, આ કેસ પણ ન હતો ...
ગાઝા પ્રદેશમાં સિનાઈ દ્વીપકલ્પમાં ઇઝરાયેલી સૈનિકોની વર્તણૂક, ઇઝરાયેલ અને આરબ દેશો વચ્ચેના 1948-49ના યુદ્ધ વિશેના ખોટા તથ્યો વગેરે વિશે પણ વણચકાસાયેલ માહિતીની જાણ કરવામાં આવી હતી.
આમાંની કેટલીક હકીકતો દેખીતી રીતે ખોટી માહિતીના હેતુ માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે ધ્યેય હાંસલ કરી શક્યા ન હતા, કારણ કે તે હંમેશા બુદ્ધિગમ્ય ન હતા. ઉદાહરણ તરીકે, અમ્માનને ઇઝરાયલી શસ્ત્રોના સપ્લાય અંગે ઇઝરાયેલ-જોર્ડનિયન કરાર વિશે 17 મેના રોજ પ્રવદામાં એક અહેવાલ અવિશ્વસનીય હતો. તેણે ફક્ત ઇઝરાયેલી પ્રેસમાંથી ઝેરી ઉપહાસ ઉશ્કેર્યો.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સોવિયત રાજદ્વારીઓ સારી રીતે જાણતા હતા કે સોવિયેત પ્રચાર, જ્યારે ઇઝરાયેલ વિશે વાત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સતત જૂઠું બોલે છે. પરંતુ કોઈએ પત્રકારોને સુધારવાનું શરૂ કર્યું નહીં, કારણ કે તેઓ હંમેશા પાર્ટી સેન્ટ્રલ કમિટીની સૂચનાઓનું પાલન કરે છે. કેટલાક દાયકાઓ સુધી, સોવિયેત મીડિયાએ ઇરાદાપૂર્વક યહૂદી રાજ્યને સૌથી ઘૃણાસ્પદ રંગોમાં રંગ્યા. તદુપરાંત, જ્યારે તેઓએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા પશ્ચિમ જર્મની વિશે લખ્યું, જે દુશ્મનોમાં પણ હતા, ત્યારે તેઓએ અમુક પ્રકારની શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું પડ્યું. ઇઝરાયેલ સાથે સમારંભમાં ઊભા રહીને જે જોઈએ તે લખી શકાતું નથી.
જો કે, ઇઝરાયેલીઓ સાથેની વાતચીતમાં, સોવિયેત રાજદ્વારીઓએ ક્યારેય સ્વીકાર્યું ન હતું કે સોવિયેત પત્રકારો જૂઠું લખતા હતા. રાજદૂત અબ્રામોવને ઇઝરાયલના વિદેશ મંત્રી ગોલ્ડા મીરે આમંત્રણ આપ્યું હતું. તે વાત કરવા માંગતી હતી કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો કેમ પુનઃસ્થાપિત નથી થઈ રહ્યા? શા માટે સોવિયત સંઘે ઇઝરાયેલ સાથે વેપાર કરવાનું બંધ કર્યું, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ સાથે વેપાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જો કે તેઓએ ઇજિપ્ત સાથેના યુદ્ધમાં પણ ભાગ લીધો હતો?
તેણીએ સોવિયત અખબારો ઇઝરાયેલ વિશે કેવી રીતે લખે છે તે વિશે પણ વાત કરવાનું શરૂ કર્યું.
"બે દિવસ પહેલા, સોવિયેત અખબાર ઇઝવેસ્ટિયાએ સીરિયન-ઇઝરાયેલ સરહદ પર એક નવી સરહદ ઘટનાની જાણ કરી," ગોલ્ડા મીરે ગુસ્સે થઈને કહ્યું. - નોંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇઝરાયેલી સૈનિકોએ ગોળીબાર કર્યો, જેના પરિણામે એક સીરિયન સૈનિક ઘાયલ થયો. આ ઇઝરાયેલી આક્રમણ તરીકે લાયક હતું. વાસ્તવમાં, તે સીરિયન આક્રમણ હતું, જે દરમિયાન સીરિયનોએ સરહદી ગામની એક ઇઝરાયેલી મહિલાની હત્યા કરી હતી. ઇઝવેસ્ટિયાએ આ હત્યાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો નથી. આવા પૂર્વગ્રહ સોવિયેત પ્રેસમાં ઘણી વાર દેખાય છે. આ ખાસ કરીને ટેલિગ્રાફ માહિતીને લાગુ પડે છે, જો કે ઇઝરાયેલમાં TASS સંવાદદાતા છે જે ઇઝરાયેલમાં થઈ રહેલી ઘટનાઓ વિશે મોસ્કોને યોગ્ય રીતે જાણ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ.
સોવિયત રાજદૂતે, અલબત્ત, તરત જ સોવિયત પત્રકારોના પક્ષપાતના આરોપોને નકારી કાઢ્યા, જેના વિશે તેણે મોસ્કોને ગર્વથી જાણ કરી:
- સોવિયત પ્રેસ સામેના દાવાઓ માટે, મેં કહ્યું કે હું તેમની સાથે સંમત થઈ શકતો નથી. હું સ્વીકારી શકું છું કે વિદેશી પ્રેસમાંથી ઉછીના લીધેલી કેટલીક નોંધોમાં કેટલીકવાર નાની અચોક્કસતા હોઈ શકે છે, જેના માટે વિદેશી અખબારો જવાબદાર છે. પરંતુ સામાન્ય દિશા અને તમામ જરૂરી તથ્યો કે અમારા અખબારી અહેવાલો હંમેશા સાચા હોય છે. સીરિયન પ્રેસની સામગ્રીના આધારે ઇઝવેસ્ટિયામાં પ્રકાશિત થયેલા તથ્યો પણ યોગ્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ગ્રોમીકોને હવે યાદ નથી કે તેણે એકવાર યહૂદી રાજ્યના બચાવમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પોડિયમ પરથી વાત કરી હતી. ઓક્ટોબર 1957 માં જનરલ એસેમ્બલીના સત્રમાં પહોંચ્યા, ગ્રોમીકોએ કંઈક બીજું વિશે વાત કરી. તેમના શબ્દોમાં એક ધમકી હતી જે અન્ય દેશો સાથેના સંબંધોમાં અકલ્પ્ય હતી, મોસ્કોમાં "સામ્રાજ્યવાદી" કહેવાતા લોકો પણ:
— ઇઝરાયેલ તેના આગળના વિકાસની કલ્પના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને એક રાજ્ય તરીકે તેનું અસ્તિત્વ છે તે વિશે થોડું વિચારે છે... એવું લાગે છે કે ઇઝરાયેલ તે જે શાખા પર બેસે છે તેને કાપી રહ્યું છે.
ઇજિપ્તના ભાગીદારો સાથેની વાતચીતમાં સંપૂર્ણપણે અલગ ભાષણો સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
2 નવેમ્બરના રોજ, ખ્રુશ્ચેવ અને સંરક્ષણ પ્રધાન માલિનોવ્સ્કીએ ઇજિપ્તના યુદ્ધ પ્રધાન જનરલ અબ્દુલ-હકીમ આમેરને મળ્યા. પ્રથમ, તેઓએ એકસાથે પશ્ચિમી સામ્રાજ્યવાદીઓની નિંદા કરી. પછી આમેર વિનંતીઓ પર આગળ વધ્યો:
- આર્થિક તકો ઇજિપ્તને તેના સશસ્ત્ર દળોમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપતી નથી. શસ્ત્રો અને દારૂગોળો માટે, ઇજિપ્તે તેમને સોવિયત યુનિયન અને ચેકોસ્લોવાકિયા પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા. જોકે, ઇજિપ્તની સરકાર એર ડિફેન્સના મુદ્દે ખૂબ જ ચિંતિત છે.
ખ્રુશ્ચેવે પૂછ્યું:
- શું ઇજિપ્તવાસીઓ એંગ્લો-ફ્રેન્ચ-ઇઝરાયેલ આક્રમણ દરમિયાન દુશ્મનના કોઈપણ વિમાનને મારવામાં વ્યવસ્થાપિત હતા?
"યુદ્ધની શરૂઆતમાં, અમે એન્ટી એરક્રાફ્ટ આર્ટિલરી વડે આઠ ફ્રેન્ચ "મિસ્ટર" ને ઠાર કર્યા," આમેરે ગર્વથી જવાબ આપ્યો. - બે હવાઈ લડાઇમાં, ઇજિપ્તની ઉડ્ડયનએ એક પણ વિમાન ગુમાવ્યું ન હતું. કદાચ હવાઈ સંરક્ષણ સ્થાપિત કરવા માટે સોવિયેત નિષ્ણાતોને ઇજિપ્ત મોકલવા જોઈએ?
ખ્રુશ્ચેવે ઇજિપ્તને સહાય પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખવાનું વચન આપ્યું, તેની સાથે સહયોગ અને વેપાર:
- સોવિયેત યુનિયન પાસે મફત ચલણ નથી, પરંતુ ઇજિપ્તની વસ્તુઓના બદલામાં તે ઇજિપ્તને તેનો માલ વેચવા તૈયાર છે. સોવિયેત યુનિયન ચાલીસ વર્ષથી ડૉલર વિના જીવે છે, અને તમે જોઈ શકો છો, ડૉલર વિના તેણે આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને લશ્કરી સહયોગના ક્ષેત્રોમાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે.
ખ્રુશ્ચેવે ઇજિપ્ત દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ પર સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમ અને સરકારને રિપોર્ટ કરવાનું અને આગામી મીટિંગમાં ખાસ કરીને દરેક બાબતની ચર્ચા કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જો સોવિયેત યુનિયન અને ઇજિપ્ત વચ્ચે પરસ્પર ફાયદાકારક સંબંધ વિકસે છે, તો "સામ્રાજ્યવાદીઓ કંઈ કરી શકશે નહીં":
"યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અમને તકનીકી ઉપકરણો પ્રદાન ન કરવા માટે પણ અવરોધિત કરી રહ્યું છે, પરંતુ, જેમ તમે જોઈ શકો છો, આનાથી તેમને સકારાત્મક પરિણામો મળ્યા નથી. તેઓ પૃથ્વી ઉપગ્રહને પ્રક્ષેપિત કરનાર સૌપ્રથમ બનવા માંગતા હતા અને પહેલાથી જ તેને “વેનગાર્ડ” નામ આપ્યું હતું, પરંતુ આ “વેનગાર્ડ” હજુ પણ અમેરિકન પ્રયોગશાળાઓમાં ક્યાંક છે, અને અમારો ઉપગ્રહ લાંબા સમયથી ઉડાન ભરી રહ્યો છે.
"અમને આનંદ થશે," આમેરે તેને ખુશ કર્યો, "જો તમે, અમેરિકનો નહીં, ચંદ્ર પર પહોંચનારા પ્રથમ વ્યક્તિ હોત."
ખ્રુશ્ચેવે આત્મવિશ્વાસથી કહ્યું, "હવે તેઓ પહેલા ત્યાં પહોંચશે નહીં," પરંતુ જો તેઓ ટિકિટ માટે સારી ચૂકવણી કરે, તો અમે તેમને મુસાફરો તરીકે લઈ જઈ શકીએ છીએ.
અવકાશ વિશે બોલતા, નિકિતા સેર્ગેવિચ ખુશખુશાલ મૂડમાં આવી ગઈ. તેણે ઇજિપ્તના મહેમાનને પૂછ્યું:
- સામાન્ય લોકો મોસ્કોની આબોહવા સાથે કેવી રીતે સામનો કરે છે?
"અદ્ભુત," આમેરે ખુશખુશાલ જવાબ આપ્યો. "હું આશા રાખું છું કે પરેડ દરમિયાન સારું હવામાન હશે, જે તમને બધું સ્પષ્ટપણે જોવાની મંજૂરી આપશે."
"તે આપણા પર નિર્ભર નથી," ખ્રુશ્ચેવે ખંજવાળ્યું.
અને પછી, છેવટે, સંરક્ષણ પ્રધાન માલિનોવ્સ્કી, જેઓ બાકીનો સમય મૌન હતા, તેમણે વાતચીતમાં દખલ કરી:
"પરેડના દિવસે, સ્વર્ગ પણ આપણા પર દયાળુ છે."
નવેમ્બર 7 ના રોજ, આમેરે નાયબ વિદેશ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવને કહ્યું કે તેઓ વાતચીત ચાલુ રાખવા અને ખાસ કરીને ઇજિપ્તની વિનંતીઓ જણાવવા માંગે છે; ઓગણીસમી નવેમ્બરે તેણે ઇજિપ્ત પરત ફરવું પડશે.
13મી નવેમ્બરના રોજ, ઇજિપ્તના મંત્રીનું ફરીથી ખ્રુશ્ચેવ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમની સાથે સરકારના વડા બલ્ગાનિન, તેમના ડેપ્યુટીઓ એનાસ્તાસ ઇવાનોવિચ મિકોયાન અને મિખાઇલ જ્યોર્જિવિચ પરવુખિન (તેઓ બાહ્ય આર્થિક સંબંધો માટેની રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ પણ હતા) અને, અલબત્ત, માર્શલ માલિનોવ્સ્કી આવ્યા હતા.
ખ્રુશ્ચેવે કહ્યું કે સોવિયેત યુનિયન ઇજિપ્તને સોવિયેત મશીનરી અને સાધનોના પુરવઠા માટે 600 મિલિયન રુબેલ્સની લોન આપવા તૈયાર છે.
આમેરે તેમનો આભાર માનવો શરૂ કર્યો, પરંતુ સ્વીકાર્યું કે તેના બેરિંગ્સ મેળવવા અને ઇજિપ્તીયન પાઉન્ડમાં છસો મિલિયન રુબેલ્સ કેટલા હશે તે નક્કી કરવું તેના માટે મુશ્કેલ હતું.
મોસ્કોમાં ઇજિપ્તના રાજદૂતે સમજાવ્યું કે આ અંદાજે પંચાવન મિલિયન ઇજિપ્તીયન પાઉન્ડ છે. મિકોયને પુષ્ટિ કરી કે રાજદૂત સાચા હતા, અને સ્ટેટ બેંકના બોર્ડના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ તરીકે બલ્ગાનિને ભારપૂર્વક ટિપ્પણી કરી:
- આ એક સો પચાસ મિલિયન અમેરિકન ડોલર છે.
જનરલ આમેરે તરત જ લોનની ચુકવણીની પદ્ધતિઓ અને સમય વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું:
- અમે લાંબા સમય સુધી લોનની શરતો રાખવા માંગીએ છીએ.
ખ્રુશ્ચેવે તેની ભૂખને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો:
- અમે સમજીએ છીએ કે તમે વધુ, કદાચ પાંચ ગણી લોન મેળવવા માંગો છો, અને પછી તમે વધુ સંતુષ્ટ થશો, પરંતુ અમે હંમેશા અમારા અને તમારા બંને માટે પ્રમાણની ભાવના દર્શાવવી જોઈએ.
મિકોયને ઇજિપ્તના મહેમાનનું ધ્યાન એ હકીકત તરફ દોર્યું કે ઉલ્લેખિત રકમમાં લશ્કરી સહાયનો સમાવેશ થતો નથી. ઇજિપ્તને અલગથી હથિયારો પ્રાપ્ત થશે.
"અમે વધુ મદદ માટે પૂછવામાં શરમ અનુભવીએ છીએ," આમેરે સુંદર રીતે કહ્યું, "પરંતુ અમે હજી પણ આશા રાખીએ છીએ કે સોવિયેત યુનિયન અમને અડધા રસ્તે મળી જશે." અમારી મુશ્કેલીઓ ઘણી મોટી છે. લશ્કરી મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો, હું, એક લશ્કરી માણસ તરીકે, વિશ્વની તમામ બંદૂકો ઇજિપ્તમાં હોય તેવું ઇચ્છું છું, પરંતુ અમે સમજીએ છીએ કે આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિ હવે આપણને જે જોઈએ છે તે બધું પ્રાપ્ત કરવાનું શક્ય બનાવતું નથી.
આમેરે અગ્રતાની જરૂરિયાતોને સૂચિબદ્ધ કરી:
“અમારું હવાઈ સંરક્ષણ સૌથી સંવેદનશીલ છે. આપણે આપણા એરફિલ્ડમાં એરક્રાફ્ટ અને યુદ્ધ જહાજોને આપણા બંદરોમાં સ્વીકારવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. અમે એ ભૂલ્યા નથી કે '56 માં, જ્યારે તમારા દેશમાં મોટી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકોએ ઇજિપ્તને સહાય પૂરી પાડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, ત્યારે અમે તેનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર નહોતા. હું તમને કહું છું કે અમને લોન આપો, સૌથી નીચા ભાવે શસ્ત્રો સપ્લાય કરો, જે લગભગ પ્રતીકાત્મક હશે.
"કૃપા કરીને નારાજ થશો નહીં," ખ્રુશ્ચેવે જવાબ આપ્યો, "જો હું કહું કે તમારે લોભી ન થવું જોઈએ, ભલે તેઓ તમને મફતમાં શસ્ત્રો આપે." કારણ કે, શસ્ત્રો ઉપરાંત, તમારી પાસે સૈનિકો રાખવાની જરૂર છે, તેમને વસ્ત્રો પહેરાવવાની, તેમને પગરખાંમાં મૂકવાની, તેમને ખવડાવવાની, તેમને બેરેકમાં મૂકવાની જરૂર છે.
નિકિતા સેર્ગેવિચે રૂપકાત્મક રીતે ઇજિપ્તવાસીઓને તેમની ભૂખને મધ્યસ્થ કરવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો:
- રશિયામાં, ઘણા વર્ષોથી, લોકો સાઇબિરીયાના વિજેતા એર્માક વિશે ગીત ગાય છે. એર્માકે સાઇબિરીયા જીતી લીધું અને તેને રશિયન ઝારના શાસન હેઠળ મૂક્યું. આ માટે, રાજાએ ઈર્માકને ઈનામ તરીકે એક સારો કોટ આપ્યો. એર્માક ભેટથી ખુશ હતો, પરંતુ જ્યારે તેની ટુકડી પર દુશ્મન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તે તેની ચેઇન મેઇલમાં ઇર્ટિશમાં ધસી ગયો અને ડૂબી ગયો. રાજાની ભેટ એર્માક માટે વજનદાર હોવાનું બહાર આવ્યું, તેને તળિયે ખેંચી ગયું ...
આમેરે સ્મિત કર્યું, ખ્રુશ્ચેવને તેમની મૂલ્યવાન ટિપ્પણીઓ માટે આભાર માન્યો, તેમના શબ્દોને અનુસરવાનું વચન આપ્યું અને તરત જ ઇજિપ્તને મદદ વધારવાના મુદ્દા પર પુનર્વિચાર કરવાનું કહ્યું.
"ચાલો અત્યારે ત્યાં જ રોકાઈએ," ખ્રુશ્ચેવે તેને રોક્યો. "કૃપા કરીને ધ્યાનમાં લો કે આ છેલ્લી મીટિંગ નથી, પરંતુ માત્ર શરૂઆત છે."
નિકિતા સેર્ગેવિચે ખૂબ જ નિખાલસતાથી, શબ્દોને કાપ્યા વિના બોલ્યા, પરંતુ તેમના ભાષણનો રંગ કદાચ અનુવાદમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો:
"તમે યુવાન છો, તમારી પાસે ઘણી શક્તિ છે, અને તમે તે બધું એક જ સમયે પકડવા માંગો છો." હવે મુખ્ય વસ્તુ તમારી અર્થવ્યવસ્થાને વધારવાની છે. આ, અલબત્ત, સરળ બાબત નથી. તમે હજી બાંધકામ શરૂ કર્યું નથી, પરંતુ તમારી પાસે પહેલેથી જ મોટી ભૂખ છે. ભૂખ, અલબત્ત, ખાવાથી આવે છે, પરંતુ અત્યારે આપણે જરૂરી વસ્તુઓથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. દવામાં સારો નિયમ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમયથી કુપોષિત હોય, તો તેને ઘણો ખોરાક ન આપવો જોઈએ - આ હાનિકારક છે. તમે કહી શકો કે હું તમને પરીકથાઓ કહું છું, અને તમારે પૈસાની જરૂર છે, વધુ પૈસાની...
નિકિતા સેર્ગેવિચ, ગંભીર વાટાઘાટો પછી હંમેશની જેમ, યાદો તરફ દોરવામાં આવી હતી:
- મને ગૃહ યુદ્ધનો એક એપિસોડ યાદ આવ્યો જે મિકોયને કહ્યું હતું. હું 11મી આર્મીના એક યુનિટમાં હતો, જે કુટાઈસી નજીક સ્થિત હતી. એક દિવસ મારે રાજકીય વિભાગમાં જવાનું થયું. હોટેલમાં ઘણાં બેડબગ્સ હતા, તેથી મેં સ્ટેશન પર રાત વિતાવવાનું નક્કી કર્યું. રાત્રે, આર્મેનિયન સૈનિકોની એક કંપની યાર્ડમાં ધસી આવી. એક આંદોલનકારી તરીકે મેં તેમની સાથે વાત કરી. તેઓએ સાંભળ્યું, પરંતુ તુર્કીની પરિસ્થિતિના મૂલ્યાંકનમાં વિશ્વાસ ન કર્યો. જ્યારે તેઓ સમાપ્ત થયા, ત્યારે એકે વાતચીત માટે તેમનો આભાર માન્યો, પરંતુ "તુર્કોને કતલ કરવા જોઈએ." મેં તેમને ફરીથી કહેવાનું શરૂ કર્યું કે તુર્કીમાં ખેડૂતો, કામદારો, જમીનમાલિકો અને મૂડીવાદીઓ છે અને તમે દરેક સાથે સમાન વર્તન કરી શકતા નથી. સૈનિકો દરેક વસ્તુ સાથે સંમત થયા, પરંતુ "તુર્કોને હજી પણ કતલ કરવાની જરૂર છે." તેથી જનરલ આમેર દરેક બાબતમાં અમારી સાથે સહમત છે, પરંતુ તેમ છતાં કહે છે કે વધુ પૈસા આપવાની જરૂર છે...
વાતચીત બે કલાક ચાલી. પછી ખ્રુશ્ચેવે ઇજિપ્તના પ્રતિનિધિમંડળને લંચ માટે આમંત્રણ આપ્યું.
 
નાસર અને સામ્યવાદીઓ વચ્ચે
સોવિયેત રાજદ્વારીઓ એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સતર્ક હતા કે આરબ દેશો કોઈ પણ સંજોગોમાં પશ્ચિમી સત્તાઓનો સંપર્ક ન કરે, ભલે તેઓ કંઈક વાજબી ઓફર કરે.
17 ડિસેમ્બર, 1957 ના રોજ, ખ્રુશ્ચેવને સીરિયાના નાયબ વડા પ્રધાન ખાલેદ અલ-આઝેમ મળ્યા.
નિકિતા સેર્ગેવિચે મહેમાનને તેના દુશ્મનોની કાવતરાથી ડરાવી દીધા, ચતુરાઈથી સમજાવ્યું કે સીરિયનોનો એક જ મિત્ર છે - સોવિયત યુનિયન. ખ્રુશ્ચેવે કહ્યું કે મોસ્કો જોઈ રહ્યું છે કે કેવી રીતે તુર્કો સીરિયા સામે આક્રમણનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે:
"અમેરિકનોને આશ્ચર્ય થશે કે અમે તેમની ચોક્કસ યોજનાઓ જાણીએ છીએ." અમે સીરિયા પર હુમલાની તૈયારી અંગે તુર્કીના જનરલ સ્ટાફના તમામ નિર્ણયો જાણીએ છીએ. ખતરો મહાન હતો... અમે જાણીએ છીએ કે જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સીરિયા સામે લશ્કરી કાર્યવાહી છોડી દીધી, ત્યારે લેબનોન, સાઉદી અરેબિયા, જોર્ડન અને ઇરાક વર્તમાન સીરિયન સરકારને ખતમ કરવા સંમત થયા. તેઓએ સીરિયા સામે લડવા માટે મોટી રકમ ફાળવી. તમારા દેશના નેતાઓ વિરુદ્ધ આતંકવાદી કૃત્યોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું...
અલ-આઝમ ટૂંક સમયમાં વડા પ્રધાન બન્યા અને સીરિયન સામ્યવાદીઓ દ્વારા સક્રિયપણે ટેકો મળ્યો.
નાસર સામે ખાસ કરીને મુશ્કેલ રમતો રમાઈ હતી.
1956માં, ફોરેન લિટરેચર પબ્લિશિંગ હાઉસે નાસર દ્વારા "ક્રાંતિની ફિલોસોફી" નામની પાતળી પુસ્તિકા પ્રકાશિત કરી. આ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદ હતો.
આ પુસ્તિકા પક્ષ અને વૈચારિક અધિકારીઓના સાંકડા વર્તુળ માટે બનાવાયેલ હતી અને કેન્દ્રીય સમિતિ દ્વારા મંજૂર કરાયેલી વિશેષ યાદી અનુસાર મોકલવામાં આવી હતી.
નાસેર હજુ ઓછા જાણીતા હતા, તેથી પ્રકાશન ગૃહે તેનો પરિચય કરાવવો જરૂરી માન્યું:
“પેમ્ફલેટના લેખક ઇજિપ્તના વડા પ્રધાન અને ક્રાંતિકારી માર્ગદર્શક પરિષદના વડા છે. તે ભૂગર્ભ દેશભક્તિની સંસ્થા "ઓફિસર્સ ઓફ ફ્રીડમ" ના સ્થાપકોમાંના એક હતા, જેણે 23 જુલાઈ, 1953 ના રોજ ઇજિપ્તમાં બળવો કર્યો અને પ્રજાસત્તાકની ઘોષણા કરી."
સામાન્ય દુશ્મન - ઇઝરાયેલ સામેના સંઘર્ષના આધારે - નાસેરે તેના નેતૃત્વ હેઠળ તમામ આરબ દેશોને એક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે પોતાને નાઇલથી યુફ્રેટીસ સુધી વિસ્તરેલા વિશાળ આરબ રાજ્યના વડા પર જોયો. કેટલાક કારણોસર, અન્ય આરબ રાષ્ટ્રો નાસેરના નિયંત્રણમાં આવવાની કોઈ ઉતાવળમાં ન હતા, જેણે તેને અપ્રિય રીતે આશ્ચર્યચકિત કર્યું.
પુસ્તકમાં, નાસેરે વારંવાર ફરિયાદ કરી હતી કે તે ઇજિપ્તવાસીઓને એક કરવામાં અસમર્થ હતા:
“જો મને પૂછવામાં આવે કે મને સૌથી વધુ શું જોઈએ છે, તો હું તરત જ જવાબ આપીશ: “ઓછામાં ઓછું એક ઇજિપ્તીયન બીજા વિશે વાજબી રીતે બોલે તે સાંભળવું; ઓછામાં ઓછા એક ઇજિપ્તીયનને જોવા માટે કે જે અન્ય લોકો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા વિચારોની વલણપૂર્ણ ટીકા કરવા માટે પોતાનો તમામ સમય ફાળવતો નથી; એવું માનવું કે ઓછામાં ઓછું એક ઇજિપ્તીયન છે જે તેના સાથી ઇજિપ્તવાસીઓ માટે ક્ષમા, સહનશીલતા અને પ્રેમ માટે પોતાનું હૃદય ખોલવા તૈયાર છે."
મોસ્કોમાં તેઓ નાસરને ચૂકી જવાથી ડરતા હતા, તેઓ ડરતા હતા કે તે કોઈપણ સમયે પશ્ચિમની બાજુએ જઈ શકે છે.
ડિસેમ્બર 1957 માં, સેન્ટ્રલ કમિટીને એક નોંધ મોકલવામાં આવી હતી “ઇજિપ્તમાં આપણા પ્રભાવને મજબૂત બનાવવા અને આરબ દેશોમાં પ્રતિક્રિયાવાદી વર્તુળોની સ્થિતિને મજબૂત કરવાના આધારે રાષ્ટ્રપતિ નાસરના અમેરિકનોની નજીક જવાના પ્રયાસોને રોકવાના પગલાં પર, ખાસ કરીને સીરિયા":
નોંધમાં કહ્યું:
"નાસીર બે વિશ્વ શિબિરો વચ્ચેના વિરોધાભાસનું શોષણ કરવાની લાઇન ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, યુએસએસઆર અને અન્ય સમાજવાદી દેશો પાસેથી આર્થિક અને લશ્કરી સહાય પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, અને તે જ સમયે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી તેના પ્રત્યેના વલણમાં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યો છે. અને અન્ય પશ્ચિમી સત્તાઓ, પશ્ચિમ સાથેની વાટાઘાટોમાં સામ્યવાદ પ્રત્યેની તેમની દુશ્મનાવટ અને આરબ પૂર્વમાં સામ્યવાદીઓ સામેની લડાઈમાં પશ્ચિમની સેવા કરવાની તૈયારી પર ભાર મૂકે છે.
નાસરની સ્થાનિક નીતિ તાજેતરમાં ઇજિપ્તમાં "લોકશાહી સમાજવાદ" અને "સહકારી સમાજ" ના નિર્માણના નારાઓ અને સામ્યવાદીઓ અને ડાબેરી તત્વોના સતાવણીની એક સાથે તીવ્રતા, તેમજ પોલીસ સેન્સરશીપમાં વધારો અને તેના વિરુદ્ધના પગલાં દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે. ઇજિપ્તની વસ્તીમાં યુએસએસઆરનો વધતો પ્રભાવ.
તાજેતરમાં, નાસેરે પોતે અમેરિકનો સાથે સંપર્ક કરવાનું શરૂ કર્યું અને પહેલાની જેમ કૈરોમાં સોવિયેત દૂતાવાસ સાથે ગાઢ સંબંધો જાળવી રાખ્યા નથી..."
સોવિયેત નેતાઓ ઇજિપ્તમાં સામ્યવાદીઓની ધરપકડ પર કેવી પ્રતિક્રિયા આપવી તે જાણતા ન હતા. ઔપચારિક રીતે, તેઓએ વિરોધ કરવો જોઈએ અને તેમની મુક્તિની માંગ કરવી જોઈએ. અનિવાર્યપણે, નબળા ઇજિપ્તની સામ્યવાદી પાર્ટી કરતાં નાસર મોસ્કો માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ હતા. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે, સોવિયેત નેતાઓ જાણતા હતા કે કેવી રીતે હઠીલા ન બનવું અને આંતરરાષ્ટ્રીય સામ્યવાદી ચળવળમાં સાથીઓના વિનાશ તરફ આંખ આડા કાન કર્યા.
ઑક્ટોબર 1941માં, કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઑફ ઈરાનની જગ્યાએ, જેના પર સત્તાવાળાઓએ દસ વર્ષ પહેલાં પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પીપલ્સ પાર્ટી ઑફ ઈરાન, ટુડેહની રચના કરવામાં આવી. તે ભૂગર્ભમાં કાર્યરત હતું અને તેને CPSU સેન્ટ્રલ કમિટિનો સંપૂર્ણ ટેકો મળ્યો હતો. પરંતુ પચાસના દાયકાના મધ્યમાં, સોવિયેત નેતાઓએ ઈરાની સરકાર સાથે સંબંધો સ્થાપિત કર્યા હોવાથી તુદેહે વ્યવહારીક રીતે પૈસા આપવાનું બંધ કરી દીધું.
1956 માં, ઈરાનના શાહ, મોહમ્મદ રેઝા પહલવી, શાહીન સોરેયા સાથે મોસ્કો આવ્યા.
શાહ, જેમ કે તેઓ તેમના સંસ્મરણોમાં લખે છે, ખૂબ જ તીવ્રપણે બોલ્યા: “મેં આતિથ્યશીલ યજમાનોને યાદ અપાવ્યું કે ઘણી સદીઓથી રશિયનો સતત ઈરાનથી દક્ષિણ તરફ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. 1907 માં તેઓ ઈરાનમાં પ્રવેશ્યા. પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન તેઓએ ફરીથી આપણા દેશ પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. 1946 માં, સૌથી ધનિક પ્રાંત, અઝરબૈજાન, ઈરાનથી દૂર કરવા માટે એક કઠપૂતળી સરકાર બનાવવામાં આવી હતી."
ખ્રુશ્ચેવ અને શેપિલોવે જવાબ આપ્યો કે તેઓ દેશનું નેતૃત્વ સંભાળતા પહેલા જે કંઈ કરવામાં આવ્યું હતું તેના માટે તેઓ જવાબદાર નથી. ખ્રુશ્ચેવ જૂના હેઠળ એક રેખા દોરવા માંગતો હતો. અને ઈરાની સામ્યવાદીઓએ તેમનો ટેકો ગુમાવ્યો...
ફેબ્રુઆરી 1958 માં, સીરિયા અને ઇજિપ્ત એક થયા અને સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિકની રચના કરી. આ દૂરગામી લક્ષ્યો સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. નાસેરે જાહેર કર્યું કે તમામ આરબ દેશો નવા રાજ્યમાં જોડાઈ શકે છે.
સોવિયત યુનિયન બંને દેશોના એકીકરણથી ખુશ ન હતું. સીરિયામાં, ખાલેદ બગદાશની આગેવાની હેઠળની સામ્યવાદી પાર્ટી મજબૂત થઈ રહી હતી, તેથી સીરિયાના રાજકારણને પ્રભાવિત કરવાની તકો ખુલી.
“અમે એકીકરણમાં પ્રગતિ જોઈ ન હતી,” ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું, “સીરિયા એ કાનૂની સામ્યવાદી પક્ષ સાથેનો બુર્જિયો-લોકશાહી દેશ હતો, તેમાં ફ્રેન્ચ-શૈલીની સંસદીય પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ઇજિપ્ત કરતાં ત્યાં પ્રગતિશીલ જૂથોની સ્થિતિ સારી હતી. ઇજિપ્તમાં લોકશાહી નહોતી. નાસીરની આગેવાની હેઠળ કર્નલોએ શાસન કર્યું ...
પ્રેસમાં, સોવિયેત નેતાઓએ નાસેરની નીતિઓનો વિરોધ કર્યો ન હતો, તેને અલગ કરવા માંગતા ન હતા, પરંતુ તેઓએ તેને ટેકો પણ આપ્યો ન હતો. પરંતુ તેઓએ બગદાશને ટેકો આપ્યો અને ઇજિપ્ત સાથેના એકીકરણ સામે સીરિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની તાકાત હતી ત્યાં સુધી બગદાશે લડ્યા... અમારી સ્થિતિએ નાસરને નારાજ કર્યો અને અમારી તરફેણ ન કરી.
યુગોસ્લાવિયાના વડા, જોસિપ બ્રોઝ ટીટો, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિના વફાદાર સમર્થક હતા. જ્યારે તે મોસ્કો પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે ઇજિપ્તની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું અને નાસરની ખૂબ વાત કરી. ખ્રુશ્ચેવે તેની મૂંઝવણ વ્યક્ત કરી:
"હું તેના ભાષણોને સમજી શકતો નથી; તે શું ઇચ્છે છે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. તે પ્રગતિશીલ સિસ્ટમ બનાવવાની હિમાયત કરે છે. પરંતુ કેવી રીતે? તે બુર્જિયોને સ્પર્શતો નથી, તે બેંકોને સ્પર્શતો નથી. આ કેવા પ્રકારની નીતિ છે, દેશ માટે કયા લક્ષ્યો નક્કી કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેનું મૂલ્યાંકન કરવું અમારા માટે હજુ પણ મુશ્કેલ છે.
"નાસીર હજુ પણ ખૂબ જ યુવાન છે, રાજકીય રીતે બિનઅનુભવી," ટીટોએ ઉદારતાથી તેની ક્રિયાઓ સમજાવી. "આ ઉપરાંત, તે એક લશ્કરી માણસ છે." તેના ઈરાદા સારા છે, પરંતુ તેને હજુ સુધી કોઈ નક્કર પગથિયું મળ્યું નથી. આપણે તેને ક્યાંક સંયમિત કરવાની અને ક્યાંક તેને સમર્થન આપવાની જરૂર છે. તમે તેની સાથે વાટાઘાટો કરી શકો છો...
“નાસર અને હું,” ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું, “એકદમ જટિલ સંબંધ હતા. અમે ઇજિપ્તને તેની સ્વતંત્રતા માટે, સંસ્થાનવાદીઓથી મુક્તિ માટે લડતા લોકો તરીકે સહાય પૂરી પાડી. અમે તેમને શસ્ત્રો વેચ્યા અને આગળ વધવા માટે દરેક શક્ય રીતે મદદ કરી. પરંતુ રાજકીય અને વૈચારિક રેખાના મુદ્દાઓ પર પણ અમારી વચ્ચે મોટા મતભેદ હતા...
નાસેરે જે સામ્યવાદીઓને ઓળખ્યા હતા તે બધા જેલમાં હતા. સામ્યવાદી પક્ષ ભૂગર્ભમાં હતો. આપણી સામ્યવાદી વિચારધારાના દૃષ્ટિકોણથી, તેમણે સામ્યવાદી વિરોધી, પ્રતિક્રિયાવાદી નીતિ અપનાવી. એવું કહી શકાય નહીં કે અમે નાસરમાં એવા વ્યક્તિને જોયા હતા, જેમની અમારા મતે, ઇજિપ્તના લોકોને જરૂર હતી, પરંતુ અમે માનીએ છીએ કે તે સમયે ત્યાં કોઈ વધુ પ્રગતિશીલ વ્યક્તિ ન હતી..."
એકીકૃત સામ્યવાદી પક્ષ ઇજિપ્તમાં જાન્યુઆરી 1958 માં જ બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે ગેરકાયદેસર સ્થિતિમાં હતો. સામ્યવાદીઓ શાસક શાસનને ટેકો આપશે તેવી શરતે નાસેરે તેના અસ્તિત્વ તરફ આંખ આડા કાન કર્યા. પરંતુ થોડા મહિનાઓ પછી બધું સમાપ્ત થઈ ગયું.
ઇજિપ્ત અને સીરિયાના એકીકરણથી સીરિયન સામ્યવાદીઓ તરફથી પ્રતિકાર ઉશ્કેરવામાં આવ્યો. નાસિરે સામ્યવાદીઓ સાથે વ્યવહાર કરવાનો આદેશ આપ્યો. પક્ષના નેતૃત્વને કેદ કરવામાં આવ્યું હતું, માત્ર થોડા જ વિદેશ ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા. એક ઈતિહાસકારે કહ્યું તેમ, તે વર્ષો દરમિયાન ઈજિપ્તમાં સંગઠિત સામ્યવાદી પ્રવૃત્તિ માત્ર જેલો અને એકાગ્રતા શિબિરોમાં જ થઈ હતી.
ખ્રુશ્ચેવે નાસરને ઈશારો કર્યો કે, ગમે તેટલી ઈચ્છા હોય, તે ઈજીપ્ત આવી શકે તેમ નથી જ્યારે ઘણા સામ્યવાદીઓ જેલમાં બંધ હતા. નાસીરે તેમની મુક્તિનો આદેશ આપ્યો.
પ્રમુખના મિત્ર અને વિશ્વાસુ મોહમ્મદ હસનૈન હેકાલે એક લેખ પ્રકાશિત કર્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે ઇજિપ્તમાં સામ્યવાદ નિષ્ફળ ગયો હતો કારણ કે તે રાષ્ટ્રીય ચળવળથી અલગ પડી ગયો હતો.
ગમાલ અબ્દ-અલ નાસર સૌપ્રથમ એપ્રિલ 1958માં સોવિયત સંઘમાં આવ્યા હતા. ખ્રુશ્ચેવ તે માણસને મળવા માંગતો હતો જેના વિશે તેણે ઘણું સાંભળ્યું હતું, અને ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિને ફક્ત એક અનુવાદક સાથે નોવો-ઓગેરેવો લઈ ગયા. અમે એક પછી એક વાત કરી.
નિકિતા સેર્ગેવિચે પાછળથી કહ્યું, "નાસેરે મારા પર સારી છાપ પાડી: એક યુવાન, એકત્રિત, બુદ્ધિશાળી, વિજેતા સ્મિત સાથે." "જો આપણે સંપૂર્ણ વ્યક્તિગત છાપ વિશે વાત કરીએ તો મને તે ગમ્યો."
ખ્રુશ્ચેવના જણાવ્યા મુજબ, નાસેર વાતચીત દરમિયાન આત્મવિશ્વાસથી વર્તે છે, અને કેટલીકવાર આક્રમકતા પણ બતાવે છે. તે નારાજ હતો કે મોસ્કો માટે સીરિયન સામ્યવાદીઓના નેતા, બગદાશનો અભિપ્રાય, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિના અભિપ્રાય કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે:
- તમે બગદાશને કેમ સમર્થન આપો છો? શું તમે ઇચ્છો છો કે બગદાશ અમારું નેતૃત્વ કરે? અમે આ સહન કરીશું નહીં, તે ફક્ત અશક્ય છે ...
તેમણે કહ્યું કે સોવિયેત નેતાઓ આરબ મુદ્દાઓને સમજી શકતા નથી અને તેઓ ખોટા માર્ગ પર છે, એકીકરણને તેમની પોતાની આંખોથી નહીં, પરંતુ બગદાશની આંખોથી જોઈ રહ્યા છે, જે સાંકડી રાજકીય સ્થિતિમાંથી આગળ વધે છે.
નાસરે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઇજિપ્ત અને સીરિયાનું એકીકરણ માત્ર શરૂઆત હતી. તેઓ અન્ય આરબ દેશો દ્વારા જોડાશે, જે એક બનવું આવશ્યક છે.
ખ્રુશ્ચેવ પોતાનો આધાર રાખ્યો:
- તમે પછીથી એકીકરણનો પસ્તાવો કરશો, સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિક અલગ પડી જશે.
આખો દિવસ વાટાઘાટો ચાલી. તેઓએ બીચ પર અલ ફ્રેસ્કો જમ્યા. આખો દિવસ ઉનાળાનું વાતાવરણ સારું હતું. આ બેઠકે સારા અંગત સંબંધોનો પાયો નાખ્યો.
ત્રીસમી એપ્રિલે, ઇજિપ્તીયન પ્રતિનિધિમંડળનું સ્વાગત ખ્રુશ્ચેવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, સરકારમાં તેમના પ્રથમ નાયબ મિકોયાન, યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયેટના પ્રેસિડિયમના અધ્યક્ષ માર્શલ વોરોશિલોવ, ત્રીજા વિશ્વના દેશો સાથેના સંબંધો માટે જવાબદાર સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી નુરિદ્દીન અક્રમોવિચ મુખિતદીનોવ અને મંત્રી ગ્રોમીકો.
નાસેરે કહ્યું કે પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યો મુખ્ય મુદ્દા પર તરત જ સ્પષ્ટતા કરવા માંગે છે. ખ્રુશ્ચેવ સાથેની તેમની પ્રથમ મુલાકાતથી તેઓ વિરોધાભાસી મંતવ્યો ધરાવતા હતા. ઇજિપ્તવાસીઓને એવું લાગતું હતું કે ખ્રુશ્ચેવ તેમની અસંગતતા માટે તેમની નિંદા કરી રહ્યા હતા. નાસેરને સમજૂતી જોઈતી હતી:
“કેટલાક લોકો તમારા શબ્દોનો અર્થ સમજી ગયા કે અમે અમેરિકનો પાસેથી અમુક પ્રકારની મદદની વાટાઘાટો કરવા માટે જ સોવિયેત યુનિયન સાથે સહયોગ કરી રહ્યા છીએ. અન્ય લોકો દલીલ કરે છે કે તમે કહેવા માગો છો કે અમે સોવિયેત યુનિયન અને સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિક વચ્ચે વાસ્તવિક મિત્રતા વિકસાવવાની ઇચ્છાના આધારે, કોઈપણ સ્વાર્થી હિતોને અનુસર્યા વિના, સોવિયત યુનિયન સાથે સહકાર આપી રહ્યા છીએ. આ મુદ્દા પર વિવિધ મંતવ્યો ટાળવા માટે, અમે તેના પર પાછા ફરવા અને તમારા દૃષ્ટિકોણને સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ.
ખ્રુશ્ચેવે ફૂલોથી જવાબ આપ્યો:
- જો તમે મુસ્લિમ ન હોત, તો મિત્રતા સંબંધી અમારા શબ્દોનું ખોટું અર્થઘટન કરનારને જ્યોર્જિયન રિવાજ મુજબ સજા થવી જોઈએ. આર્મેનિયા અને જ્યોર્જિયામાં એક રિવાજ છે કે જે કોઈ ટેબલના ક્રમમાં ખલેલ પહોંચાડે છે તેને સજા કરવામાં આવે છે, તેના માટે વાઇનનો મોટો હોર્ન રેડવામાં આવે છે, અને તેણે આ વાઇન પીવો જ જોઈએ... સોવિયેત યુનિયન આરબો સાથે નિઃસ્વાર્થ મિત્રતા માટે સંમત છે. તેને આ દેશોમાંથી કંઈ મેળવવામાં રસ નથી. સોવિયેત યુનિયન પાસે તેની જરૂરિયાતની દરેક વસ્તુ છે. કદાચ આપણને ફક્ત કોફી અને સાઇટ્રસ ફળોની જરૂર હોય, પરંતુ આપણે તેના વિના કરી શકીએ: કોફીને ચા સાથે અને સાઇટ્રસ ફળોને સફરજન સાથે બદલી શકાય છે.
"અમારી પાસે કોફી પણ નથી," નાસેરે નોંધ્યું, ફક્ત કિસ્સામાં.
"પરંતુ યમનમાં સારી કોફી છે," અદ્ભુત યાદશક્તિ ધરાવતા ખ્રુશ્ચેવે તરત જ જવાબ આપ્યો.
તેણે સૂચિત કર્યું કે યમન ઇજિપ્તના નિયંત્રણ હેઠળ હતું.
"અમારી પાસે નારંગી છે," નાસેરે કહ્યું, "પરંતુ ઓછી માત્રામાં."
વાટાઘાટો દરમિયાન નાસરની સાવધાની અનુભવાઈ હતી. તે પોતાને મોસ્કોનો સાથી જાહેર કરવા માટે લાવી શક્યો ન હતો, તે સમજી શક્યો કે આમ કરવાથી તે પશ્ચિમ સાથેના વ્યવસાયિક સંપર્કોની શક્યતાને કાપી નાખશે. અને સોવિયત રાજદ્વારીઓ સૌથી વધુ ડરતા હતા કે નાસેર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો.
નાસેરે જેટ બોમ્બર્સ અને મધ્યમ અંતરની મિસાઈલોની માંગ કરી. ખ્રુશ્ચેવે ના પાડીને કહ્યું કે સોવિયત પ્રદેશ પર તેઓ ઇજિપ્ત અને અન્ય આરબ દેશોના હિતોને વધુ વિશ્વસનીય રીતે સેવા આપશે.
1 મેના રોજ, નાસેર સોવિયેત નેતાઓ સાથે સમાધિના પોડિયમ પર ઉભા હતા. રેડ સ્ક્વેરની સાથે ચાલતા પ્રદર્શનકારીઓએ નવા ચહેરા તરફ કુતૂહલથી જોયું.
સામ્યવાદીઓના દમનને કારણે ઇજિપ્ત સાથે સમસ્યાઓ વારંવાર ઊભી થતી હતી.
જુલાઇ એકત્રીસમી, ઓગણીસમી, યુનાઇટેડ આરબ રિપબ્લિકના રાજદૂત મોહમ્મદ અવદ અલ-કુની નાયબ વિદેશ પ્રધાન સેમ્યોનોવ પાસે આવ્યા.
રાજદૂત 30 જુલાઈના રોજ પ્રવદામાં એક લેખથી અસંતુષ્ટ હતા, જેમાં અહેવાલ હતો કે એક અગ્રણી લેબનીઝ સામ્યવાદીની દમાસ્કસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
જો ધરપકડનો અહેવાલ સાચો છે, રાજદૂતે નોંધ્યું છે, તો તે તેમને સ્પષ્ટ નથી કે લેબનીઝ સામ્યવાદી દમાસ્કસમાં કેવી રીતે સમાપ્ત થયો અને સોવિયત પ્રેસમાં આવા અહેવાલો કેમ પ્રકાશિત થયા.
અલ-કુનીએ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે આ યુએઆર અને સોવિયત યુનિયન વચ્ચેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરતું નથી, ખાસ કરીને કારણ કે આ ઘટના એટલી મહત્વપૂર્ણ નથી કે સોવિયત પ્રેસના ધ્યાનને પાત્ર છે.
સેમ્યોનોવે રાજદૂત સાથે ઉચ્ચતમ સ્તરે રાજદ્વારી ડેમાગોગરીની સારવાર કરી.
લેબનીઝ સામ્યવાદી હેલુની ધરપકડ વિશે પ્રવદામાંના લેખ વિશે, તેમણે રાજદૂતને જવાબ આપ્યો કે સોવિયેત જનતાને આવી ઘટનાઓમાં રસ છે અને અખબારના સંપાદકો સ્વાભાવિક રીતે તેમના વાચકોની ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે અલ-કુની ગ્રીસની યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક લેફ્ટ પાર્ટીના સેક્રેટરી ગ્લેઝોસના બચાવમાંના અભિયાનથી નિઃશંકપણે વાકેફ હતા, જેમાં મુખ્યત્વે સામ્યવાદીઓનો સમાવેશ થતો હતો, જે માત્ર સોવિયેત યુનિયનમાં જ નહીં, પણ અન્ય દેશોમાં પણ ઉછળ્યો હતો.
સેમ્યોનોવ, જેમ કે આવા કિસ્સાઓમાં રૂઢિગત છે, નોંધ્યું છે કે તે વ્યક્તિગત અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી રહ્યો હતો અને કહ્યું:
- સોવિયત જનતા આ ક્ષેત્રમાં તેના અધિકારો છોડી શકશે નહીં. અમે પૂર્વમાં અને ખાસ કરીને ઇજિપ્તમાં ક્રાંતિ પહેલા રાષ્ટ્રીય ચળવળ અને તેના લડવૈયાઓના બચાવમાં વાત કરી હતી. ત્યારે શું કોઈની માન્યતાને છોડી દેવી અને લોકોની સ્વતંત્રતા માટે લડવૈયાઓના બચાવમાં બોલવું યોગ્ય નથી? દેખીતી રીતે નથી ...
અલ-કુનીએ કહ્યું કે યુનાઈટેડ આરબ રિપબ્લિકની તુલના ગ્રીસ સાથે કરી શકાય નહીં, જે સોવિયેત યુનિયન વિરુદ્ધ નિર્દેશિત બ્લોકનો એક ભાગ છે... આરબ લોકોનું વલણ અને સોવિયત સંઘ પ્રત્યેની તેમની લાગણીઓ જાણીતી છે, તો શા માટે અસંતોષ અને ગુસ્સો જાહેર અભિપ્રાયનું કારણ બને તે રીતે કાર્ય કરો, આ તબક્કે શા માટે, જ્યારે આપણા દેશો વચ્ચેના સંબંધો સુધરવા લાગ્યા છે, ત્યારે આ સંબંધોમાં ગૂંચવણો ઊભી કરી શકે તેવા મુદ્દાઓ શા માટે ઉભા કરો?
સેમ્યોનોવે આના જેવો જવાબ આપ્યો:
“હું ફરી એકવાર ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે આંતરરાજ્ય સંબંધો એક વસ્તુ છે, અને લોકોની વિચારધારા અને લાગણીઓ બીજી છે. રાજદૂત તે બધાને મિશ્રિત કરે છે અને તે એકતરફી અને કંઈક અંશે ઔપચારિક રીતે ઉઠાવે છે તે મુદ્દા સુધી પહોંચે છે. હું નિખાલસપણે કહીશ - છેવટે, યુએઆર લેખો પ્રકાશિત કરે છે અને પુસ્તકો પ્રકાશિત કરે છે જે સોવિયત યુનિયન અને સમાજવાદી શિબિરના દેશો સામે તીવ્રપણે નિર્દેશિત છે ...
અલ-કુનીએ ફરી એકવાર નોંધ્યું કે તે અધિકૃત રીતે બોલતો ન હતો, પરંતુ એક મિત્ર તરીકે:
- જો સોવિયેત યુનિયન અને યુનાઈટેડ આરબ રિપબ્લિક વચ્ચેના મતભેદો વધુ ઊંડે આવશે, તો તેનાથી સોવિયેત યુનિયન અથવા યુએઆરને કોઈ ફાયદો થશે નહીં...
સેમ્યોનોવે પૂછ્યું કે સંબંધને શું ફાયદો નહીં થાય - ધરપકડ અથવા ધરપકડ વિશેના પ્રકાશનો?
અલ-કુની આ પ્રશ્નથી થોડો શરમાઈ ગયો...
માર્ગ દ્વારા, સોવિયત હસ્તક્ષેપ લેબનોન ફરાજલ્લાહ હેલાની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરીને બચાવી શક્યો નહીં. ઇજિપ્તવાસીઓએ તેને ત્રાસ આપ્યો, અને તે ત્રાસ હેઠળ મૃત્યુ પામ્યો, કારણ કે લેબનીઝ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના વડા મોસ્કોમાં તેના વિશે કહેશે.
ખ્રુશ્ચેવ ઇજિપ્ત અને સીરિયાના એકીકરણ અંગેની તેમની આગાહીઓમાં સાચા નીકળ્યા.
નાસીર એકલા હાથે એકીકૃત રાજ્ય પર શાસન કરવા માંગતા હતા. 61ના ઉનાળામાં, તેણે સીરિયાના લશ્કરી શાસક, કર્નલ અબ્દ-અલ હમીદ સરરાજને દમાસ્કસથી કૈરોમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા અને તેમને સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિકના પાંચમા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનાવ્યા. પરંતુ સીરિયા પર તેની સત્તા મજબૂત કરવાને બદલે, નાસેરે તેને નબળી પાડી, કારણ કે એક વ્યક્તિ જે સીરિયનો માટે અધિકૃત હતી તે દમાસ્કસમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ.
ઇજિપ્તવાસીઓએ સીરિયા પર શાસન કરવાનું શરૂ કર્યું. UAR ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કમાન્ડર-ઇન-ચીફ માર્શલ આમેર UAR ના સીરિયન પ્રદેશની એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલનું નેતૃત્વ કરે છે.
28 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સીરિયન અધિકારીઓએ બળવો કર્યો, જેનો અંત સીરિયાના સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિકમાંથી અલગ થવા સાથે થયો. બળવાખોર સીરિયન અધિકારીઓએ માર્શલ આમેરને નજરકેદમાં રાખ્યા અને પછી તેમને ઘરે મોકલી દીધા.
સીરિયામાં બળવો અને ઇજિપ્ત સાથે એક થવાનો સીરિયનોનો ઇનકાર એ નાસરની રાજનીતિ અને પ્રતિષ્ઠાને ગંભીર ફટકો હતો. જો કે, થોડા લોકોને શંકા હતી કે એકીકરણ કૃત્રિમ હતું અને સમગ્ર આરબ વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવાની નાસરની જુસ્સાદાર ઇચ્છાને અનુરૂપ હતું.
પરંતુ જ્યારે નાસર જીવતો હતો, ત્યારે ઇજિપ્તને સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિક કહેવામાં આવતું હતું. નાસેરે આ નામ રાખ્યું કારણ કે તે પોતાની જાતને અથવા અન્ય લોકોને સ્વીકારી શક્યો ન હતો કે તેનો વિચાર નિષ્ફળ ગયો હતો.
ઑક્ટોબર 9 ના રોજ, ખ્રુશ્ચેવને મોસ્કોમાં UAR એમ્બેસેડર મોહમ્મદ ગાલેબ મળ્યો, જેની સાથે તે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે. ગાલેબ, વ્યવસાયે ઓટોલેરીંગોલોજિસ્ટ, પ્રથમ સેકન્ડ સેક્રેટરીની ભૂમિકામાં મોસ્કો આવ્યા. 61 માં તેઓ રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત થયા. ખ્રુશ્ચેવે સહાનુભૂતિપૂર્વક ગાલેબને કહ્યું:
"રાષ્ટ્રપતિ નાસેરે સીરિયા સામે યુદ્ધ શરૂ કરવાનો ઇનકાર કરીને સમજદારીપૂર્વક કામ કર્યું... આવા મુદ્દાને લશ્કરી બળ દ્વારા ઉકેલી શકાય નહીં... હું રાષ્ટ્રપતિની સ્થિતિને સમજું છું. કહેવાની જરૂર નથી કે સીરિયાની ઘટનાઓએ UAR અને રાષ્ટ્રપતિને વ્યક્તિગત રૂપે નુકસાન પહોંચાડ્યું... ખરેખર, રાષ્ટ્રપતિ અમારો દૃષ્ટિકોણ જાણે છે, મેં તેમને સીરિયા સાથે ઇજિપ્તને એક કરવાના મુદ્દા પર મારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો. મેં નાસરને કહ્યું: તમે ઉત્સાહિત થઈ રહ્યા છો, તમે ઉતાવળમાં છો. નાસેરે મને જવાબ આપ્યો કે તે તે ઉતાવળમાં ન હતો, પરંતુ સીરિયનો હતા, જેઓ તેમની સ્વતંત્રતા માટે ડરતા હતા. તે પછી પણ તે મારાથી નારાજ હતો... હું તમને આ બધું વિશ્વાસમાં કહી રહ્યો છું જેથી માત્ર રાષ્ટ્રપતિને જ ખબર પડે, વિદેશ મંત્રાલયના કાર્યાલયને નહીં, જેથી કોઈ હાસ્ય ન કરી શકે.
આરબ સામ્યવાદીઓ, ખાસ કરીને સીરિયન, વિજયી હતા.
ત્રીસમી ઓક્ટોબરે, મોસ્કોમાં CPSUની XXII કોંગ્રેસની શરૂઆત થઈ. લેબનીઝ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી, નિકોલા ચાઉઈએ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરી. નાસિર અને તેના શાસન વિશે બોલતી વખતે તેણે શબ્દોને ઝીણવટપૂર્વક ન કરી:
"અત્યાચાર અને સરમુખત્યારશાહીના શાસનમાંથી છુટકારો મેળવવામાં સીરિયન લોકોની જીત એ લેબનીઝ લોકો માટે ખૂબ મહત્વની ઘટના છે. લેબનીઝ લોકોએ જોડાણ અને વિભાજનના ભય સામે લડ્યા જે નાસર સરમુખત્યારશાહીથી આપણા વતનની અખંડિતતાને જોખમમાં મૂકે છે. સીરિયન અને લેબનીઝ સામ્યવાદી પક્ષોનો સંઘર્ષ એક મહાન યુદ્ધમાં ભળી ગયો, જે દરમિયાન અમારા પ્રિય કામરેજ, અમારી પાર્ટીના સચિવ ફરાજલ્લાહ હેલુ, સીરિયામાં સરમુખત્યારશાહી દ્વારા શારીરિક રીતે નાશ પામેલા અન્ય ઘણા સાથી લડવૈયાઓ સાથે વીરતાપૂર્વક ત્રાસ હેઠળ મૃત્યુ પામ્યા હતા...
સીરિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી, ખાલેદ બગદાશને વિજેતા જેવું લાગ્યું. નાસિર સામેની તેમની લડાઈ સફળ રહી હતી. બગદાશે મોસ્કોમાં કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ વાત કરી હતી.
તેણે આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષ અથવા પેલેસ્ટિનિયન લોકોની દુર્દશાનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. મુખ્ય સીરિયન સામ્યવાદીને આમાં રસ નહોતો. તેણે ઇજિપ્ત અને સીરિયાને એક કરવાના નિષ્ફળ પ્રયાસની જ વાત કરી. તેમના સોવિયેત સાથીઓની વિનંતી પર, તેમણે નાસેરના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેમનું સમગ્ર ભાષણ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું:
- સીરિયન-ઇજિપ્તની એકતાનું પતન, જે લોકો અને સૈન્યની એકતાના કારણે થોડા કલાકોમાં તૂટી પડ્યું, દેશની સર્વસંમતિને આભારી, એ આપણા નિષ્કર્ષની સાચીતાની પુષ્ટિ છે કે આરબ એકતાનો માર્ગ. જોડાણ, વિસ્તરણ અને આધિપત્યમાંથી પસાર થતું નથી, એક આરબ બીજા દેશની ગુલામીમાંથી પસાર થતું નથી...
બગદાશે ઇજિપ્ત અને નાસિર પર સીરિયાને મનસ્વીતા અને જુલમ, ગરીબી અને અજ્ઞાનતાના "આંતરિક વસાહત" માં ફેરવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો.
"ઇજિપ્ત અને સીરિયાના એકીકરણનું પતન," બગદાશે જાહેર કર્યું, "આરબ એકતાનું પતન નથી, પરંતુ લોકશાહી વિરોધી નીતિની નાદારી છે!"
મોટાભાગના પ્રતિનિધિઓને ઇજિપ્ત અને સીરિયા વચ્ચે બરાબર શું થયું હતું તેની થોડી સમજ હતી, પરંતુ તેઓએ સર્વસંમતિથી તાળીઓ પાડી. કેટલાક પ્રતિનિધિઓને સમજાયું કે મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત યુનિયનના મુખ્ય મિત્ર, પ્રમુખ નાસરને ક્રેમલિન રોસ્ટ્રમમાંથી વધસ્તંભ પર જડવામાં આવી રહ્યા છે.
ખાલેદ બગદાશ સખત અને અસહિષ્ણુ માણસ હતો. ત્રીસના દાયકામાં, તેણે મોસ્કોમાં કોમિન્ટર્નની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના ઉપકરણમાં કામ કર્યું અને સોવિયત અધિકારીઓ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે સારી રીતે જાણતો હતો.
ઇજિપ્ત અને સીરિયા વચ્ચેના અલ્પજીવી સંઘના પતનના થોડા વર્ષો પહેલા, ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત રાજદૂત બોદરોવે ઇઝરાયેલી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતા સેમ્યુઅલ મિકુનિસ સાથેની મુલાકાત વિશે મોસ્કોને પત્ર લખ્યો હતો, જેમણે યહૂદીઓ પ્રત્યે આરબોના વલણ વિશે ફરિયાદ કરી હતી. , અને સામ્યવાદી આરબો વિશે વાત કરી.
"ઉદાહરણ તરીકે," રાજદૂતે મોસ્કોને જાણ કરી, "સીરિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના વડા, ખાલેદ બગદાશ, મોસ્કોમાં ઓક્ટોબર ક્રાંતિની 40મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક મીટિંગમાં મિકુનિસના ભાષણ દરમિયાન, ઉદ્ધતપણે ઉભા થયા અને હોલમાંથી બહાર નીકળી ગયા. . આ ઉદાહરણ વિયેનામાં આરબ મહિલા પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા પુનરાવર્તિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય બેઠકોમાં પુનરાવર્તિત થાય છે.
આ સંદર્ભે, ઇઝરાયેલની સંસદમાં, સામ્યવાદીઓની હંમેશા એ અર્થમાં મજાક ઉડાવવામાં આવે છે કે સામ્યવાદી પક્ષોની સેન્ટ્રલ કમિટીના બે સચિવો, બગદાશ અને મિકુનિસ, એકબીજા સાથે સહમત થઈ શકતા નથી, પરંતુ બાકીના આરબ વિશે આપણે શું કહી શકીએ? વસ્તી અને યહૂદીઓ પ્રત્યે તેમનું વલણ?
સેમ્યુઅલ મિકુનિસનો જન્મ વોલિન પ્રાંતમાં થયો હતો, એકવીસ વર્ષની ઉંમરથી તે પેલેસ્ટાઇનમાં રહેતો હતો, બિલ્ડર તરીકે કામ કરતો હતો અને એન્જિનિયર બનવા માટે ફ્રાન્સમાં અભ્યાસ કરતો હતો. તેમણે સામ્યવાદીઓને ભૂગર્ભમાં દોર્યા, તેથી 1941 માં બ્રિટિશ અધિકારીઓએ તેમની ધરપકડ કરી. ઇઝરાયેલની રચના પછી, તે પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી અને નેસેટના સભ્ય બન્યા.
સીરિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના વડા, ખાલેદ બગદાશ, સીરિયન સામ્યવાદીઓની બીજી પેઢીના હતા, જે પક્ષના "અરબીકરણ" ના પરિણામે ઉભરી આવ્યા હતા, જેમાં અગાઉ ઘણા બધા આર્મેનિયન હતા. ટર્કિશ પોગ્રોમ્સથી ભાગીને, તેઓને સીરિયા અને લેબનોનમાં આશ્રય મળ્યો, મુખ્યત્વે બેરૂતમાં. અને પેલેસ્ટિનિયન યહૂદી સામ્યવાદીઓની મદદથી સીરિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની રચના કરવામાં આવી હતી; "ચૌવિનિઝમ અને ઝિઓનિઝમ" ના આરોપોની મદદથી પક્ષમાંથી તેમની હકાલપટ્ટીએ બગદાશ અને તેના સહયોગીઓ માટે નેતૃત્વના હોદ્દા પર જવાનો માર્ગ ખોલ્યો (જુઓ જી. કોસાચનું પુસ્તક "રેડ ફ્લેગ ઓવર ધ મિડલ ઇસ્ટ?").
"અરબીકરણ" ની નીતિને કારણે આર્મેનિયનોનું લગભગ સંપૂર્ણ વિસ્થાપન થયું. આ કોમિન્ટર્નના આશીર્વાદથી હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેણે સીરિયન ડાબેરીઓના બેફામ રાષ્ટ્રવાદની રચનામાં ફાળો આપ્યો હતો. સીરિયન સામ્યવાદીઓ એ હકીકત પરથી આગળ વધ્યા કે પેલેસ્ટાઈન અને લેબનોન બંને તેમના દેશના અભિન્ન અંગ છે. તેઓ ફક્ત પેલેસ્ટાઈનને દક્ષિણ સીરિયા કહે છે અને માનતા હતા કે આ પ્રદેશો ફરી એકવાર સીરિયન રાજ્યનો ભાગ બનવો જોઈએ.
 
બેન-ગુરિયન મોસ્કો જવાનું કહે છે
ઇઝરાયેલે સોવિયત સંઘ સાથેના સંબંધો સુધારવા માટે દરેક તકનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પચાસમા વર્ષની શરૂઆતના પ્રસંગે ક્રેમલિનમાં નવા વર્ષના સ્વાગતમાં, ખ્રુશ્ચેવ અને બલ્ગાનિને ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ સાથે વાત કરી; ઇઝરાયેલીઓ અને સોવિયેત સંઘના નેતાઓ વચ્ચે આ પ્રથમ વાતચીત હતી. ટૂંકી, મૈત્રીપૂર્ણ વાતચીતે ઇઝરાયેલીઓને આશ્વાસન આપ્યું.
1958 માં, નવા સોવિયેત રાજદૂત ઇઝરાયેલ આવ્યા. મિખાઇલ ફેડોરોવિચ બોડરોવ 1946 થી વિદેશ મંત્રાલયમાં કામ કરે છે, બે વર્ષ માટે ચેકોસ્લોવાકિયામાં દૂતાવાસના સલાહકાર હતા, અને છ વર્ષ સુધી બલ્ગેરિયામાં રાજદૂત હતા.
17 જૂન, 1958ના રોજ, રાજદૂત બોદરોવનું વડાપ્રધાન બેન-ગુરિયન દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેઓ વિદેશ બાબતોના કાર્યકારી પ્રધાન પણ હતા.
"બેન-ગુરિયોન," રાજદૂતે મોસ્કોમાં અહેવાલ આપ્યો, "તેઓ સોવિયેત સરકાર પાસેથી નીચેના વ્યવહારુ પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માંગે છે:
1. શું સોવિયેત યુનિયન ઇઝરાયેલને શસ્ત્રો વેચી શકે છે: 32 મિગ ફાઇટર, 32 ઇલ્યુશિન બોમ્બર, સ્ટાલિન પ્રકારની 20 ભારે ટાંકી અને 2 સબમરીન?..
2. શું સોવિયેત યુનિયન કોઈપણ જગ્યાએ, કોઈપણ સમયે, યોગ્ય માનવામાં આવે ત્યારે આરબ-ઈઝરાયેલ સંબંધોના સમાધાન માટે વાટાઘાટ કરવા માટે નાસર અને બેન-ગુરિયન વચ્ચે બેઠક યોજવાની પહેલ કરી શકે છે?
બેન-ગુરિયન આવા પ્રસ્તાવ સાથે મોસ્કો કેમ વળ્યા? શું તમે જોયું નથી કે આખરે મોસ્કોએ આરબ દેશોનો પક્ષ લીધો છે અને મધ્યસ્થી તરીકેની ભૂમિકા ભજવવાનો ઇરાદો નથી રાખતો? શું તમે માત્ર કિસ્સામાં ખ્રુશ્ચેવને ચકાસવા માંગો છો? અથવા તે ફક્ત સોવિયેત નેતાઓ નાસેરને જણાવવા માંગતો હતો: "ઇઝરાયેલ વાટાઘાટો કરવા માંગે છે"?
કોઈ પણ સંજોગોમાં, સોવિયેત નેતાઓએ બેન-ગુરિયનની દરખાસ્તોને હાથમાંથી નકારી કાઢી.
જુલાઈ 29 ના રોજ, વિદેશી બાબતોના પ્રથમ નાયબ પ્રધાન વસિલી વાસિલીવિચ કુઝનેત્સોવે બેન-ગુરિયનની વિનંતી વિશે કેન્દ્રીય સમિતિને જાણ કરી અને પ્રસ્તાવ મૂક્યો:
"યુએસએસઆર વિદેશ મંત્રાલય બેન-ગુરિયનના પ્રશ્નોને અનુત્તરિત રહેવાની સલાહ આપે છે. જો ઇઝરાયેલ સરકાર ફરીથી વિનંતી કરે છે, તો તે જવાબ આપશે કે ઇઝરાયેલી સરકાર દ્વારા હાલમાં જે નીતિઓ અપનાવવામાં આવી છે તે મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિને મજબૂત કરવામાં ફાળો આપતી નથી અને ઇઝરાયેલ દ્વારા વધારાના શસ્ત્રોનું સંપાદન ફક્ત આ વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિને વધુ વણસી શકે છે.
સેન્ટ્રલ કમિટી કુઝનેત્સોવ સાથે સંમત થઈ.
31 જુલાઈના રોજ, રાજદૂત બોદરોવને વિદેશ મંત્રાલય તરફથી અનુરૂપ સૂચનાઓ મળી.
ઇઝરાયેલી નેતાઓ સોવિયેત નેતાઓ સાથે વાટાઘાટો કરવા માંગે છે. પરંતુ તેઓ સફળ થયા ન હતા.
25 નવેમ્બર, 1959 ના રોજ, વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકોએ કેન્દ્રીય સમિતિને અહેવાલ આપ્યો: “આ વર્ષની 17 નવેમ્બરના રોજ ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન બેન-ગુરિયન. તેલ અવીવમાં સોવિયેત રાજદૂતને જણાવ્યું કે તે સોવિયત યુનિયનની મુલાકાત લેવા અને સોવિયત સરકારના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરવા માંગે છે. બેન-ગુરિયનના જણાવ્યા મુજબ, મોસ્કોમાં વાતચીતમાં તે ઇઝરાયેલના ધ્યેયો અને ઉદ્દેશ્યોને સ્પષ્ટ કરવા અને વધુ સારી સમજણ પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે..."
યહૂદી રાજ્યના અસ્તિત્વના દસ વર્ષથી વધુ સમય દરમિયાન, ન તો વડા પ્રધાન કે ન તો ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન મોસ્કોની મુલાકાત લઈ શક્યા અને એક પણ સોવિયેત નેતા તેલ અવીવ આવ્યા ન હતા. સોવિયેત નેતાઓ, સૈદ્ધાંતિક રીતે, ઇઝરાયેલના નેતાઓ સાથે વાટાઘાટો કરવા માંગતા ન હતા, જો કે તેઓ પશ્ચિમી દેશોના પ્રમુખો અને વડા પ્રધાનો સાથે મળ્યા હતા, જેમને સામ્રાજ્યવાદીઓ, પુનરુત્થાનવાદીઓ અને યુદ્ધખોરો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા.
સોવિયેત નેતાઓ માટે, ઇઝરાઇલનું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થતું જણાય છે. મોસ્કો તેના હિતોને ધ્યાનમાં લેશે નહીં. યહૂદી રાજ્યની એકમાત્ર સારી વાત એ હતી કે જે આરબ દેશો તેને નફરત કરતા હતા તેઓ શસ્ત્રો અને લોન માટે મોસ્કો આવ્યા હતા...
તેથી ગ્રોમિકોએ સૂચવ્યું:
"આવી મુલાકાતને આરબ અને આફ્રિકન દેશોમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે અને તેમની સાથેના અમારા સંબંધોની પ્રામાણિકતા પર શંકા પેદા કરશે.
યુએસએસઆરના વિદેશ મંત્રાલયે ઇઝરાયેલમાં રાજદૂતોની કાઉન્સિલને સૂચના આપવાનું યોગ્ય માને છે, જ્યારે બેન-ગુરિયન સાથે કોઈ એક રિસેપ્શનમાં મળે ત્યારે, તેમની સોવિયેત યુનિયનની મુલાકાત અંગેની તેમની અપીલને નકારાત્મક પ્રતિસાદ આપવા માટે...”
મંત્રીની દરખાસ્ત સ્વીકારી લેવામાં આવી હતી.
18 જૂન, 1960 ના રોજ, મોસ્કોમાં UAR રાજદૂત અલ-કુનીએ નાયબ વિદેશ પ્રધાન યાકોવ મલિકની મુલાકાત લીધી. ઇજિપ્તના રાજદૂતે "જર્મન યુદ્ધ ગુનેગાર આઇચમેનનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, જેને ઇઝરાયેલી એજન્ટો દ્વારા આર્જેન્ટિનાથી લેવામાં આવ્યો હતો."
રીક સિક્યોરિટી મેઈન ડિરેક્ટોરેટના ફોર્થ ડિરેક્ટોરેટ (ગેસ્ટાપો) ના એક કર્મચારી, ઓબર્સ્ટર્બનફ્યુહરર એડોલ્ફ આઈચમેન નાઝી જર્મનીમાં "યહૂદી પ્રશ્નના અંતિમ ઉકેલ" માટે જવાબદાર હતા. આ વ્યક્તિએ એક વિશાળ મિકેનિઝમ ગોઠવ્યું જેની મદદથી તેણે થોડા વર્ષોમાં 60 લાખ યહૂદીઓનો નાશ કરવામાં સફળ રહ્યો. ઇઝરાયલીઓએ પંદર વર્ષ સુધી તેની શોધ કરી અને તેને આર્જેન્ટિનામાં શોધી કાઢ્યો, જ્યાં તે બ્યુનોસ એરેસની હદમાં રિકાર્ડો ક્લેમેન્ટ નામથી રહેતો હતો. લેટિન અમેરિકન દેશોએ નાઝી ગુનેગારોનું પ્રત્યાર્પણ કર્યું નથી.
મે 1960 માં, મોસાદ ટાસ્ક ફોર્સે આઇચમેનને પકડી લીધો અને તેને ઇઝરાયેલ લઇ ગયો, જ્યાં તેને ગોદીમાં મૂકવામાં આવ્યો.
ઇજિપ્તવાસીએ ગુસ્સાથી કહ્યું:
“અમે એક રાજ્યના એજન્ટો દ્વારા બીજા રાજ્યના પ્રદેશ પર વ્યક્તિના અપહરણ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેનો અર્થ હકીકતમાં આક્રમક કૃત્ય અને સાર્વભૌમત્વનું ઘોર ઉલ્લંઘન છે.
અલબત્ત, આઇચમેન એક યુદ્ધ ગુનેગાર છે જેને સજા થવી જ જોઇએ. પરંતુ ઈઝરાયેલે જે પદ્ધતિ અપનાવી છે તે ખોટી છે અને તેને કોઈપણ રાજ્યોની મંજૂરી મળવી જોઈએ નહીં.
હવે જ્યારે આર્જેન્ટિના આ મુદ્દાને સુરક્ષા પરિષદમાં ઉઠાવવા માંગે છે, ત્યારે તે મહત્વનું છે કે ઇઝરાયેલના પગલાંની નિંદા કરવામાં આવે અને આ મુદ્દા પર અપનાવવામાં આવેલ ઠરાવ સ્પષ્ટ હોય અને તેમાં કોઈ સમાધાન ન હોય... આ સંદર્ભે, તે મહત્વનું છે કે સોવિયેત યુનિયન આ ક્રિયાઓની નિંદા કરવાની સ્થિતિ લે છે. આ આરબ દેશોમાં જાહેર અભિપ્રાય પર ફાયદાકારક અસર કરશે."
એવું લાગે છે કે, જર્મનીથી ભાગી ગયેલા નાઝી યુદ્ધ ગુનેગારનું અપહરણ આરબ દેશોના હિતોને કેવી રીતે અસર કરે છે? ઇઝરાયલ પ્રત્યેના તિરસ્કાર સિવાય બીજું કશું જ આરબ દેશોને એ હકીકતથી નારાજ કરી શકે છે કે આઇચમેનને ગોદીમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો...
નાયબ પ્રધાન મલિકે જવાબ આપ્યો કે "ઇઝરાયેલની ક્રિયાઓ અમેરિકન શાળાની ભાવના ધરાવે છે," અને નાઝી ગુનેગારોને સમર્થન આપવાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના લાંબા ઇતિહાસ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું.
જૂન 1959માં, ઇજિપ્તના સત્તાવાળાઓએ અમેરિકન કંપની દ્વારા ચાર્ટર્ડ કરાયેલા અને હાઇફાથી કાર્ગો સાથે મુસાફરી કરી રહેલા ડેનિશ જહાજ ઇન્ગે ટોફ્ટને પોર્ટ સેઇડમાં અટકાયતમાં લીધું હતું.
ઇજિપ્તવાસીઓએ દલીલ કરી હતી કે તેઓને આ કરવાનો અધિકાર છે, કારણ કે તેઓ ઇઝરાઇલ સાથે યુદ્ધની સ્થિતિમાં હતા અને, એક હજાર આઠસો અને એંસી-8ના કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ કન્વેન્શનના દસમા લેખ અનુસાર, જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યા હતા. સ્વ રક્ષણ.
કૈરો સત્તાવાળાઓએ યહૂદી રાજ્યમાં કાર્ગો પહોંચાડતા જહાજો માટે નહેર બંધ કરવાનો સતત પ્રયાસ કર્યો.
ઇજિપ્ત સુએઝ કેનાલ દ્વારા યહૂદી રાજ્ય માટે કાર્ગો વહન કરતા જહાજોને મંજૂરી આપતું ન હોવાની ઇઝરાયેલની પ્રથમ ફરિયાદ પછી, યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે ઇઝરાયેલને ટેકો આપ્યો.
સપ્ટેમ્બર 1, 1951ના ઠરાવમાં ઇજિપ્તને "આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારી શિપિંગ અને સુએઝ કેનાલ દ્વારા કોઈપણ હેતુના માલની અવરજવર પરના પ્રતિબંધો નાબૂદ કરવા અને આવા શિપિંગના તમામ અવરોધોને બંધ કરવા" કહેવામાં આવ્યું હતું.
સોવિયત પ્રતિનિધિ મતદાનથી દૂર રહ્યો.
ઈઝરાયેલની બીજી ફરિયાદ પર '54માં સુરક્ષા પરિષદમાં ચર્ચા થઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડના પ્રતિનિધિએ 1લી સપ્ટેમ્બરના અગાઉના ઠરાવને અમલમાં મૂકવા ઇજિપ્તને આહ્વાન કરતો ઠરાવ રજૂ કર્યો. મોસ્કોની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને સોવિયેત પ્રતિનિધિએ તેને વીટો કર્યો.
પાંચ વર્ષ પછી, ઇજિપ્તની સત્તાવાળાઓએ ફરીથી ઇઝરાયેલના બંદર પરથી જહાજને અટકાયતમાં લીધું. ઇઝરાયેલે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં ફરિયાદ કરી હતી.
સોવિયેત વિદેશ મંત્રાલયના સંધિ વિભાગ અને મધ્ય પૂર્વ વિભાગે નાયબ પ્રધાન સેમ્યોનોવ માટે એક પ્રમાણપત્ર તૈયાર કર્યું, જેમાંથી તે અનુસરે છે કે ઇજિપ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે.
"કાનૂની દૃષ્ટિકોણથી," પ્રમાણપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "સુએઝ કેનાલમાંથી પસાર થતા ત્રીજા દેશોના જહાજોની UAR દ્વારા અટકાયત (અને સંભવતઃ જપ્તી), માત્ર એ હકીકતને કારણે કે ઇઝરાયેલી મૂળનો કાર્ગો આ બોર્ડ પર જોવા મળે છે. જહાજો, સોવિયેત યુનિયન સહિત ઘણા દેશોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને તે નિરાધાર લાગે છે.
આવી ક્રિયાઓ UAR ના સુરક્ષા હિતો તેમજ કાયદાના નિયમો દ્વારા પ્રેરિત કરી શકાતી નથી...
UAR ની ક્રિયાઓ ફક્ત તે હદ સુધી જ કાયદેસર ગણી શકાય કે તે ઇઝરાયેલ માટે નિર્ધારિત ઇઝરાયેલી જહાજો અને કાર્ગોની અટકાયત સાથે સંબંધિત છે જે લશ્કરી પ્રતિબંધિત છે.
બાકીના માટે, 1888ના 1લા કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ કન્વેન્શનની કલમ 1 ની જોગવાઈઓ લાગુ પડે છે, જેમાં એવી જોગવાઈઓ લાગુ પડે છે કે કેનાલ હંમેશા મુક્ત અને વ્યાપારી અને લશ્કરી જહાજો માટે ખુલ્લી હોવી જોઈએ, શાંતિના સમયે અને યુદ્ધના સમયે; ચેનલની નાકાબંધી અસ્વીકાર્ય માનવામાં આવે છે; યુદ્ધના સમયે, લડાયક રાજ્યોના લશ્કરી જહાજોને પણ નહેરમાંથી મુક્ત માર્ગની મંજૂરી આપવી જોઈએ."
સોવિયત સંઘે કઈ સ્થિતિ લેવી જોઈએ?
રાજદ્વારીઓએ સૂચવ્યું કે તેમના બોસ ખૂબ જ બે-ચહેરાવાળી નીતિને અનુસરે છે:
"જો UAR સમર્થન માટે અમારી તરફ વળે છે, તો જવાબ આપવા માટે ઉતાવળ કરશો નહીં અને અમારા પ્રભાવને મજબૂત કરવા અને ભવિષ્યમાં UAR ને સમર્થન આપવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં."
રાજદ્વારી ભાષામાંથી અનુવાદિત, આનો અર્થ નીચે મુજબ હતો: જો નાસર તેના માટે કંઈક ચૂકવે તો સોવિયેત સંઘે નાસરની ગેરકાયદેસર ક્રિયાઓને સમર્થન આપવું જોઈએ.
અંતે, ઇજિપ્તવાસીઓને ડેનિશ જહાજ ઇન્ગે ટોફ્ટ છોડવાની ફરજ પડી. પોર્ટ સેઇડથી તે હાઇફા પરત ફર્યું, જ્યાં 10 ફેબ્રુઆરી, 1960 ના રોજ, ઇજિપ્તની સત્તાવાળાઓની મનસ્વીતા સામે એક વિરોધ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને વિદેશ પ્રધાન ગોલ્ડા મીરે કહ્યું: "ઇઝરાયેલ સુએઝ કેનાલ ખોલવા માટે લડશે."
નહેરમાંથી અવરોધ વિના પસાર થવાનો પ્રશ્ન, યહૂદી રાજ્ય માટે ગંભીર રીતે મહત્વપૂર્ણ, થોડા વર્ષો પછી નવા યુદ્ધ માટે એક વાસ્તવિક બહાનું બની ગયું. આરબ દેશો માનતા ન હતા કે ઇઝરાયેલીઓ નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા માટે લડશે.
વિદેશ મંત્રાલયના મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, કિસેલ્યોવ (કૈરોમાં તાજેતરના રાજદૂત), નાયબ પ્રધાન મલિકને જાણ કરી: “આરબ દેશો ઇઝરાયેલી બંદરોની મુલાકાત લેતા જહાજોને બ્લેકલિસ્ટ કરી રહ્યા છે, જે સુએઝ કેનાલમાંથી પસાર થતા આ જહાજો પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. અને આરબ દેશોના બંદરોની મુલાકાત..."
સપ્ટેમ્બર 1962 માં, સૈન્ય અધિકારીઓએ યમનના ઇમામને ઉથલાવી દીધા. રાષ્ટ્રપતિ નાસેરે રાજ્યનો કબજો મેળવવા માટે યમનમાં સૈનિકો મોકલ્યા. ઇજિપ્તીયન સૈનિકોને પરિવહન કરવા માટે, નાસેરે મોસ્કોને An-12 લશ્કરી પરિવહન વિમાનની બેચ માટે કહ્યું. ઇજિપ્તવાસીઓ પાસે ભારે મશીનો ચલાવવા માટે સક્ષમ પાઇલોટ ન હોવાથી, વિમાનો સોવિયેત પાઇલોટ્સ સાથે મળીને આવ્યા. નાસિરને યમનના લોકો પર બોમ્બમારો કરવા માટે બોમ્બર્સની પણ જરૂર હતી.
11 ઓક્ટોબરના રોજ, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમની બેઠકમાં, તેઓએ યમનમાં ઉપયોગ માટે ઇજિપ્તને Tu-16 બોમ્બર વેચવાની માર્શલ આમેરની વિનંતી પર વિચાર કર્યો. ખ્રુશ્ચેવે ઇજિપ્તવાસીઓની વિનંતીને નકારી કાઢી અને પ્રેસિડિયમના સભ્યોને કહ્યું: "આ અશક્ય છે."
પછી ખ્રુશ્ચેવે આખરે પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો. નાસીરને Tu-16 બોમ્બર મળ્યા હતા. ઇજિપ્તમાં આવા મશીનો ચલાવવા માટે સક્ષમ કોઈ પાઇલોટ નહોતા; તેઓએ સોવિયત પાઇલોટ્સ મોકલ્યા - અલબત્ત, પ્રચાર વિના.
પરંતુ યમનવાસીઓએ સોવિયેત શસ્ત્રોથી સજ્જ બહેતર ઇજિપ્તીયન સૈનિકોનો સફળતાપૂર્વક પ્રતિકાર કર્યો. વિખરાયેલા યમનની દળોને હરાવવામાં ઇજિપ્તની સેનાની નિષ્ફળતાને કારણે આરબ વિશ્વમાં ઇજિપ્તની પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થયો.
"નાસર સમાજવાદ વિશે અનન્ય વિચારો ધરાવતા હતા," ખ્રુશ્ચેવે યાદ કર્યું. “અમે માનતા હતા કે કદાચ નાસેર કેટલાક વિશિષ્ટ માર્ગ, આરબ સમાજવાદના માર્ગને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કરીને તેના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરતો હતો. આ મતભેદોને કારણે, અમારા સંબંધોમાં સદભાગ્યે ટૂંકા ગાળાની ઠંડક હતી.
હવે ઇજિપ્તની જીત વિશે: જો અગાઉ, અસંમતિ પહેલાં, નાસેરે તે અમારી દરમિયાનગીરી દ્વારા સમજાવ્યું હતું, તો પછી અમે જે ઉશ્કેરણી કરી હતી તે પછી, તેણે કહેવાનું શરૂ કર્યું કે ઇજિપ્ત જીત્યું કારણ કે અલ્લાહ મદદ કરે છે. જ્યારે અમારા મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો પુનઃસ્થાપિત થયા, ત્યારે મેં તેને કેટલીકવાર ઈશારો કર્યો: કોણે મદદ કરી? આપણે કે અલ્લાહ? તે હસ્યો..."
ઝઘડો સમાપ્ત થયો, અને શસ્ત્રો માટેની ઇજિપ્તની વિનંતીઓ ખૂબ જ ઝડપથી પૂર્ણ થઈ.
જૂન સાઠ-ત્રણમાં, ઇજિપ્તને સોવિયેત શસ્ત્રોની સપ્લાય પર નવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. મોસ્કોથી મોકલવામાં આવેલા સલાહકારોની મદદથી નાસીરની સેનાનું પુનઃગઠન કરવામાં આવ્યું હતું. હવે બે સશસ્ત્ર વિભાગોને T-54 ટાંકી મળી - ઝડપી અને મોટા પાવર રિઝર્વ સાથે; ઉડ્ડયન - મિગ -21 ફાઇટર-ઇન્ટરસેપ્ટર્સ અને હવા-થી-જમીન મિસાઇલોથી સજ્જ Tu-16 મધ્યમ બોમ્બર્સ.
એક વર્ષ પછી, નિકિતા સેર્ગેવિચે તેનું વચન પૂરું કર્યું અને નાસેર ગયા. ચોસઠના મે મહિનામાં, ખ્રુશ્ચેવે ઇજિપ્તમાં બે અઠવાડિયા કરતાં વધુ સમય પસાર કર્યો.
તેમની સાથે એક મોટો નિવૃત્ત વ્યક્તિ હતો - વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકો, સંરક્ષણના પ્રથમ નાયબ પ્રધાન અને વોર્સો કરારના સંયુક્ત સશસ્ત્ર દળોના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ માર્શલ આન્દ્રે એન્ટોનોવિચ ગ્રેચકો, અઝરબૈજાન એનવર નાઝિમોવિચ અલીખાનોવ, મંત્રીમંડળના અધ્યક્ષ. એનર્જી અને ઇલેક્ટ્રિફિકેશન માટે રાજ્ય ઉત્પાદન સમિતિના અધ્યક્ષ પેટર સ્ટેપનોવિચ નેપોરોઝની, બાહ્ય આર્થિક સંબંધો પરની રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ સેમિઓન એન્ડ્રીવિચ સ્કેચકોવ.
અલબત્ત, તેમનું સતત પ્રેસ જૂથ નિકિતા સેર્ગેવિચ સાથે ગયું - પ્રવદાના મુખ્ય સંપાદક પાવેલ અલેકસેવિચ સત્યુકોવ, અને ઇઝવેસ્ટિયાના મુખ્ય સંપાદક, એલેક્સી ઇવાનોવિચ અદઝુબે, જેઓ તેમના જમાઈ પણ છે. પ્રથમ સચિવ.
ખ્રુશ્ચેવને ઉજવણી માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું - અસ્વાન ડેમના પ્રથમ તબક્કાના ઉદઘાટન સમારોહ. તે એક ભવ્ય ઉજવણી હતી. રજાના પ્રસંગે, નાસેરે ખ્રુશ્ચેવને સર્વોચ્ચ ઇજિપ્તીયન ઓર્ડર - "નાઇલનો નેકલેસ" એનાયત કર્યો.
નિકિતા સેર્ગેવિચ ગૌરવ સાથે જવાબ આપવા માંગતી હતી. તેણે મોસ્કોનો સંપર્ક કર્યો અને તેરમી મેના રોજ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના પ્રેસિડિયમે ઇજિપ્તના પ્રમુખ નાસેર અને પ્રથમ વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ અબ્દ અલ-હકીમ આમેરને સોવિયેત યુનિયનના હીરોનું બિરુદ આપતા હુકમો જારી કર્યા.
ઉજવણી કરવા માટે, ખ્રુશ્ચેવે સોવિયેત યુનિયનને ઇજિપ્તનું દેવું અડધું કરવાનો આદેશ આપ્યો, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેણે નાસરને અઢી અબજ ડોલર માફ કર્યા.
નાસેરે તેના પ્રિય મહેમાનો માટે અલ-હુરિયા યાટ પર ભૂમધ્ય સમુદ્રની મુલાકાત ગોઠવી. તેમણે ખ્રુશ્ચેવ, અલ્જેરિયાના રાષ્ટ્રપતિ અહેમદ બેન બેલા અને ઈરાકી રાષ્ટ્રપતિ અબ્દ-અલ-સલામ આરેફને આમંત્રણ આપ્યું હતું. યાટ પર રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્યવાદ વિશે વિવાદ ફાટી નીકળ્યો.
છવ્વીસમી મેના રોજ મોસ્કો પરત ફરતા, સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમમાં, ખ્રુશ્ચેવે ઉત્સાહપૂર્વક તેની સફરની છાપ શેર કરી: “અમે વારંવાર અંધવિશ્વાસનું પુનરાવર્તન કરીએ છીએ - ઇજિપ્ત, સીરિયા, ઇરાકના સામ્યવાદી પક્ષોની પરિસ્થિતિના સંબંધમાં - ધર્મ વિશે. , ઇસ્લામ અને આરબ રાષ્ટ્રવાદ. બગદાશનું સૂત્ર - આરબ એકતા વિરુદ્ધ - લવચીક બનાવવું જોઈએ. આવા નારાથી આપણે આરબોને રસ્તો નહીં મળે. આ જોગવાઈ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે. અમારી પાસે આરબ એકતાના વિરોધી બનવાનું કોઈ કારણ નથી. નાસિર આરબ વિશ્વના નેતા બનવા માંગે છે."
જ્યારે ખ્રુશ્ચેવને થોડા મહિનામાં દૂર કરવામાં આવશે, ત્યારે તેને યાદ અપાશે કે તેણે સામ્યવાદી પક્ષ અંગે નાસેરના દૃષ્ટિકોણને સ્વીકાર્યો હતો, ઇજિપ્તની સામ્યવાદીઓની સ્થિતિનો બચાવ કર્યો ન હતો, અને તેને સોંપીને સોવિયત સંઘના હીરોનું ઉચ્ચ બિરુદ અપમાનિત કર્યું હતું. બે ઇજિપ્તના સામ્યવાદી વિરોધી...
ઑક્ટોબર ચોસઠમાં, ખ્રુશ્ચેવને નિવૃત્તિમાં મોકલવામાં આવ્યો. તેની પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી. લિયોનીડ ઇલિચ બ્રેઝનેવ સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રથમ સચિવ બન્યા, અને એલેક્સી નિકોલાઇવિચ કોસિગિન સરકારના વડા બન્યા. ટોચના અધિકારીઓના ફેરફારોથી ઇજિપ્ત સાથેના સહકારને જરાય નુકસાન થયું ન હતું. તે લાંબા સમયથી ત્રીજા વિશ્વના દેશોમાં ખ્રુશ્ચેવના વ્યક્તિગત હિત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સોવિયત વિદેશ નીતિનો એક ભાગ બની ગયું છે.
23 ફેબ્રુઆરી, 1965 ના રોજ, કૈરોમાં રાજદૂત વ્લાદિમીર યાકોવલેવિચ એરોફીવ (કૈરો જતા પહેલા, તેઓ મંત્રાલયમાં મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા હતા) ઇજિપ્તના વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ માર્શલ અબ્દ-અલ-હકીમ આમેરની મુલાકાત લીધી અને "ગોપનીય રીતે" તેમને કહ્યું. :
“મોસ્કોમાં ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર, ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં જર્મન સરકારે બુન્ડેસવેહરના હાલના ટેન્ક ફ્લીટ (1,150 વાહનો)માંથી 300 અમેરિકન M-48 ટેન્ક ઇઝરાયેલને વેચવાનું નક્કી કર્યું હતું. આ વર્ષના જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં આવા 40 મશીનોની ડિલિવરી અંગે માહિતી મળી હતી.
ઇઝરાયેલને લશ્કરી રેડિયો અને એન્ક્રિપ્શન સાધનો તેમજ આર્ટિલરી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો અને કેટલાક સંદેશાવ્યવહાર સાધનોના પશ્ચિમ જર્મન સપ્લાય અંગે કરાર છે. પશ્ચિમ જર્મન નિષ્ણાતો મિસાઇલ લોન્ચ પેડ્સના નિર્માણમાં ઇઝરાયેલને મદદ કરી રહ્યા છે..."
2 જૂન, 1965 ના રોજ, મંત્રી પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ અને યુએસએસઆર રાજ્ય બાંધકામ સમિતિના અધ્યક્ષ ઇગ્નાટી ટ્રોફિમોવિચ નોવિકોવ નાસેરની મુલાકાત લીધી. નોવિકોવ ડેનેપ્રોપેટ્રોવ્સ્કમાં બ્રેઝનેવનો સાથીદાર હતો અને લિયોનીદ ઇલિચ CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રથમ સચિવ તરીકે ચૂંટાયા પછી, તે સરકારમાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ બન્યો. વાતચીતના અંતે, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિએ પ્રતિષ્ઠિત સોવિયત મહેમાનને ગુપ્ત રીતે કહ્યું: "ઇઝરાયેલ સાથે આરબ યુદ્ધ અનિવાર્ય છે. સમયની વાત છે. આ સમયે, આરબો ફક્ત આક્રમણ માટે જ નહીં, પણ સંરક્ષણ માટે પણ તૈયાર નથી. તે જ સમયે, મેં સીરિયનોને સમજાવ્યું કે જો તેઓ ઇઝરાયેલ તરફથી મોટા હુમલાનું લક્ષ્ય બનશે, તો UAR તરત જ વળતો પ્રહાર કરશે.
ઇજિપ્તવાસીઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે દેશમાં માત્ર પંદર દિવસનો ખોરાક બચ્યો છે. આપણા દેશમાં પણ અનાજનો અભાવ હતો, પરંતુ સોવિયેત નેતાઓએ પશ્ચિમમાંથી ખરીદેલા અનાજ સાથે જહાજો ઇજિપ્ત તરફ ફેરવ્યા.
27 ઑગસ્ટ, 1965ના રોજ, નાસેર મોસ્કોમાં એક મોટી રેટિની સાથે આવ્યો, જેમાં અનવર સદાતનો સમાવેશ થતો હતો. રાષ્ટ્રપતિ પહેલેથી જ ખ્રુશ્ચેવ વિશે ભૂલી ગયા હતા, જે ઇજિપ્ત સાથેના સંબંધોનો આરંભ કરનાર હતો અને લિયોનીદ ઇલિચને ખુશ કરવા ઉતાવળમાં હતો. નવા ફર્સ્ટ સેક્રેટરીના સન્માન માટેના જુસ્સાને પકડીને, ઝડપી બુદ્ધિશાળી નાસેરે ગાલા ડિનર દરમિયાન આગ્રહપૂર્વક પુનરાવર્તન કર્યું:
"હું તમને અમારા મિત્ર લિયોનીડ બ્રેઝનેવની તબિયત માટે તમારા ચશ્માં ઉભા કરવા અને પાણી કાઢવા માટે આમંત્રણ આપું છું..."
નાસર અને તેના સેનાપતિઓને ખાતરી હતી કે ઇજિપ્તની સેના ઇજિપ્ત સામે કાવતરું ઘડી રહેલી સામ્રાજ્યવાદી શક્તિઓ દ્વારા છુપાયેલા કાવતરાના પરિણામે જ પરાજયનો સામનો કરી રહી છે. ઇજિપ્તવાસીઓએ એવું માનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કે ઇઝરાયલે તેના પોતાના પ્રયત્નો અને ચાતુર્ય દ્વારા લશ્કરી લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે. નાસરને વિશ્વાસ હતો કે સૌથી આધુનિક અને સૌથી મોંઘા શસ્ત્રોનો પુરવઠો તેને યહૂદી રાજ્ય સાથે નવું યુદ્ધ જીતવા દેશે.
થોડા સમય માટે, નાસેરે પશ્ચિમ અને પૂર્વ વચ્ચે દાવપેચ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે તેને સોવિયેત શસ્ત્રો મળ્યા ત્યારે પણ તેણે પશ્ચિમને ખાતરી આપી કે તે સોવિયેત ઉપગ્રહ નથી. તેમણે શીતયુદ્ધનો લાભ મેળવવામાં, સોવિયેત યુનિયન પાસેથી શસ્ત્રો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી અનાજ અને બંને મહાસત્તાઓ અને તેમના સાથીઓ પાસેથી આર્થિક સહાય મેળવવામાં વ્યવસ્થાપિત કર્યું.
ખ્રુશ્ચેવના રાજીનામા પછી, નાસેરે આખરે પશ્ચિમી દેશો સાથે ઝઘડો કર્યો. હવે તે પોતાને સમાજવાદી શિબિર પર લગભગ સંપૂર્ણપણે નિર્ભર હોવાનું જણાયું હતું. મોટા પાયે શસ્ત્રોની ખરીદીએ ઇજિપ્તની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી પાડી.
એપ્રિલ 1965 માં, ઇજિપ્તની સામ્યવાદીઓએ તેમની પાર્ટીના સ્વૈચ્છિક વિસર્જનની જાહેરાત કરી. તેમના માટે બીજું કંઈ બચ્યું ન હતું. જેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા તેઓ પર નાસરની ગુપ્ત સેવાઓ દ્વારા એટલી નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી કે તેઓએ કોઈપણ વિરોધ રાજકીય પ્રવૃત્તિને અશક્ય બનાવી દીધી હતી.
સામ્યવાદીઓને તેમની ભૂલો સ્વીકારવા અને શાસક આરબ સમાજવાદી સંઘ પાર્ટીમાં જોડાવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. સામ્યવાદીઓનો એક નાનકડો હિસ્સો પ્રામાણિકતા બતાવ્યો અને વિરોધમાં રહ્યો; દરેકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ખ્રુશ્ચેવ હવે ત્યાં ન હતો. બ્રેઝનેવ અને સોવિયેત યુનિયનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના અન્ય નેતાઓએ સામ્યવાદીઓ પર નાસર સાથે ઝઘડો કર્યો ન હતો અને તેના હાથ ધોયા હતા. સોવિયેત નેતાઓએ વ્યવહારિક રીતે તર્ક આપ્યો: આરબ સામ્યવાદીઓની ઓછી સંખ્યા ઓછી ઉપયોગી હતી. આપણે શાસક પક્ષો સાથે મિત્રતા રાખવી જોઈએ.
ટૂંક સમયમાં, જે લોકો સોવિયત યુનિયન સાથે ગાઢ સંબંધો પર આધાર રાખતા હતા તેઓ સીરિયામાં સત્તા પર આવ્યા.
8 સપ્ટેમ્બર, 1964ના રોજ લેબનીઝના પ્રમુખ ફુઆદ શેહાબે (તેઓ આ પદ પર પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો કરી રહ્યા હતા) સોવિયેત રાજદૂત દિમિત્રી સેમ્યોનોવિચ નિકીફોરોવ સાથેની વાતચીતમાં, સીરિયનોને માત્ર "ગરમ માથા" જ નહીં, પણ "મધ્ય પૂર્વના પ્રુશિયનો" પણ કહ્યા. "
શેહાબ લશ્કરી માણસ હતો અને તે જાણતો હતો કે તે શું વાત કરી રહ્યો છે. તેમણે ફ્રેન્ચ સૈન્યમાં સેવા આપી હતી અને સ્વતંત્રતા પછી લેબનીઝ સશસ્ત્ર દળોના પ્રથમ કમાન્ડર બન્યા હતા.
લશ્કરી શાસન હેઠળ આવતા આરબ દેશોમાં સીરિયા પહેલો દેશ છે: કારણ કે 1949 માં એક પછી એક અનેક લશ્કરી બળવા થયા.
ફરજિયાત સીરિયામાં ફ્રાન્સે લશ્કરમાં રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક લઘુમતીઓના પ્રતિનિધિઓની ભરતીને પ્રોત્સાહન આપ્યું. મોટાભાગની વસ્તી, સુન્ની આરબો, ઇચ્છતા ન હતા કે તેમના પુત્રો લશ્કરમાં જોડાય અને સંસ્થાનવાદીઓની સેવા કરે.
ઓફિસર કોર્પ્સનો નોંધપાત્ર ભાગ અલાવાઇટ્સ અને ડ્રુઝ હતા. તેઓએ ધીમે ધીમે ઉચ્ચ હોદ્દા મેળવ્યા અને તેમના સાથી વિશ્વાસીઓને લશ્કરી અકાદમીઓમાં સ્વીકાર્યા.
ત્રીસમી માર્ચમાં, અલાવાઈટ અને ડ્રુઝ અધિકારીઓએ બાથ પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે મળીને બળવો કર્યો. તેઓ લેફ્ટનન્ટ જનરલ મુહમ્મદ અમીન હાફેઝને સત્તા પર લાવ્યા, એવી આશાએ કે તે એક વ્યક્તિ હશે.
પરંતુ જનરલે યુવાનો પર કાબૂ મેળવ્યો અને તમામ શક્તિ તેના હાથમાં કેન્દ્રિત કરી. તેઓ રાજ્યના વડા, લશ્કરી ગવર્નર, રાષ્ટ્રીય લશ્કરી પરિષદના અધ્યક્ષ અને સીરિયાના વડા પ્રધાન બન્યા.
65 સપ્ટેમ્બરમાં, તેમણે અલાવાઈટ મેજર જનરલ સલાહ જેદીદને જનરલ સ્ટાફના વડા તરીકે તેમના પદ પરથી હટાવ્યા. જનરલે રાજીનામું સ્વીકાર્યું ન હતું. યુવાન અને મહત્વાકાંક્ષી અલાવાઈટ અધિકારીઓ સાથે મળીને, તેણે ફેબ્રુઆરી 1966 માં હાફેઝને ઉથલાવી દીધો. ઉગ્રવાદી માનસિકતા ધરાવતા, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી આવેલા અને નાસેર સાથે દુશ્મનાવટ ધરાવતા યુવાનો સત્તા પર આવ્યા.
યુવા અલાવાઈટ્સ, લઘુમતી સભ્યો, બાથ પાર્ટીના સામાજિક સુધારાઓને મંજૂરી આપવા માટે વલણ ધરાવતા હતા. જનરલ જેદીદ ઇજિપ્ત સાથેના જોડાણની વિરુદ્ધ હતા, તેમને ડર હતો કે સીરિયન સૈન્ય ફરીથી સુન્ની ઇજિપ્તવાસીઓના નિયંત્રણ હેઠળ આવશે.
23 ફેબ્રુઆરી, 1966ના રોજ, બાથ પાર્ટીની ડાબી પાંખ સીરિયામાં સત્તા પર આવી. નાસેરે તરત જ સોવિયેત રાજદ્વારીઓને કહ્યું કે બળવો તેના દુશ્મનો, જમણેરી દળોનું કામ હતું. મધ્ય પૂર્વમાં પ્રવદાના પોતાના સંવાદદાતા, યેવજેની મકસિમોવિચ પ્રિમાકોવને તાત્કાલિક દમાસ્કસ મોકલવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટ બંધ હતું, અને મુશ્કેલીથી તે દમાસ્કસ પહોંચ્યો, જ્યાં તેનો એક જૂનો પરિચિત ગુપ્ત સેવાનો વડા બન્યો હતો. પ્રિમાકોવ સૌપ્રથમ સરકારના વડા યુસેફ ઝુઈન અને એરફોર્સના કમાન્ડર હાફેઝ અલ-અસદ સાથે મળ્યા હતા. પ્રિમાકોવે મોસ્કોને કહ્યું કે દમાસ્કસમાં નવા લોકોથી ડરવાની જરૂર નથી.
એવજેની મકસિમોવિચ ભૂલથી ન હતા. આઠ વર્ષના વનવાસ પછી, સામ્યવાદી પક્ષના નેતા, ખાલેદ બગદાશ, તેમના વતન પાછા ફર્યા. એક સીરિયન સામ્યવાદી સરકારમાં દાખલ થયો અને મંત્રી બન્યો. મોસ્કો માટે આ એક સુખદ ઘટના હતી; અન્ય આરબ દેશોમાં, સામ્યવાદીઓ મોટે ભાગે જેલમાં હતા.
એપ્રિલ છઠ્ઠી માં, વડા પ્રધાન યુસેફ ઝુઈનના નેતૃત્વમાં એક સીરિયન પ્રતિનિધિમંડળ મોસ્કો પહોંચ્યું. સીરિયા ઇજિપ્ત જેટલો મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર બની રહ્યો હતો.
 
કેવી રીતે છ દિવસીય યુદ્ધની તૈયારી કરવામાં આવી હતી
દરમિયાન, મધ્ય પૂર્વ એક નવા યુદ્ધ તરફ સતત આગળ વધી રહ્યું હતું. આરબ દેશોએ વધુને વધુ કહ્યું કે બળ દ્વારા પેલેસ્ટિનિયન આરબોના કાયદેસર અધિકારોને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. સોવિયેત પ્રેસે તેમના શબ્દોનું પુનરાવર્તન કર્યું, જોકે રાજદ્વારીઓ પેલેસ્ટિનિયનો પ્રત્યે નાસેરના વાસ્તવિક વલણને સારી રીતે જાણતા હતા.
1959 માં પાછા, કૈરોમાં સોવિયેત દૂતાવાસે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યા પર વિદેશ મંત્રાલયને એક પ્રમાણપત્ર મોકલ્યું:
"પ્રેસમાં અને UAR ના નેતાઓના ભાષણોમાં, સ્વતંત્ર પેલેસ્ટિનિયન રાજ્ય બનાવવાની જરૂરિયાતનો પ્રશ્ન ઓછો અને ઓછો વખત ઉઠાવવામાં આવે છે, કારણ કે UAR સરકાર આ ઉકેલના અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતામાં વિશ્વાસ કરતી નથી અને, વધુમાં, ગાઝા પ્રદેશને છોડવા માંગતો નથી, જે આ કિસ્સામાં પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યમાં જવું જોઈએ...
UAR સરકાર સાથે ગાઝા વિસ્તારમાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે, જે શરણાર્થીઓની જીવનશૈલી સુધારવા માટે થોડી ચિંતા દર્શાવે છે. ગાઝા વિસ્તારમાં ઘણા પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓ આ વિસ્તારમાં ઇજિપ્તની વહીવટીતંત્રને એક કબજેદાર દળ તરીકે જોવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે જે તેમની દુર્દશાને દૂર કરવા માટે કશું કરતું નથી...
શરણાર્થીઓમાં, UAR સરકારની નીતિઓ સામે અસંતોષ વધી રહ્યો છે, જે ગાઝા પ્રદેશના પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓનો વધુને વધુ પોતાના હિતમાં ઉપયોગ કરી રહી છે.
આમ, જુલાઈ 1958માં લેબનોનમાં બનેલી ઘટનાઓ દરમિયાન, પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓના સશસ્ત્ર જૂથોને ચમૌન સામે લડવા માટે લેબનોન મોકલવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, ગાઝા ક્ષેત્રમાં રહેતા શરણાર્થીઓમાંથી આવા સશસ્ત્ર જૂથોને ઈરાક વિરુદ્ધ સશસ્ત્ર ઉશ્કેરણી કરવા માટે સીરિયન-ઈરાકી સરહદ પર મોકલવામાં આવે છે...
પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દા પર UAR ની નીતિના સામ્રાજ્યવાદી સ્વભાવને ધ્યાનમાં લેતા, આપણે UAR ને બિનશરતી સમર્થન આપવું જોઈએ નહીં...
યુએન સંસ્થાઓ દ્વારા પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓને સહાય પૂરી પાડતી વખતે સોવિયેત સંઘે પણ ગંભીર ભૌતિક ખર્ચ માટે પોતાને પ્રતિબદ્ધ ન કરવું જોઈએ, કારણ કે હાલના આદેશ હેઠળ, શરણાર્થીઓને સોવિયેત સંઘની સહાયનું મૂલ્યાંકન કરવાની તકથી વંચિત કરવામાં આવશે અને આમાંની મોટાભાગની સહાય કદાચ નહીં હોય. તેનો હેતુ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે, પરંતુ ગાઝા પ્રદેશમાં યુએન એજન્સી અને ઇજિપ્તીયન વહીવટીતંત્રના ઉદ્યોગપતિઓને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે..."
અલબત્ત, આવા મૂલ્યાંકનો ફક્ત ગુપ્ત દસ્તાવેજોમાં જ દેખાયા હતા.
હવે પેલેસ્ટિનિયન સંગઠનોએ સમર્થન માટે સોવિયત સંઘ તરફ વળવાનું શરૂ કર્યું.
1 માર્ચ, 1962 ના રોજ, પેલેસ્ટાઈન માટેની સુપ્રીમ આરબ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ, જેરૂસલેમના ભૂતપૂર્વ ગ્રાન્ડ મુફ્તી, અમીન અલ-હુસૈની, વિદેશ પ્રધાન ગ્રોમીકોને સંબોધિત એક મેમોરેન્ડમ લેબનોનમાં સોવિયત દૂતાવાસને પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું:
"પેલેસ્ટાઈન માટેની આરબ હાઈ કાઉન્સિલ, જે આરબ પેલેસ્ટાઈન લોકોના પ્રતિનિધિ છે, સામ્રાજ્યવાદીઓએ મધ્ય પૂર્વમાં પોતાના માટે બનાવેલા આધાર અંગે સોવિયેત યુનિયનની સ્થિતિની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે અને તેને ઈઝરાયેલ નામ આપ્યું છે...
એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીએ તાજેતરમાં અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇઝરાયેલનું પ્રતિનિધિમંડળ સોવિયેત યુનિયનના જવાબદાર પ્રતિનિધિઓ સાથે સાઇટ્રસ ફળોની નિકાસ અને યુએસએસઆરના બજારોમાં તેના વેચાણના મુદ્દે વાટાઘાટ કરશે. જો આ અહેવાલ સાચો છે અને સોવિયેત યુનિયન કબજે કરેલા પેલેસ્ટાઈનના ઝિઓનિસ્ટ્સ પાસેથી સાઇટ્રસ ફળો ખરીદવા માંગે છે, તો આ અધિનિયમનો અર્થ ઇઝરાયેલ માટે આર્થિક ટેકો હશે અને વધુમાં, કબજે કરેલા પેલેસ્ટાઈનમાં સામ્રાજ્યવાદી આધારને ટેકો આપશે, જે તેને ભારે નુકસાન પહોંચાડશે. પેલેસ્ટિનિયન આરબોના હિતો અને તેમના અધિકારો.
તે સાઇટ્રસ ફળો કે જે ઝિઓનિસ્ટો સોવિયત યુનિયનમાં વેચવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે તે હકીકતમાં દલિત આરબોની મિલકત છે ...
આ સંદર્ભમાં, પેલેસ્ટાઈન માટેની સુપ્રીમ આરબ કાઉન્સિલ સોવિયેત યુનિયનને પેલેસ્ટિનિયન સાઇટ્રસ ફળો ખરીદવાનો ઇનકાર કરવા અને દેશમાં તેમની આયાત અટકાવવા કહે છે..."
હજ અમીન અલ-હુસૈની સોવિયેત યુનિયનમાં આવવા માંગતા હતા, પરંતુ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ ગમલ અબ્દ-અલ-નાસીર તેમને ઓળખી શક્યા ન હતા, અને આ જ કારણસર તેમને આમંત્રણ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેઓ ન્યાયથી છટકી ગયેલા નાઝી યુદ્ધ ગુનેગારને સારી રીતે માન આપી શકે છે અને તેને મોસ્કોમાં તમામ સન્માન સાથે આવકારશે.
યુએનમાં સાઉદી અરેબિયાના સ્થાયી પ્રતિનિધિ, અહેમદ શુકેરી દ્વારા સોવિયેત રાજદ્વારીઓ સાથે સંપર્કો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમને "પેલેસ્ટિનિયન સ્થળાંતર સરકાર" નું નેતૃત્વ કરવાની ઓફર કરવામાં આવી હતી.
20 એપ્રિલ, 1962 ના રોજ, તેઓ લેબનોનમાં સોવિયેત રાજદૂત વેસિલી ઇવાનોવિચ કોર્નેવને મળ્યા અને તેમને કહ્યું: "અલજીરિયન સમસ્યાનું નિરાકરણ કર્યા પછી, પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાને ઉકેલવાનો સમય આવી ગયો છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટેનો આધાર પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓની તેમના ઘરે પરત ફરવું જોઈએ. આવા નિર્ણયનો અનિવાર્યપણે અર્થ થશે ઇઝરાયેલનું લિક્વિડેશન..."
કોર્નેવની શરૂઆત 1951માં તુર્કીમાં દૂતાવાસના સલાહકાર તરીકે થઈ હતી અને તેઓ મિડલ ઈસ્ટ માટેના મંત્રાલયના નાયબ વડા અને દમાસ્કસમાં કોન્સલ જનરલ હતા.
મોસ્કોમાં ઘણા મહિનાઓ સુધી તેઓએ આ સંદેશ પર વિચાર કર્યો કે પેલેસ્ટિનિયનો દેશનિકાલ સરકાર જેવું કંઈક બનાવી રહ્યા છે, અને અહેમદ શુકેરીના વ્યક્તિત્વમાં રસ પડ્યો.
5 ઓગસ્ટ, 1962 ના રોજ, કોર્નેવ ફરીથી શુકેરીને મળ્યો અને તેમને સોવિયેત ખર્ચે તેની પત્ની સાથે સપ્ટેમ્બરમાં મોસ્કો આવવા માટે ગ્રોમીકોનું આમંત્રણ આપ્યું.
શુકેરીએ કહ્યું કે તેણે પેલેસ્ટાઈનની મુક્તિ માટે ચળવળ બનાવવા માટે એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો હતો. માત્ર જોર્ડન વસ્તુઓ.
"શુકેરી," રાજદૂતે મોસ્કોને જાણ કરી, "તેઓ કહ્યું કે તે જોર્ડનને માત્ર પેલેસ્ટાઇનનો ભાગ જ નહીં, પણ મુક્ત કરાયેલા તમામ પેલેસ્ટાઇનને જોર્ડન સાથે જોડવાની તરફેણમાં છે.
મુખ્ય કાર્ય પેલેસ્ટાઇનને મુક્ત કરવાનું અને ઇઝરાઇલને નાબૂદ કરવાનું છે, પછી ભલે પેલેસ્ટાઇન સ્વતંત્ર છે અથવા જોર્ડન સાથે જોડાયેલું છે ... "
24 માર્ચ, 1964 ના રોજ, બેરૂતમાં સોવિયેત દૂતાવાસે વિદેશ મંત્રાલયને "હાલના તબક્કે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાના ઉકેલમાં લેબનોનની સ્થિતિ"નું પ્રમાણપત્ર મોકલ્યું:
"લેબનોન પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થીઓના મુદ્દાને ઉકેલવામાં સૌથી વધુ રસ ધરાવે છે, જેમાંથી મોટી સંખ્યામાં લેબનીઝ પ્રદેશ પર રહે છે...
લેબનીઝ વસ્તીનો ખ્રિસ્તી ભાગ દેશમાં ખ્રિસ્તી અને મુસ્લિમ સમુદાયો વચ્ચે સ્થાપિત સંતુલનને ખલેલ પહોંચાડવાના ભય વિશે અત્યંત ચિંતિત છે, દેશના રાજકીય જીવનમાં પેલેસ્ટિનિયનોની સંભવિત ભાગીદારી, જેમાંથી મોટાભાગના મુસ્લિમો છે, જે શક્ય છે. ખ્રિસ્તીઓના હિતોને નુકસાન પહોંચાડે છે. કેટલાક મુસ્લિમ નેતાઓએ શરણાર્થીઓ માટે રાજકીય અધિકારોની માંગ કરી...
લેબનીઝ સત્તાવાળાઓ સરકારી એજન્સીઓમાં શરણાર્થીઓની રોજગાર પર પ્રતિબંધ મૂકે છે અને તેમની રહેવાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે કોઈ પગલાં લેતા નથી...
મોટા ભાગના શરણાર્થીઓ જર્જરિત ઝૂંપડીઓમાં રહે છે, મોટે ભાગે અસ્વચ્છ સ્થિતિમાં...
લેબનોનમાં શરણાર્થીઓની હાજરીથી ખ્રિસ્તીઓ ખાસ કરીને અસંતુષ્ટ છે. મુસ્લિમો શરણાર્થીઓને તેમના સાથી તરીકે જુએ છે...
વસ્તીનો ખ્રિસ્તી ભાગ અને ખાસ કરીને, કાતૈબ પક્ષની નજીકના વર્તુળો, મુસ્લિમોથી વિપરીત, લેબનોન પરના કેટલાક આરબ દેશોના પ્રભાવના પ્રતિકૂળ તરીકે ઇઝરાયેલની જાળવણી માટે સંમત થવા માટે વલણ ધરાવે છે, જે અમર્યાદિત રીતે વધી શકે છે. ઇઝરાયેલના લિક્વિડેશનની ઘટના અને લેબનોનની સ્વતંત્રતા માટે ખતરો છે ...
કેટલાક લેબનીઝ ઉદ્યોગસાહસિકો ઇઝરાયેલ સાથે વેપાર કરવા અને ત્રીજા દેશો દ્વારા પણ વેપાર કરવા માટે પ્રતિકૂળ નથી, આ વ્યવહારોમાંથી ઘણો લાભ મેળવે છે. આ વેપાર, ખાસ કરીને, આફ્રિકન દેશો દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને તેથી લેબનીઝ આયાતકારો આફ્રિકામાં ઇઝરાયેલના ઘૂંસપેંઠ પ્રત્યે કોઈ ખાસ અસંતોષ વ્યક્ત કરતા નથી.
ઇઝરાયેલમાંથી ખરીદેલ ઉત્પાદનો (મુખ્યત્વે ધાતુના ઉત્પાદનો)ને "યુએસએમાં બનાવેલ" તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે અમેરિકન કરતાં ઘણી સસ્તી છે, જે લેબનીઝ વેપારીઓને નોંધપાત્ર નફો લાવે છે. થોડા વર્ષો પહેલા, લેબનોનમાં "મેડ ઇન ઇઝરાયેલ" બ્રાન્ડ સાથેનો માલ પણ દેખાયો...
ઈઝરાયેલના આર્થિક બહિષ્કારના મુદ્દે પણ સરકારી વર્તુળોમાં એકતા નથી. કેટલાક, ઉદાહરણ તરીકે, માને છે કે આ સંદર્ભે હાલના ઉકેલો જૂના છે અને લેબનીઝ અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ નિર્ણયોના પુનરાવર્તનના આરંભકર્તા ભૂતપૂર્વ જાહેર બાંધકામ પ્રધાન અને કાતૈબ પાર્ટીના વડા પિયર ગેમાયેલ હતા...
તે લાક્ષણિકતા છે કે ઇઝરાયેલના સમગ્ર અસ્તિત્વ દરમિયાન, લેબનીઝ-ઇઝરાયેલ સરહદો પર એક પણ સરહદની ઘટના બની નથી."
દરમિયાન, પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન બનાવવામાં આવ્યું અને અહેમદ શુકૈરી કાર્યકારી સમિતિના અધ્યક્ષ બન્યા. પીએલઓએ ઇઝરાયેલના વિનાશની માંગણી કરતું રાષ્ટ્રીય ચાર્ટર અપનાવ્યું.
24 ઓક્ટોબર, 1964ના રોજ, પીએલઓના વડાએ લેબનોનમાં સોવિયેત રાજદૂત દિમિત્રી નિકીફોરોવની મુલાકાત લીધી. શુકૈરીએ રાજદૂતને ગાઝામાં શરૂઆતમાં પેલેસ્ટિનિયન સૈન્ય બનાવવાના ઈરાદાની જાણ કરી.
"બધા આરબ દેશોમાં," રાજદૂતે મોસ્કોને જાણ કરી, "લેબનોનને બાદ કરતાં, પેલેસ્ટિનિયનો માટે લશ્કરી તાલીમ લેવા માટે લશ્કરી કેમ્પ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. લેબનોન દેશમાં વિશેષ ધાર્મિક પરિસ્થિતિઓને કારણે પેલેસ્ટિનિયન સૈન્ય દ્વારા તેના પ્રદેશ પર લશ્કરી છાવણીઓ બનાવવાની વિરુદ્ધ છે.
શુકૈરીએ તરત જ પૈસા, શસ્ત્રો અને પેલેસ્ટિનિયનોને સોવિયેત લશ્કરી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરવા માટે પ્રવેશ માટે મદદ માંગી. મોસ્કોને સકારાત્મક જવાબ આપવાની કોઈ ઉતાવળ નહોતી; તેઓ નવી સંસ્થાને નજીકથી જોવા માંગતા હતા.
9 ઓગસ્ટ, 1965ના રોજ, પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનના અધ્યક્ષ શુકૈરીએ ફરીથી લેબનોનમાં સોવિયેત રાજદૂત નિકીફોરોવની મુલાકાત લીધી.
દિમિત્રી સેમ્યોનોવિચે કહ્યું કે શુકેરીને હાલમાં સોવિયત સંઘમાં સ્વીકારી શકાય નહીં. PLO ના પ્રથમ વડાએ પેલેસ્ટિનિયનોને અભ્યાસ માટે, ખાસ કરીને લશ્કરી શાળાઓમાં, હળવા અને મધ્યમ શસ્ત્રો સપ્લાય કરવા અથવા વેચવા માટે, તેમજ એક રેડિયો સ્ટેશન દાનમાં આપવા અને ગાઝામાં સ્થાપિત કરવા માટે કહ્યું. તેમણે મોસ્કોમાં PLO પ્રતિનિધિ કાર્યાલય કોઈપણ છત નીચે સ્થાપિત કરવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. રાજદૂતે મોસ્કોને જાણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
1966 માં, સોવિયેત સરકારના વડા, એલેક્સી કોસિગિન, ઇજિપ્ત આવ્યા અને ત્યાં શુકેરી પ્રાપ્ત કરી. 2 નવેમ્બર, 1966 ના રોજ, અલ્જેરિયામાં રહેલા નાયબ વિદેશ પ્રધાન યાકોવ મલિકે શુકેરી સાથે વાત કરી.
જ્યારે સોવિયેત યુનિયનમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત કેટ્રિલ કાત્ઝે, અન્ય નાયબ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવ સાથેની મીટિંગમાં, શુકેરીના બેલિકોસ નિવેદનોને ટાંક્યા, ત્યારે તેમણે ઠંડકથી જવાબ આપ્યો:
“રાજદૂત જાણે છે કે શુકેરી કોઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી અને તે સોવિયત સંઘમાં નથી ગયો.
જો કે, ફેબ્રુઆરી 1966 માં, શુકેરી મોસ્કો પહોંચ્યા. પરંતુ મોસ્કો ખરેખર પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનથી સાવચેત હતો. એટલા માટે નહીં કે તે આતંકવાદમાં વ્યસ્ત હતી. મોસ્કોને ડર હતો કે પેલેસ્ટિનિયનો ચીન સાથે મિત્રતા કરવા માગે છે.
1965 માં, વોર્સોના વતની કેટ્રિલ કાત્ઝને મોસ્કોમાં રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. એક યુવાન તરીકે તે પેલેસ્ટાઈન ગયો. ચાલીસમાં વર્ષથી તેણે હેગનમાં સેવા આપી હતી. 1956 માં, તે ઇઝરાયેલના રાજદૂતની ભૂમિકામાં, વોર્સો શહેરમાં જ્યાં તેનો જન્મ થયો હતો ત્યાં આવ્યો.
9 નવેમ્બર, 1966 ના રોજ, નાયબ વિદેશ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવે રાજદૂત કાત્ઝને તેમના સ્થાને આમંત્રણ આપ્યું અને તેમને સોવિયત સરકારનો બીજો સંદેશ વાંચ્યો, જે આ વખતે શાંત સ્વભાવનો હતો.
સેમ્યોનોવે રાજદૂતને પ્રેરણા આપી કે ઇઝરાયેલી સરકારે સમજદારી અને સાવધાની દાખવવી જોઈએ, કારણ કે આરબ દેશો ઇઝરાયેલ સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા ન હતા.
અને માત્ર થોડા દિવસો પછી, 12 નવેમ્બરના રોજ, જોર્ડની સરહદ નજીક એક ખાણ દ્વારા ઇઝરાયેલી પેટ્રોલિંગને ઉડાવી દેવામાં આવ્યું. જેમાં ત્રણ લોકોના મોત અને છ ઘાયલ થયા હતા. બીજા દિવસે, ઇઝરાયેલી સેનાએ જોર્ડનના પ્રદેશ પર જવાબી હુમલો શરૂ કર્યો.
ગ્રોમીકોએ સેન્ટ્રલ કમિટીને એક નોંધ મોકલી:
“પેલેસ્ટિનિયન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનના વડા, અહેમદ શુકૈરી, જેઓ ચીન સાથે સંબંધો ધરાવે છે, તેણે તાજેતરમાં આરબ દેશોમાં તેમની પ્રવૃત્તિઓને નોંધપાત્ર રીતે તીવ્ર બનાવી છે, ખુલ્લેઆમ ઇઝરાયેલ સાથે યુદ્ધની હાકલ કરી છે.
ચૌકેરીએ આ વર્ષના નવેમ્બરમાં અલ્જિયર્સમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે "શબ્દો, ભાષણો, પરિષદો, ફરિયાદોનું સ્થાન સશસ્ત્ર સંઘર્ષ દ્વારા લેવામાં આવ્યું છે" અને પેલેસ્ટિનિયન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનને PRCનું સમર્થન મળે છે, જે તેને શસ્ત્રો પૂરા પાડે છે અને સૈન્યને તાલીમ આપે છે. લશ્કરી માધ્યમ દ્વારા પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાને ઉકેલવા માટે તેના કર્મચારીઓ માટે કર્મચારીઓ.
ઇઝરાયેલમાં પેલેસ્ટિનિયન સંગઠન અલ-ફત્તાહની તોડફોડની પ્રવૃત્તિઓ આ વિસ્તારમાં મોટી ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે તે ધ્યાનમાં રાખીને, દમાસ્કસના રાજદૂતે સીરિયાના વડા પ્રધાન ઝુઇનને અનુરૂપ રજૂઆત કરી છે. જો કે, સંખ્યાબંધ કારણોસર, શુકૈરીના નેતૃત્વમાં પેલેસ્ટિનિયન સંગઠન સીરિયા, ઇરાક અને જોર્ડનના પ્રભાવશાળી વર્તુળોમાં સમર્થકો ધરાવે છે અને તે વધુ ગંભીર ઘટનાઓ તરફ દોરી શકે છે.
તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આ બધા પાછળ મધ્ય પૂર્વમાં ચીનની વધેલી પ્રવૃત્તિ છે, જેઓ પેલેસ્ટિનિયન પક્ષપાતી કાર્યકરોને તાલીમ આપી રહ્યા છે, મધ્ય પૂર્વમાં "બીજું વિયેતનામ" ખોલવા માટે પ્રયત્નશીલ છે..."
15 નવેમ્બર, 1966 ના રોજ, જોર્ડનના વિદેશ પ્રધાન અકરમ ઝુએટરે જોર્ડનમાં સોવિયેત રાજદૂત પ્યોત્ર કોન્સ્ટેન્ટિનોવિચ સ્લ્યુસારેન્કોને સંબોધિત કર્યા. તેમણે, ખાસ કરીને, સુરક્ષા પરિષદમાં જોર્ડનના સમર્થન માટે પૂછ્યું, જે જોર્ડન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધવિરામ રેખા સાથે યુએન સૈનિકોની તૈનાતી સામે વાંધો ઉઠાવે છે.
સોવિયેત રાજદૂતે પૂછ્યું કે શા માટે જોર્ડન તેની સરહદોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકે તેવા યુએન સૈનિકોના દેખાવ સામે વાંધો ઉઠાવે છે.
"જોર્ડન-ઇઝરાયેલ સીમાંકન રેખા પર યુએન સૈનિકોની હાજરી," રાજદૂતે મંત્રીને ટાંકીને કહ્યું, "પેલેસ્ટિનિયનોને પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાને એકમાત્ર બાકીના માધ્યમથી ઉકેલવાની તકથી વંચિત કરશે - સશસ્ત્ર સંઘર્ષ દ્વારા.
મંત્રીએ આરક્ષણ કર્યું કે તેણે મને વિશ્વાસમાં આ કહ્યું. ગાઝા ક્ષેત્રમાં યુએન સૈનિકો તૈનાત કરવાનો અનુભવ, તેમણે નોંધ્યું, દર્શાવે છે કે UAR સરકાર સંપૂર્ણપણે સમજી શકાય તેવા કારણોસર સમયસર બચાવમાં આવી શકતી નથી.
પ્યોટર સ્લ્યુસારેન્કો "મોલોટોવ ડ્રાફ્ટ" ના હતા - તેમને 1939 માં પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન અફેર્સમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અમ્માનમાં તેમની નિમણૂક પહેલાં, તેઓ કૈરોમાં સોવિયેત દૂતાવાસમાં મંત્રી-કાઉન્સેલર (એટલે કે સેકન્ડ ઇન કમાન્ડ) હતા.
દરમિયાન, પરિસ્થિતિ બીજી સરહદ પર ગરમ થઈ રહી હતી - ઇઝરાયેલ અને સીરિયા વચ્ચે. નવી સીરિયન નેતૃત્વ આક્રમક નીતિ અપનાવવા માટે મક્કમ હતું. તદુપરાંત, તે સમયે જ્યારે ઇઝરાયેલી સરકારનું નેતૃત્વ એક માણસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જેને કબૂતર માનવામાં આવતું હતું.
1963 માં, લેવી એશ્કોલ ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન અને સંરક્ષણ પ્રધાન બન્યા. તેનો જન્મ કિવ પ્રાંતમાં થયો હતો અને તેની અટક શ્કોલ્નિક હતી. ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરે તે પેલેસ્ટાઈન આવ્યો અને કૃષિ વસાહતોમાં કામ કર્યું. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેમણે યહૂદી લીજનમાં સેવા આપી હતી અને પ્રથમ આરબ-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ દરમિયાન તેઓ સંરક્ષણ નાયબ પ્રધાન બન્યા હતા.
ચોંસઠમાં, લેવી એશ્કોલના ભાઈ, સોવિયેત નાગરિક શ્કોલ્નિકને ઇઝરાયેલ જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. વડા પ્રધાનના ભાઈ પાછા ફરવા માંગતા ન હતા અને તેમને અને તેમના પરિવારને કાયમ માટે ઇઝરાયેલમાં રહેવા દેવા માટે સોવિયેત સરકારને વિનંતી મોકલી હતી.
એક મધ્યમ અને વાજબી રાજકારણી, લેવી એશ્કોલને આશા હતી કે તે સોવિયેત યુનિયન સાથેના સંબંધો સુધારવામાં સક્ષમ હશે. પરંતુ મોસ્કોએ આમાં કોઈ રસ દાખવ્યો ન હતો.
ઇઝરાયેલના રાજદૂત દિમિત્રી સ્ટેપનોવિચ ચુવાખિન હતા. તેલ અવીવ પહેલાં, તે પાંચ વર્ષ સુધી કેનેડામાં રાજદૂત હતા, સ્કેન્ડિનેવિયન દેશો, દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના દેશોના વિભાગમાં કામ કર્યું હતું, ચોંસઠમાં તેમને ઝાંઝીબારમાં રાજદૂત તરીકે મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે જ વર્ષે તેમની ઇઝરાયેલમાં બદલી કરવામાં આવી હતી.
ચુવાખિનને જાણવા મળ્યું કે જમણેરી ઇઝરાયલી રાજકારણીઓ પણ, જેને બાજ ગણવામાં આવે છે, તેઓ સોવિયત સંઘ સાથેના સુધરેલા સંબંધોને આવકારશે.
10 જૂન, 1965 ના રોજ, ચુવાખિને તેલ અવીવમાં જમણેરી હેરુત પાર્ટીના નેતા મેનાકેમ બિગિનના એપાર્ટમેન્ટની મુલાકાત લીધી અને મોસ્કોને જાણ કરી: “સોવિયત રાજદ્વારીઓ અત્યંત મૈત્રીપૂર્ણ રીતે મળ્યા હતા, અને સમગ્ર વાતચીત સારી રીતે થઈ હતી. વાતાવરણ.”
તેઓ અંગ્રેજી બોલતા હતા, જોકે, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કમાં જન્મેલા બિગિન, રશિયન સમજતા હતા અને, જેમ તેઓ કહે છે, પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના જીવનના પ્રથમ વર્ષોમાં નિયમિતપણે પ્રવદા વાંચતા હતા - તે સમયે સોવિયત સંઘની સ્થિતિ પર ઘણું નિર્ભર હતું.
બિગિને કહ્યું કે તે સમજી શક્યા નથી કે શા માટે સોવિયેત સરકારે યહૂદીઓને તેમની ભાષાનો અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપી નથી અને જેઓ તેમના પરિવારો સાથે ઇઝરાયેલ જવા ઇચ્છતા હતા? ઇઝરાયેલના ભાવિ વડા પ્રધાન મેનાકેમ બિગિન એ રાજદૂતને વોડકા ઓફર કરી હતી, પરંતુ તેમણે વ્હિસ્કીને પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું.
સોવિયેત રાજદૂત માટે ઇઝરાયેલમાં કામ કરવું મુશ્કેલ હતું. તેણે કહ્યું દરેક શબ્દનો આરબો દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ખોટી રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું હતું. દિમિત્રી ચુવાખિને, યહૂદી કોંગ્રેસના રાત્રિભોજનમાં બોલતા, એક નિર્દોષ વાક્ય ઉચ્ચાર્યો:
"સોવિયેત સરકાર શાંતિપૂર્ણ વાટાઘાટો દ્વારા આ પ્રદેશના રાજ્યો વચ્ચેના ઘણા વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને ઉકેલવાની આશા રાખે છે."
પરંતુ આરબ દેશો ઇઝરાયેલ સાથે શાંતિ કરવા જઈ રહ્યા ન હતા અને યહૂદી રાજ્ય સાથે વાટાઘાટો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આરબ પ્રેસમાં "ઇઝરાયેલમાં સોવિયત રાજદૂત દ્વારા વિચિત્ર નિવેદન", "સોવિયત રાજદૂત દ્વારા ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન" શીર્ષકો હેઠળ ગુસ્સે લેખો દેખાયા.
તે રસપ્રદ છે કે વિદેશી બાબતોનું મંત્રાલય રાજદૂતની મદદ માટે આવ્યું ન હતું, જે ફક્ત સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ નિરાકરણની સોવિયત લાઇનને અનુસરતા હતા, પરંતુ તેને ઠપકો આપવા દોડી ગયા હતા - કોઈએ આરબ દેશોને ખીજવવું જોઈએ નહીં.
મધ્ય પૂર્વ વિભાગના વડા, એલેક્સી દિમિત્રીવિચ શિબોરિન (ઇજિપ્તના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત), મંત્રાલયના નેતૃત્વને એક નોંધ લખી:
"કોઈને એવી છાપ મળે છે કે કોમરેડ ચુવાખિન, જેમણે તાજેતરમાં વિવિધ ઇઝરાયેલી સંસ્થાઓમાં વારંવાર વાત કરી છે, તે હંમેશા મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિની વિશિષ્ટતાઓ, આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષની વિશિષ્ટતાઓ તેમજ તેની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લેતા નથી. આરબ રાજ્યો સાથે સોવિયત સંઘના સંબંધો.
અમારું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ અને આ ક્ષેત્રની અમારી નીતિ પરના તેમના ભાષણોમાં વિશેષ સાવધાની અને વધુ સુગમતા રાખવાની જરૂરિયાત તરફ કોમરેડ ચુવાખિનનું ધ્યાન દોરવું યોગ્ય રહેશે, અને પ્રેક્ષકોને પસંદ કરવામાં તેમને વધુ પસંદગીયુક્ત બનવાની સલાહ પણ આપવામાં આવશે. જેની સાથે તે બોલે છે.”
21 માર્ચ, 1966ના રોજ, ઇઝરાયેલના રાજદૂત ચુવાખિને આગામી બે વર્ષમાં ઇઝરાયેલ તરફ સોવિયેત સંઘ દ્વારા સંભવિત પગલાં વિશે ગ્રોમીકોને એક નોંધ રજૂ કરી.
સામ્રાજ્યવાદી શક્તિઓની વ્યૂહાત્મક યોજનાઓમાં ઇઝરાયેલ જે સ્થાન પર કબજો કરે છે તેના વિશે ધાર્મિક શબ્દો પછી, રાજદૂતે નોંધ્યું કે "બેન-ગુરિયનના "સખત" અભ્યાસક્રમમાંથી દેશના શાસક વર્તુળોનો ઇનકાર અને તેના સ્થાને વધુ લવચીક વિદેશ નીતિ રેખા સાથે. એશ્કોલ સરકારની."
એમ્બેસીએ "તાજેતરના વર્ષોમાં બદલાયેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયેલ સાથેના અમારા સંબંધોમાં કેટલાક વ્યૂહાત્મક ગોઠવણો કરવા" પ્રસ્તાવ મૂક્યો - ઓછામાં ઓછું સાંસ્કૃતિક વિનિમય વિસ્તૃત કરવા અને જાહેર સંસ્થાઓ વચ્ચે સંપર્કો સ્થાપિત કરવા.
વધુમાં, "દૂતાવાસના મતે, આરબ દેશોના નેતાઓએ સ્વીકાર્ય સ્વરૂપમાં સમજાવવું જોઈએ અને તેમાંથી દરેક સાથેના અમારા સંબંધોને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, બળ દ્વારા આરબ-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષને ઉકેલવાના પ્રયાસો. આરબ વિશ્વમાં રાષ્ટ્રીય મુક્તિ ચળવળ સામે લડવા માટે સામ્રાજ્યવાદી દળો દ્વારા અનિવાર્યપણે શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે..."
પરંતુ આ તે જ છે જે સોવિયેત નેતૃત્વ કરવાનો ઇરાદો નહોતો. મોસ્કો આરબ દેશોમાં દખલ કરવા માંગતો ન હતો. ઇઝરાયેલમાંથી સોવિયેત દૂતાવાસે શું અહેવાલ આપ્યો તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેઓ ઇજિપ્ત અને સીરિયાના મંતવ્યો દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હતા.
25 મે, 1966 ના રોજ, નાયબ વિદેશ પ્રધાન સેમ્યોનોવ ઇઝરાયેલી રાજદૂત કાત્ઝને મળ્યો અને તેમને એક નિવેદન વાંચ્યું: “સોવિયેત સરકાર પાસે આરબ દેશોની સરહદો પર ઇઝરાયેલી સૈનિકોની વર્તમાન સાંદ્રતા વિશે માહિતી છે. આ એકાગ્રતા એ હકીકતને કારણે ખતરનાક પાત્ર ધારણ કરે છે કે તે સીરિયા સામે ઇઝરાયેલમાં ચલાવવામાં આવેલા પ્રતિકૂળ અભિયાન સાથે એકસાથે હાથ ધરવામાં આવે છે...”
28 મેના રોજ, આ જ વિષય પર એક TASS નિવેદન દેખાયું, જે ખૂબ જ કઠોર શબ્દોમાં દોરવામાં આવ્યું હતું.
વડા પ્રધાન એશ્કોલ તે સમયે પેરિસમાં હતા, જ્યાંથી તેઓ આફ્રિકા જવાના હતા. સરકારી સેવામાં સોવિયત પ્રાચ્યવાદીઓ મદદ કરી શક્યા નહીં પરંતુ સમજી શક્યા કે સરકારના વડાની ગેરહાજરીમાં ઇઝરાયેલ યુદ્ધ શરૂ કરી શકશે નહીં. તેથી શરૂઆતમાં તે એક સંપૂર્ણ પ્રચાર અભિયાન હતું, જે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, તે સીરિયનોની વિનંતી પર સમજવું આવશ્યક છે.
લેવી એશ્કોલે એવા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા કે ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોમાં છટણી રદ કરવામાં આવી છે અને ઇઝરાયેલી એકમો સીરિયાની સરહદ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
31 મેના રોજ, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલે સોવિયત રાજદૂતને સોવિયત સરકારના નિવેદનના પ્રતિભાવ સાથે રજૂ કર્યા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સીરિયન સરહદ પર સશસ્ત્ર ઘટનાઓ "સીરિયન પ્રદેશમાંથી ઘૂસણખોરી કરતી ટોળકી દ્વારા કરાયેલી હત્યાઓ અને આતંકવાદી હુમલાઓ"નું પરિણામ છે. વધુમાં, સીરિયન પ્રમુખ દ્વારા બે મેના નિવેદનો ટાંકવામાં આવ્યા હતા જેમાં યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરવા માટે યુદ્ધની હાકલ કરવામાં આવી હતી.
અને ઈઝરાયેલ સામે આતંકવાદી હુમલા ચાલુ રાખ્યા.
11 ઓક્ટોબરના રોજ, રાજદૂત ચુવાખિને મોસ્કોને તાત્કાલિક એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ મોકલ્યો:
“તાજેતરના દિવસોમાં સીરિયા અને જોર્ડન સાથેની ઇઝરાયેલની સરહદો પર બનેલી ઘટનાઓએ દેશમાં પરિસ્થિતિને મર્યાદા સુધી ગરમ કરી દીધી છે.
7-8 ઓક્ટોબરની રાત્રે, ઉપલા રોમેમાના જેરુસલેમ ઉપનગરમાં ત્રણ વિસ્ફોટ થયા હતા, જે દરમિયાન બે રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું અને ચાર લોકો સહેજ ઘાયલ થયા હતા.
ઇઝરાયલી પક્ષના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દર્શાવે છે કે વિસ્ફોટકો રોપનારા તોડફોડ કરનારાઓના ટ્રેક જોર્ડનની સરહદ તરફ દોરી ગયા હતા.
ખાસ કરીને ગંભીર ઘટના 8 નવેમ્બરની મોડી સાંજે જોર્ડન ખીણમાં, શાર હાગોલનની વસાહત નજીક, સીરિયન અને જોર્ડનિયન સરહદોથી 1200-1300 મીટર દૂર બની હતી જે અહીં ભેગા થાય છે. પ્રેસ અનુસાર, ઇઝરાયેલી સરહદ રક્ષકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે કૃષિ ઇમારતો પર વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિસ્ફોટના સ્થળે પહોંચેલા મોટરચાલક પેટ્રોલિંગને માઇન દ્વારા ઉડાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને ચાર સરહદ પોલીસ અધિકારીઓ માર્યા ગયા હતા... એ નોંધનીય છે કે સીરિયન સરહદ તરફ દોરી જતા ત્રણ તોડફોડ કરનારાઓના નિશાન મળી આવ્યા છે. આ તોડફોડ, સામાન્ય મૂલ્યાંકન અનુસાર, કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને, તેના સ્કેલ અને અમલીકરણની પદ્ધતિઓમાં, તાજેતરના વર્ષોમાં ઇઝરાયેલ-સીરિયન સરહદ પર નોંધાયેલી આ પ્રકારની તમામ તોડફોડ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. (કુલ મળીને, 1966 માં, આ સરહદ પર ખાણ નાખવાના 16 કેસ નોંધાયા હતા...)
રેડિયો દમાસ્કસે આરબ આતંકવાદી સંગઠન અલ-આસિફા (જે અલ-ફત્તાહ હુમલા જૂથો ચલાવે છે) તરફથી એક સંદેશ પ્રસારિત કર્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે જેરૂસલેમમાં તોડફોડ આ સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તે સીરિયન અખબારોના નિવેદનોનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે, ખાસ કરીને અલ-થાવરા, "પેલેસ્ટિનિયન સૈનિકો" દ્વારા કરવામાં આવેલ ઇઝરાયેલ વિરુદ્ધ તોડફોડના કૃત્યોની પ્રશંસા કરે છે.
અલ-ફત્તાહ - તે વર્ષોમાં યુવાન યાસર અરાફાતના નેતૃત્વ હેઠળના લશ્કરી સંગઠનનું નામ આ રીતે લખવામાં આવ્યું હતું.
સોવિયેત રાજદૂતને નકારવાની તાકાત મળી ન હતી કે આતંકવાદી હુમલા પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. તેથી વિદેશ મંત્રાલય અને પરિણામે કેન્દ્રીય સમિતિ સારી રીતે જાણતી હતી કે પેલેસ્ટિનિયનો આતંકવાદીઓમાં ફેરવાઈ ગયા છે. પરંતુ સોવિયેત નેતાઓએ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદમાં કંઈ ખોટું જોયું નથી.
ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત દૂતાવાસ ઓફર કરે છે:
"1. જો તે શક્ય બને, તો તે સીરિયન નેતૃત્વના ધ્યાન પર લાવવું જોઈએ... કે સીરિયન સરકારે સત્તાવાર રીતે પોતાને તાજેતરની ઘટનાઓથી અલગ પાડવી જોઈએ અને કદાચ, તેમની નિંદા પણ કરવી જોઈએ...
2. સ્વીકાર્ય સ્વરૂપમાં, સીરિયન નેતૃત્વને ભલામણ કરો કે રેડિયો પર અને પ્રેસમાં ઇઝરાયેલ વિરુદ્ધ તોડફોડ માટે પ્રશંસાને મંજૂરી ન આપો...
3. તાજેતરની ઘટના વિશે સોવિયેત પ્રેસમાં એક અહેવાલ મૂકો, જે દર્શાવે છે કે સીરિયન-ઇઝરાયેલ સરહદ પર તણાવ અમેરિકન ગુપ્તચર અને તેના સાગરિતોની ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓને કારણે થાય છે અને તેનો બેવડો હેતુ છે: વિયેતનામના યુદ્ધમાંથી ધ્યાન હટાવવા અને સીરિયા પર હુમલા માટે બહાનું બનાવો ... "
પરંતુ દૂતાવાસને અન્ય સૂચનાઓ મળી હતી. સોવિયેત નેતાઓ સીરિયાને પ્રત્યાઘાતી હુમલાથી બચાવવા માંગતા હતા.
તે જ દિવસે, ઑક્ટોબર 11, એમ્બેસેડર ચુવાખિનને ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાનની મુલાકાત લેવા અને સીરિયન દિશામાં બળના ઉપયોગ સામે દેશના નેતૃત્વને ચેતવણી આપવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. સીરિયન સરકારે ઇઝરાયલી સેનાના જવાબી હુમલાના ડરથી મોસ્કોને આ વિશે પૂછ્યું.
બપોરે ચાર વાગ્યે, એમ્બેસેડર ચુવાખિનનું વડાપ્રધાન લેવી એશ્કોલે સ્વાગત કર્યું હતું. વિદેશ પ્રધાન અબા એબાન ન્યૂયોર્કમાં હતા.
વડા પ્રધાન એશ્કોલે તરત જ સીરિયન વડા પ્રધાન ઝુઈનના ભાષણને ટાંક્યું, જે 11મી ઑક્ટોબરની સવારે દમાસ્કસમાં રેડિયો પર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે "પેલેસ્ટિનિયન ક્રાંતિકારીઓ" ના આતંકને મંજૂરી આપી હતી: "અમે આ સમગ્ર વિસ્તારને આગ લગાવીશું. ," સીરિયન સરકારના વડાએ વચન આપ્યું હતું, "અને તેને કબરમાં ફેરવી દો." ઇઝરાયેલ માટે.
લેવી એશ્કોલે કહ્યું કે સુરક્ષાની માંગણી કરતા જાહેર આક્રોશને કાબૂમાં રાખવો તેમના માટે મુશ્કેલ છે. અને તેણે સોવિયેત સરકારને "સરહદ પરના તણાવને દૂર કરવા માટે સીરિયન સરકાર પર સંભવિત પ્રભાવ પાડવા."
ગ્રોમીકોએ સૂચન કર્યું કે સેન્ટ્રલ કમિટી “મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી રાજદૂતને મૌખિક નિવેદનના રૂપમાં ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન એશ્કોલની આ અપીલનો પ્રતિસાદ આપે. આ નિવેદને સીરિયન-ઇઝરાયેલ સરહદ પરની વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે જવાબદારી છોડી દેવાના ઇઝરાયેલી સરકારના પ્રયાસોને નકારી કાઢવો જોઇએ...”
યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં સીરિયન-ઇઝરાયેલ સરહદ પરની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સોવિયેત પ્રતિનિધિએ આતંકવાદીઓને ટેકો આપવા બદલ સીરિયાની નિંદા કરતા ઠરાવને વીટો કર્યો.
સોવિયેત સહાયથી સીરિયન નેતાઓને વધુને વધુ વિશ્વાસ થયો કે તેઓ સાચા છે.
4 જાન્યુઆરી, 1967ના રોજ, જોર્ડનના રાજા હુસૈને, રાજદૂત સ્લ્યુસારેન્કોને પરિસ્થિતિ અંગે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતા, સીરિયા વિશે ફરિયાદ કરી:
“સીરિયન નેતાઓ હવે જોર્ડન વિરુદ્ધ વિધ્વંસક પ્રચારથી સંતુષ્ટ નથી. તેઓએ નિયમિતપણે લોકોને અમુક કાર્યો સાથે જોર્ડન મોકલવા, શસ્ત્રો મોકલવા, જોર્ડનના લોકોને અમારા પ્રદેશ પર મારવા વગેરે કરવાનું શરૂ કર્યું.
રાજાએ જણાવ્યું હતું કે અમારા સત્તાવાળાઓએ આવા એક કરતાં વધુ લોકોના જૂથની અટકાયત કરી, સોવિયેત નિર્મિત શસ્ત્રો સહિતના શસ્ત્રોની અટકાયત કરી અને સીરિયન તોડફોડ કરનારાઓને પકડ્યા...”
પરંતુ કિંગ હુસૈન પણ મોસ્કોમાં લોકપ્રિય ન હતા, તેથી જોર્ડન સાથેના તેમના સંઘર્ષ માટે કોઈ પણ સીરિયનોને ઠપકો આપવા જઈ રહ્યું ન હતું.
1967 માં, તે ઇજિપ્તવાસીઓ ન હતા, પરંતુ સીરિયન હતા, જેમણે મેચ પ્રગટાવી હતી, જેણે આગ શરૂ કરી હતી. એપ્રિલથી, મધ્ય પૂર્વમાં ઘટનાઓ બદલી ન શકાય તેવી બની છે. તે બધું સીરિયનો માટે દુ: ખદ રીતે સમાપ્ત થયું ...
 
સોવિયેત ગુપ્તચરોએ નાસરને શું કહ્યું?
7 એપ્રિલના રોજ, એક ઇઝરાયેલી ટ્રેક્ટર ડ્રાઇવર જે ડિમિલિટરાઇઝ્ડ ઝોનમાં કામ કરી રહ્યો હતો તેના પર સીરિયન પ્રદેશમાંથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઇઝરાયેલીઓએ આગ સાથે જવાબ આપ્યો. સીરિયન આર્ટિલરી એક્શનમાં આવી અને વાસ્તવિક યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું.
ઇઝરાયેલી સૈન્યએ આ તકનો ઉપયોગ જમીન અને હવામાંથી સીરિયન આર્ટિલરી પોઝિશન્સને નષ્ટ કરવા માટે કર્યો, જે ટિબેરિયાસ તળાવ (કિન્નરેટ તળાવ) ના વિસ્તારમાં ઇઝરાયેલી ખેડૂતો પર સતત ગોળીબાર કરી રહ્યા હતા. મોટા હવાઈ યુદ્ધમાં, સીરિયનોએ છ સોવિયત નિર્મિત લડવૈયાઓ ગુમાવ્યા.
આ વખતે ઇઝરાયેલીઓએ આટલા મોટા પાયા પર શા માટે પ્રતિક્રિયા આપી? અગાઉ, સીરિયનોએ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓને ઇઝરાયેલીઓને મારવાની તક પૂરી પાડી હતી, અને તેઓ પોતે લડાઈમાં સામેલ થયા ન હતા. સોવિયેત યુનિયનના સંપૂર્ણ સમર્થનની અનુભૂતિ કરીને, સીરિયન નેતાઓએ વધુ આતંકવાદી વર્તન કરવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ બદલો લેવા માટે ઝંખતા હતા, અને ઇઝરાયેલીઓ ફટકો મારવા માટે જવાબ આપવા ટેવાયેલા હતા.
સોવિયેત સેનાપતિઓ ગુસ્સે થયા કે ઇઝરાયલીઓએ એક જ દિવસમાં સોવિયેત નિર્મિત અનેક વિમાનોને તોડી પાડ્યા. નાયબ વિદેશ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવે બે વાર રાજદૂત કાત્ઝને બોલાવ્યા અને તેમને વિદેશ મંત્રાલયની નોંધો રજૂ કરી જેમાં ઇઝરાયેલની ક્રિયાઓને "સોવિયેત સંઘની સરહદોની નજીક સ્થિત વિસ્તારમાં આગ સાથેની ખતરનાક રમત" તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.
"અમે જાણીએ છીએ," સોવિયેત રાજદૂત ચુવાખિન લેવી એશ્કોલુએ કહ્યું, "તમારા સત્તાવાર નિવેદનો હોવા છતાં, સમગ્ર સીરિયન સરહદ પર ઇઝરાયેલી સૈનિકોની સાંદ્રતા છે."
એશ્કોલે તરત જ ચુવાખિનને સાથે મળીને ઉત્તર જવા અને ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે તે જોવા આમંત્રણ આપ્યું. રાજદૂતે ના પાડી.
થોડા દિવસો અગાઉ, ત્રીસમી માર્ચે, સંરક્ષણ પ્રધાન માર્શલ આર.યા.નું હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું હતું. માલિનોવ્સ્કી. તેઓ છ મહિનાથી બીમાર હતા. 7 નવેમ્બર, 1966 ના રોજ, તેમણે તેમના જીવનની છેલ્લી પરેડમાં ભાગ લીધો, જોકે તેમના પગમાં ખૂબ જ ખરાબ રીતે ઈજા થઈ હતી. બીજા દિવસે તે બીમાર પડ્યો અને ફરી ક્યારેય ઉઠ્યો નહિ. તેને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તે ક્યારેય બહાર આવ્યો ન હતો.
તેમનું મૃત્યુ સોવિયેત નેતૃત્વ માટે આશ્ચર્યજનક ન હતું. તેઓએ કહ્યું કે માર્શલને તાજેતરમાં થોડો રસ હતો. તેના જીવનને વધુ શાંતિપૂર્ણ રીતે જીવવા માટે તેને માત્ર ઓછા શેક-અપ્સ અને રિશફલ્સની જરૂર છે...
12 એપ્રિલના રોજ, માર્શલ આન્દ્રે એન્ટોનોવિચ ગ્રેચકો, જેમને બ્રેઝનેવ સારી રીતે જાણતા હતા, તેમને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ગ્રેચકોની આસપાસ જૂથબદ્ધ યુવાન અને મહત્વાકાંક્ષી લશ્કરી માણસો હતા, સક્રિય કામગીરી માટે નવા લશ્કરી સાધનોના ચાહકો હતા.
કદાચ માલિનોવ્સ્કી, જે ચરિત્રમાં સાવધ અને શાંત હતા, અન્યથા આ નિર્ણાયક દિવસોમાં મોસ્કો આવેલા ઇજિપ્તવાસીઓ સાથે વાત કરી હોત. નવા પ્રધાન, સ્વભાવે અડગ, રક્ષણાત્મકને બદલે આક્રમકતાના ચાહક હતા. તેણે આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ઇજિપ્તવાસીઓને કહ્યું: "તમારી સેના આ ઓપરેશન થિયેટરમાં કોઈપણ સમસ્યાને સફળતાપૂર્વક હલ કરી શકે છે."
સંરક્ષણ મંત્રાલયે ઇઝરાયેલી સશસ્ત્ર દળોની લડાઇ ક્ષમતાઓનું ખૂબ મૂલ્યાંકન કર્યું ન હતું અને માન્યું હતું કે જો ઇજિપ્ત ઇઝરાયેલને હરાવી ન શકે, તો તે ઓછામાં ઓછું તેની તાકાત અને સોવિયેત શસ્ત્રોની તાકાત બતાવશે. અને આ મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેત સંઘની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રભાવને મજબૂત બનાવશે.
ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળોના રિવાજો અને પરંપરાઓ સોવિયેત સૈન્યને વિચિત્ર અને વાહિયાત લાગતી હતી. બરછટ ઊનનો બનેલો એક જ યુનિફોર્મ - દરેક માટે, ભરતીથી લઈને જનરલ સ્ટાફના વડા સુધી, કમાન્ડરોને પ્રથમ નામ અને પ્રથમ નામથી સંબોધતા, અધિકારીઓના મેસ રૂમની ગેરહાજરી અને શિસ્તના બાહ્ય સંકેતો... અને સૌ પ્રથમ ઇઝરાયેલી સશસ્ત્ર દળો, જેમ કે એકવાર રેડ આર્મીમાં, ત્યાં કોઈ ચિહ્ન નહોતું, સૈનિકોએ અધિકારીઓને સલામ કરી ન હતી, અને દરેકને સમાન પગાર ચૂકવવામાં આવતો હતો.
તે પણ આશ્ચર્યજનક હતું કે માત્ર ઇઝરાયેલી કમાન્ડરોને જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય સૈનિકોને પણ યુદ્ધમાં સ્વતંત્ર બનવાનું શીખવવામાં આવ્યું હતું અને તેમને ટેમ્પ્લેટ મુજબ નહીં, પરંતુ ઇમ્પ્રુવાઇઝ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આ એકમાત્ર સંભવિત વ્યૂહરચના અને રણનીતિ એવી પરિસ્થિતિમાં હતી જ્યાં આરબ સૈન્ય પાસે માનવશક્તિ અને સાધનોમાં સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠતા હતી.
પસંદગીના સંપૂર્ણ અભાવે ઇઝરાયેલી સૈનિકો અને અધિકારીઓ માટે માત્ર પરાક્રમી વર્તન નક્કી કર્યું. હાર માત્ર પોતાના માટે જ નહીં, પણ તેમના પરિવાર માટે પણ મૃત્યુ સમાન હતી.
ઇઝરાયેલી અધિકારી હંમેશા પોતાના સૈનિકો કરતા આગળ રહેતા હતા, તેથી અધિકારીઓનું નુકસાન ઘણું મોટું હતું, પરંતુ આનાથી લશ્કરી ભાઈચારાની અમૂલ્ય ભાવના ઊભી થઈ.
12મી મેના રોજ, નાયબ વિદેશ મંત્રી વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવિચ સેમેનોવે ઇજિપ્તની સંસદના તત્કાલીન વડા અનવર સદાતને કહ્યું, જેમણે પ્યોંગયાંગથી કૈરો જતા માર્ગમાં મોસ્કોમાં રોક લગાવી હતી, કે ઇઝરાયલી સૈનિકો સીરિયાની સરહદ પર ઘૂસી રહ્યાં છે. યુદ્ધ પાંચ દિવસમાં શરૂ થઈ શકે છે. આ ચેતવણી નાસર માટે હતી.
બીજા દિવસે, તેરમી મેના રોજ કૈરો પહોંચ્યા, સદાત એરપોર્ટથી સીધા નાસરના ઘરે ગયા. માર્શલ આમેર પણ ત્યાં હતા. નાસિરને અન્ય ચેનલો દ્વારા સોવિયેત ચેતવણી મળી ચૂકી હતી.
તેરમી મેના રોજ, ઇજિપ્તમાં યુએસએસઆર કેજીબીના પ્રતિનિધિએ ઇજિપ્તની ગુપ્તચર વિભાગના વડાઓને જાણ કરી કે 12 બ્રિગેડ સુધીની ઇઝરાયેલી સૈનિકો સીરિયાની સરહદ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યાં છે. તે જ સમયે, સોવિયેત રાજદૂતે ઇજિપ્તના વિદેશ મંત્રાલયને સમાન માહિતી પહોંચાડી.
આ ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત માહિતીએ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ પર મજબૂત છાપ ઉભી કરી, જોકે તે પછીથી સ્પષ્ટ થયું કે આ માહિતીનો કોઈ આધાર નથી. એકત્રીકરણ પછી બાર બ્રિગેડ વ્યવહારીક રીતે સમગ્ર ઇઝરાયેલી સૈન્ય છે, જેની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી!
કેજીબીના પ્રથમ મુખ્ય નિર્દેશાલય (વિદેશી ગુપ્તચર) ના વડા, લેફ્ટનન્ટ જનરલ એલેક્ઝાન્ડર મિખાયલોવિચ સખારોવ્સ્કીએ પાછળથી સમજાવ્યું કે તેમના પોતાના ગૌણ અધિકારીઓને પ્રાપ્ત માહિતી અંગે શંકા હતી, પરંતુ તેઓ તેમ છતાં તેને ઇજિપ્તવાસીઓ સાથે શેર કરવાનું તેમની ફરજ માનતા હતા.
ઘણા વર્ષોથી, ઇતિહાસકારો એ સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે સોવિયેત ચેતવણીઓનો અર્થ શું હતો. મોસ્કોમાં સૈન્ય અને ગુપ્તચર અધિકારીઓ મદદ કરી શક્યા નહીં પરંતુ તે જાણતા હતા કે તે દિવસોમાં, ઇઝરાયેલી સૈન્યમાં એકત્રીકરણ હજી શરૂ થયું ન હતું અને સૈનિકો સરહદની નજીક આવી રહ્યા ન હતા.
જુલાઇ 9 ના રોજ, હારી ગયેલા યુદ્ધ પછી, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિએ, બોલતા, સમજાવ્યું: “દુશ્મન સીરિયા પર આક્રમણ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે ઇઝરાયેલી રાજકારણીઓ અને કમાન્ડરોએ ખુલ્લેઆમ જણાવ્યું હતું. અમારા સીરિયન ભાઈઓનો ડેટા અને અમે પોતે જે વિશ્વસનીય માહિતી આપી હતી તેમાં કોઈ શંકા નથી. સોવિયેત યુનિયનમાં અમારા મિત્રોએ અમારા સંસદીય પ્રતિનિધિમંડળને જાણ કરી, જે મોસ્કોમાં હતું, તેઓ ચોક્કસ યોજના વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. અમે ઉદાસીન ન રહી શકીએ."
નાસરની આગળની ક્રિયાઓએ યુદ્ધને લગભગ અનિવાર્ય બનાવી દીધું.
રાષ્ટ્રપતિએ સિનાઈ દ્વીપકલ્પ અને ગાઝા પટ્ટીમાંથી યુએન સૈનિકોને હટાવવાનો આદેશ આપ્યો. વાદળી હેલ્મેટ પહેરેલા સૈનિકો સિનાઈ યુદ્ધ પછી સ્થાપિત ઇજિપ્તીયન અને ઇઝરાયેલી દળો વચ્ચે વિભાજન રેખા પર ઊભા હતા. તેમની હાજરીએ અવરોધક ભૂમિકા ભજવી હતી. યુએન સૈનિકોના પ્રસ્થાનનો અર્થ એ થયો કે બંને સેનાઓ એકબીજાની સામે જોવા મળી.
નાસરને ખાતરી હતી કે આનાથી ઇઝરાયેલને દક્ષિણથી (સીરિયન સરહદથી) ઉત્તર તરફ સૈનિકો સ્થાનાંતરિત કરવાની ફરજ પડશે અને તેનાથી સીરિયા સુરક્ષિત થશે. સંભવતઃ, સોવિયેત નેતૃત્વને આશા હતી કે આવી ઇજિપ્તની લશ્કરી પ્રવૃત્તિ ઇઝરાયેલનું ધ્યાન સીરિયા પરથી હટાવશે. મોસ્કો ખરેખર ભયભીત હતો કે ઇઝરાયેલ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓનો અંત લાવવા સીરિયા પર હુમલો કરશે. પરંતુ મોસ્કોએ યુએન સૈનિકોને હટાવવા અને તિરાનની સામુદ્રધુની બંધ કરવાના ઇજિપ્તના નિર્ણયની અપેક્ષા નહોતી કરી.
એવું કહી શકાય કે સોવિયેત લશ્કરી અને રાજકીય નેતૃત્વની અણઘડ નીતિઓએ વિનાશક ભૂમિકા ભજવી હતી અને આ પ્રદેશને છ દિવસના યુદ્ધમાં ધકેલી દીધો હતો.
સોળમી મેની સવારે, ઇજિપ્તની સેનાના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ, કર્નલ જનરલ મહમૂદ ફૌઝીએ મધ્ય પૂર્વમાં યુએન ઇમરજન્સી ફોર્સના કમાન્ડર જનરલ રિખીને સંબોધિત કર્યા:
“મેં સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિકના સશસ્ત્ર દળોને સૂચના આપી છે કે જો ઇઝરાયેલ કોઈપણ આરબ દેશ સામે આક્રમણ કરે તો તેની સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા તૈયાર રહે. અમારા સૈનિકો પહેલેથી જ સિનાઈ દ્વીપકલ્પમાં અમારી સરહદો પર કેન્દ્રિત છે.
અમારી સરહદો પર યુએન દળોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, હું તમને તમામ સૈનિકોને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપવા કહું છું. જો આ જરૂરિયાત પૂરી થાય તો મને સૂચિત કરો."
જનરલ રિખીએ યુએન સેક્રેટરી જનરલ યુ થંટને બધુ જાણ કરી હતી. દરમિયાન, ઇજિપ્તના વિદેશ પ્રધાને તે દેશોના રાજદૂતોને બોલાવ્યા જેમની ટુકડીઓ યુએન દળોનો ભાગ છે અને તેમને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની માંગ કરી છે.
અઢારમી મેના રોજ, યુ થાંટને કૈરો તરફથી એક ઔપચારિક નોંધ મળી:
"યુનાઇટેડ આરબ રિપબ્લિકની સરકારને તમારા મહામહિમને જણાવવાનું સન્માન છે કે તેણે યુનાઇટેડ આરબ રિપબ્લિક અને ગાઝા પટ્ટીમાં યુએન ઇમરજન્સી ફોર્સની હાજરીને સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હું તમને શક્ય તેટલી વહેલી તકે યુએન સૈનિકો પાછા ખેંચવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા કહું છું.
સામાન્ય રીતે કહીએ તો, યુ થાંટે સુરક્ષા પરિષદ અથવા યુએન જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા ચર્ચા માટે મુદ્દો ઉઠાવવો જોઈએ, અને આવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને પોતાની જાતે હલ ન કરવો જોઈએ.
સોળમી મેના રોજ, કૈરોમાં રાજદૂત દિમિત્રી પેટ્રોવિચ પોઝિડેવ, લશ્કરી એટેચી વી.આઈ. ફુર્સોવે યુદ્ધ મંત્રી શમ્સ બદ્રનની મુલાકાત લીધી અને મોસ્કોને જાણ કરી:
"તેમના જણાવ્યા મુજબ, ઇજિપ્તવાસીઓએ સીરિયન બાજુથી શીખ્યા કે ઇઝરાયેલે સીરિયાની સરહદો પર બાર બ્રિગેડ કેન્દ્રિત કર્યા છે...
ઇજિપ્તના નેતાઓએ, યુએઆર અને સીરિયા વચ્ચેના સંયુક્ત સંરક્ષણ કરાર અનુસાર, સંખ્યાબંધ પગલાં લીધાં. ઇજિપ્તની આર્મીના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ, જનરલ ફૌઝી, દમાસ્કસ ગયા અને સંરક્ષણ પ્રધાન અને સીરિયન સશસ્ત્ર દળોના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ સાથે સતત સંપર્કો જાળવી રાખે છે. "અમે," વાર્તાલાપ ચાલુ રાખ્યું, "સીરિયનોને જાણ કરી કે જો તેમના પર હુમલો કરવામાં આવે, તો UAR તરત જ સીરિયાના બચાવમાં આવશે...
UAR ના સશસ્ત્ર દળોને એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યા છે, અને એક કરતાં વધુ પાયદળ વિભાગ અને ત્રણ સશસ્ત્ર બ્રિગેડને સિનાઈમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં, ઇજિપ્તની સૈન્યની આ રચનાઓ સુએઝ કેનાલને ઓળંગી ગઈ છે અને આક્રમણ માટે તેમની પ્રારંભિક સ્થિતિ લીધી છે, જે ઇઝરાયેલ સીરિયા પર હુમલો કરશે તો તરત જ શરૂ થશે...
14 મેના રોજ, બદ્રને યુએસએસઆરના સંરક્ષણ પ્રધાનને બે પત્રો મોકલ્યા, જેમાં યુએઆરને કેટલાક MIG-21 અને Su-7 એરક્રાફ્ટ, તેમજ ચોક્કસ સંખ્યામાં એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગન અને મશીનગનની સપ્લાય કરવાની વિનંતી હતી. , રેડિયો સાધનો અને અન્ય લશ્કરી સાધનો... આ લડાઇ માટે OAR ને હવે સાધનોની જરૂર છે..."
કૈરોમાં તેમની નિમણૂક પહેલાં, દિમિત્રી પોઝિડેવ મોરોક્કોમાં રાજદૂત હતા અને વિદેશ મંત્રાલયના 1 લી આફ્રિકન વિભાગના વડા હતા.
17 મેના રોજ, યુએનના કાયમી પ્રતિનિધિ, નિકોલાઈ ટ્રોફિમોવિચ ફેડોરેન્કોએ, યુએનમાં યુએઆરના પ્રતિનિધિ, મોહમ્મદ અવદ અલ-કુની સાથેની વાતચીત વિશે મોસ્કોને જાણ કરી, જેઓ તાજેતરમાં મોસ્કોમાં રાજદૂત હતા.
ઇજિપ્તના રાજદ્વારીએ ફેડોરેન્કોને કહ્યું:
"UAR સશસ્ત્ર દળોના જનરલ સ્ટાફના ચીફ ફૌઝીએ તમામ UAR સશસ્ત્ર દળોને ઇઝરાયેલ સામે તાત્કાલિક લશ્કરી કાર્યવાહી માટે એલર્ટ પર રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો જો ઇઝરાયેલ કોઈપણ આરબ દેશો પર હુમલો કરે તો...
હાલમાં, યુએઆરના સશસ્ત્ર દળો સિનાઈ દ્વીપકલ્પ પર પૂર્વીય સરહદના વિસ્તારમાં કેન્દ્રિત છે...
યુએનના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી-જનરલ રાલ્ફ બન્ચે યુએન પેલેસ્ટાઇન ટ્રુસ સુપરવાઇઝરી ઓર્ગન, જનરલ બુલના ચીફ ઓફ સ્ટાફના અહેવાલને ટાંકીને ભારપૂર્વક કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો કે ઇઝરાયેલ તેના સૈનિકોને સીરિયન સરહદની નજીક કેન્દ્રિત કરી રહ્યું નથી, અને અલ-કુનીને ખાતરી પણ આપી કે ઇઝરાયેલ સીરિયા સામે આક્રમક કાર્યવાહી નહીં કરે...
અલ-કુનીએ અમને કહ્યું કે તેમને કૈરોથી મળેલી માહિતી એ હકીકતની પુષ્ટિ કરે છે કે ઇઝરાયેલી સૈનિકો સીરિયાની સરહદની નજીક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યાં છે. અલ-કુનીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેમના મતે, આ પરિસ્થિતિમાં સુરક્ષા પરિષદ બોલાવવાનું કોઈ કારણ નથી..."
નિકોલાઈ ફેડોરેન્કો, મોસ્કો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઓરિએન્ટલ સ્ટડીઝના સ્નાતક, પ્રખ્યાત સિનોલોજિસ્ટ હતા. તેમણે માઓ ઝેડોંગ સાથેની સ્ટાલિનની વાતચીતનો અનુવાદ કર્યો, જેણે વિદેશ મંત્રાલયમાં તેમની કારકિર્દીમાં મોટો ફાળો આપ્યો.
મોલોટોવે 1955 માં ફેડોરેન્કોને તેના નાયબ બનાવ્યા. ગ્રોમીકોએ તેમને 1958માં જાપાનમાં રાજદૂત તરીકે મોકલ્યા અને 1963માં તેમને યુએનમાં કાયમી પ્રતિનિધિ બનાવ્યા. જાજરમાન ફેડોરેન્કો ક્યારેય તેની પાઇપ વિના નહોતા અને જટિલ પ્રાચ્ય રીતે બોલવાનું પસંદ કરતા હતા. ગ્રોમીકો દેખીતી રીતે આનાથી ચિડાઈ ગયા હતા, અને સમય જતાં ફેડોરેન્કોએ મંત્રાલય છોડવું પડ્યું હતું. એકેડેમી ઓફ સાયન્સના અનુરૂપ સભ્ય અને ચાઈનીઝ અને જાપાનીઝ સંસ્કૃતિ પરના કૃતિઓના લેખક તરીકે, તેમને તત્કાલીન લોકપ્રિય મેગેઝિન "વિદેશી સાહિત્ય" ના મુખ્ય સંપાદક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે...
નિકોલાઈ ફેડોરેન્કોને ન્યુ યોર્કમાં ગ્રોમીકો તરફથી સૂચનાઓ સાથે તાત્કાલિક ટેલિગ્રામ મળ્યો:
"1. તમારે UAR અને સીરિયાના પ્રતિનિધિમંડળો સાથે ગાઢ સંપર્ક સ્થાપિત કરવાની અને તેમની સાથે તમારી બધી ક્રિયાઓનું સંકલન કરવાની જરૂર છે. જો UAR અને સીરિયાના પ્રતિનિધિઓ સુરક્ષા પરિષદમાં મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવા સામે વાંધો ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખે છે, તો તમારે તેમને સમર્થન આપવું જોઈએ...
3. જો યુએઆરની સ્થિતિ અને મધ્ય પૂર્વમાંથી યુએન સૈનિકો પાછા ખેંચવાના સેક્રેટરી જનરલના નિર્ણયની નિંદા કરવા માટે એક અથવા બીજા સ્વરૂપે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, તો તમારે યુએઆરની સ્થિતિ અને યુ થાંટના નિર્ણયને સમર્થન આપવું જોઈએ. , એવી દલીલ કરે છે કે સાર્વભૌમ રાજ્ય તરીકે UAR પાસે તેના પ્રદેશમાંથી યુએન સૈનિકોને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની માંગ કરવાનો બિનશરતી અધિકાર છે...
4... જો UAR અને સીરિયાના પ્રતિનિધિઓ સોવિયેત યુનિયન માટે વીટોનો ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે, તો તમારે આરબ રાજ્યોની નિંદા કરતા નિર્ણયને રોકવા માટે આમ કરવું જોઈએ..."
સોવિયેત મુત્સદ્દીગીરીએ તેની સ્વતંત્રતા કેવી રીતે ગુમાવી દીધી તેની નોંધ પણ લીધી ન હતી. તેણે ફક્ત ઇજિપ્ત અને સીરિયાના હિતોની સેવા કરી. રાજદ્વારીઓએ જ્યારે કૈરો અને દમાસ્કસમાં વિનાશક પગલાં લીધા ત્યારે શંકા વ્યક્ત કરવાની હિંમત પણ નહોતી કરી. આમ, સોવિયત નેતૃત્વએ મુશ્કેલ સમયમાં તેના આરબ મિત્રોને મદદ કરી ન હતી. તેનાથી વિપરીત, તે લશ્કરી આપત્તિના માર્ગ પર તેમને આશીર્વાદ આપે છે.
19 મેના રોજ, યુએન સેક્રેટરી જનરલ યુ થેન્ટે સુરક્ષા પરિષદને અહેવાલ આપ્યો: "યુએન નિરીક્ષકોના અહેવાલોએ યુદ્ધવિરામ રેખાની બંને બાજુઓ પર લશ્કરી એકમોની એકાગ્રતા અને મોટી હિલચાલની ગેરહાજરીની પુષ્ટિ કરી છે."
ઇઝરાયેલમાં સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓ, યુએનના નિરીક્ષકો વિના પણ, તે ચકાસી શકે છે કે ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા ન હતા અને એકત્રીકરણની જાહેરાત કરવામાં આવી ન હતી. પરંતુ તેઓનો ઇજિપ્તવાસીઓ અને સીરિયનોને ખુશ કરવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો. તદ્દન વિપરીત.
19 મેના રોજ, મોસ્કોમાં કેજીબી અધ્યક્ષની બદલી કરવામાં આવી હતી. યુક્રેનમાં દેશનિકાલ કરાયેલ વ્લાદિમીર એફિમોવિચ સેમિચાસ્ટનીને બદલે, રાજ્ય સુરક્ષા સમિતિનું નેતૃત્વ યુરી વ્લાદિમીરોવિચ એન્ડ્રોપોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ મધ્ય પૂર્વમાં શું થઈ રહ્યું છે તેનું ગુપ્તચર તંત્રનું મૂલ્યાંકન બદલાયું નથી.
મિલિટરી અને પોલિટિકલ ઇન્ટેલિજન્સ રેસિડેન્સીએ પૂરા પ્રયત્નો સાથે કામ કર્યું. સોવિયેત રાજદ્વારીઓ અને ગુપ્તચર અધિકારીઓ સતત ઇજિપ્તને ઇઝરાયેલની પરિસ્થિતિ વિશે, ઇઝરાયેલી સૈન્ય એકમોના સ્થાન અને તેમની હિલચાલ વિશે માહિતી પહોંચાડતા હતા.
22 મેના રોજ, રાજદૂત દિમિત્રી પોઝિડેવે નાસરની મુલાકાત લીધી અને મોસ્કોને જાણ કરી: “નાસિરે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ અંગેની મૂલ્યવાન વિચારણાઓ માટે તેમજ યુએઆર યુદ્ધ બદ્રનને અગાઉ પ્રસારિત કરવામાં આવેલી માહિતી માટે સોવિયેત સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિએ નોંધ્યું કે આ માહિતી પ્રાપ્ત કરતા પહેલા તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા કારણ કે તેમની પાસે ઇઝરાયેલી સૈનિકોની સંખ્યા અને જમાવટ વિશે પૂરતી માહિતી ન હતી ... "
આ દિવસે, નાસેરે જાહેરાત કરી હતી કે તે ઇઝરાયલી જહાજો તેમજ ઇઝરાયેલને વ્યૂહાત્મક કાર્ગો પહોંચાડતા બિન-ઇઝરાયેલ જહાજો માટે સ્ટ્રેટ ઓફ ટિરાન બંધ કરી રહ્યા છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઇજિપ્તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇઝરાઇલી બંદર ઇલાતને અવરોધિત કર્યું, જે લાલ સમુદ્ર સુધી પહોંચતું હતું.
નાસેરે સોવિયેત રાજદૂતને સમજાવ્યું: “ઇઝરાયેલ હંમેશા ધમકી આપે છે કે જો અકાબાની ખાડી બંધ થઈ જશે, તો તે યુદ્ધ શરૂ કરશે. UAR પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવવાનો ઇરાદો ધરાવતો નથી. પરંતુ જો ઇઝરાયેલ લશ્કરી દળનો આશરો લે છે, તો UAR તમામ ઉપલબ્ધ માધ્યમો સાથે તેનો જવાબ આપશે..."
નાસીર લડવા માંગતો હતો કે કેમ તે ઇતિહાસકારો માટે હજી અસ્પષ્ટ છે. પરંતુ તેણે યુદ્ધ શરૂ કરવા માટે બધું જ કર્યું. જાણે તે જાણી જોઈને ઈઝરાયેલને ઉશ્કેરી રહ્યો હતો. કદાચ તેમને વિશ્વાસ હતો કે વિશ્વ સમુદાયની નિંદાના ડરથી યહૂદી રાજ્ય પ્રથમ હુમલો કરવાની હિંમત કરશે નહીં.
ઇઝરાઇલના નેતાઓ તેને અનિર્ણાયક લોકો લાગતા હતા: તેઓ સતત કંઈક ચર્ચા કરતા હતા, ડેપ્યુટીઓ સાથે સલાહ લેતા હતા, લોકો અને પ્રેસના મંતવ્યો સાંભળતા હતા. ના, આ લોકો યુદ્ધ શરૂ કરવાનું જોખમ લેશે નહીં... અને આવી જીતની સ્થિતિમાં, નાસેરે કદાચ વિચાર્યું કે, તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ મેળવી શકો છો જે અગાઉ અશક્ય લાગતી હતી.
23 મેના રોજ, વડા પ્રધાન એશ્કોલે નેસેટમાં જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલી જહાજોને તિરાનની સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થતા અટકાવવાના પ્રયાસોને ઇઝરાયેલી સરકાર દ્વારા આક્રમણનું કૃત્ય ગણવામાં આવશે. આ શબ્દો માત્ર નેસેટના સભ્યોને જ નહીં, પણ ઇજિપ્તના નેતૃત્વને પણ સંબોધવામાં આવ્યા હતા. રાજદ્વારી સંબંધોની ગેરહાજરીમાં, સ્પષ્ટતા જાહેર ઘોષણાઓ દ્વારા અથવા મધ્યસ્થી દ્વારા કરવાની હતી.
લેવી એશ્કોલ, જોકે બેન-ગુરિયનના સૌથી સમર્પિત સહાયક તરીકે પ્રતિષ્ઠિત હતા, તે વાસ્તવમાં સમાધાનકારી માણસ હતો. જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, તેણે આવતીકાલ સુધી નિર્ણય લેવાનું ટાળ્યું.
સાઠના દાયકાના મધ્ય સુધીમાં ઇઝરાયેલે આર્થિક સમૃદ્ધિ હાંસલ કરી લીધી હતી. ઇઝરાયેલીઓ ક્યારેય આટલું સારું જીવ્યા ન હતા, અને તેઓ યુદ્ધ વિશે વિચારવા માંગતા ન હતા. પછી આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સમયગાળો આવ્યો જેનો Eshkol સરકાર સામનો કરી શકી નહીં. તેથી તે છેલ્લી વસ્તુ ઇચ્છતો હતો તે યુદ્ધ હતું. આરબ શાસકોને એવું લાગતું હતું કે ઇઝરાયેલ નબળું પડી ગયું છે અને સરળ શિકાર બની ગયું છે.
થોડા આરબ રાજકારણીઓએ મધ્યસ્થતા માટે હાકલ કરી. ટ્યુનિશિયાના રાષ્ટ્રપતિ હબીબ બોર્ગુઇબા, ઇઝરાયેલ પ્રત્યે આરબ તિરસ્કારને ખોટું માનતા, કહ્યું:
- અમારા આરબો માટે, લાગણીઓ જડતાને ન્યાય આપે છે. અમે આરબો બૂમો પાડીએ છીએ, અપમાન કરીએ છીએ, શપથ ખાઈએ છીએ, શાપ આપીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ કે આ રીતે અમે અમારી ફરજ નિભાવી રહ્યા છીએ. આ બધાની પાછળ એક હીનતા સંકુલ છે. હું માનું છું કે કોઈએ ઈઝરાયેલને સમુદ્રમાં ફેંકવાની વાત ન કરવી જોઈએ, કારણ કે તે કરવા માટે કોઈ સક્ષમ નથી. આ વિષય પર વાત કરવાથી દૂર રહેવું પણ આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચે સહઅસ્તિત્વને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે.
રાષ્ટ્રપતિ બૌર્ગુઇબાએ દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા માટે કંઈક કરવાની દરખાસ્ત સાથે આરબ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો. તેણે લાંબા સમય સુધી એકલા નાસર સાથે વાત કરી.
પછી બોર્ગુઇબાએ વાતચીતની સામગ્રીની રૂપરેખા આપી. તેણે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિને કહ્યું:
"આપણી પાસે લડવાની તાકાત કે સાધન નથી." આપણે સમાધાન કરવું પડશે. તમે સહમત છો?
“હા,” નાસરે પુષ્ટિ કરી.
"આ અદ્ભુત છે," બોર્ગુઇબાએ આનંદ કર્યો. "આપણે જાહેરમાં અમારા વિચારો વ્યક્ત કરવા જોઈએ." સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે યુએનના ઠરાવને માન્યતા આપવી કે જેના હેઠળ ઇઝરાયેલની રચના કરવામાં આવી હતી. શું તમે તેની સાથે સંમત છો?
“હા,” નાસેરે આત્મવિશ્વાસથી પુનરાવર્તન કર્યું. અને તેણે તરત જ તેના શબ્દો પાછા ખેંચી લીધા: "આરબ જનતા ઇઝરાયેલની માન્યતા જેવું હોય તેવી કોઈપણ વસ્તુને સ્વીકારશે નહીં."
અન્ય કિસ્સાઓમાં, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિએ ખરેખર જનતાને પૂછ્યું ન હતું કે તેઓ શું ઇચ્છે છે.
ટૂંકમાં, ટ્યુનિશિયાના રાષ્ટ્રપતિના પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા. નાસિર કે અન્ય કોઈપણ આરબ રાજકારણીઓ કે જેના પર તે નિર્ભર હતો તે યહૂદી રાજ્યને ઓળખવા અને શાંતિની વાટાઘાટો કરવા માંગતા ન હતા.
25 મેના રોજ, કૈરોમાં સોવિયેત રાજદૂતને ગ્રોમીકો તરફથી નાસર અથવા વિદેશ પ્રધાન મહમૂદ રિયાદની મુલાકાત લેવા અને નીચેના કહેવાની સૂચનાઓ સાથેનો તાત્કાલિક ટેલિગ્રામ મળ્યો:
"સોવિયેત યુનિયન આરબ રાજ્યોની નિર્ણાયક સ્થિતિથી ખુશ છે, સંયુક્ત આરબ રિપબ્લિકની આસપાસ રેલી કરીને અને સામ્રાજ્યવાદી ષડયંત્રનો સામનો કરીને સીરિયાના સંરક્ષણમાં એક સામાન્ય મોરચો બનાવે છે...
યુએસએસઆર સરકાર ગાઝા પ્રદેશ અને સિનાઈ દ્વીપકલ્પમાંથી યુએન સૈનિકો પાછા ખેંચવાની UAR સરકારની માંગને વાજબી માને છે. આવી માંગ સંયુક્ત આરબ પ્રજાસત્તાકનો નિર્વિવાદ અધિકાર છે. અમે આ પગલાને એક મજબૂત પગલું ગણીએ છીએ જેણે અનુરૂપ હકારાત્મક અસર કરી છે...”
ગ્રોમીકોના સંદેશે બતાવ્યું કે સોવિયેત રાજદ્વારીઓ મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિને કેટલી નબળી રીતે સમજી શક્યા. મોસ્કોએ અનિવાર્યપણે નાસરને યુદ્ધ તરફ ધકેલ્યો.
ગ્રોમીકોએ નાસરને મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરતા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ લિન્ડન જોન્સનના સંદેશ વિશે જાણ કરી. નાસેર મહાન શક્તિઓ વચ્ચે સંયુક્ત કાર્યવાહીની શક્યતા વિશે ચિંતિત હતા. ગ્રોમીકોએ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે આ પ્રશ્નની બહાર છે.
આન્દ્રે એન્ડ્રીવિચે પણ નાસરને ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન અબા એબાનના શબ્દો પહોંચાડ્યા, તેલ અવીવમાં સોવિયેત રાજદૂતને કહ્યું: ઇઝરાયેલ કોઈ પણ સંજોગોમાં ઇજિપ્ત સાથે લશ્કરી અથડામણ ઇચ્છશે નહીં.
સોવિયેત રાજદૂત સાથે વાત કરતા, એબાને પરસ્પર "ડી-એસ્કેલેશન" ની તરફેણમાં વાત કરી, એટલે કે, તેમણે રાજકીય પગલાં દ્વારા ઊભી થયેલી સમસ્યાઓને હલ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમને આશા હતી કે તેમના શબ્દો ઇજિપ્તવાસીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.
પરંતુ ગ્રોમીકોએ ભલામણ કરી ન હતી કે નાસેર મધ્યસ્થી દ્વારા ઇઝરાયેલ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંવાદ સ્થાપિત કરે અને ત્યાંથી સશસ્ત્ર સંઘર્ષ ટાળે. તેનાથી વિપરીત, મંત્રીએ નાસેરને કહ્યું કે સોવિયેત રાજદૂતે "એબાનને નક્કર જવાબ" આપ્યો છે, એટલે કે, તેમણે કહ્યું કે તણાવમાં કોઈ ઘટાડો થશે નહીં.
આ યુદ્ધ તરફનું બીજું પગલું હતું.
24 મેના રોજ, ઇજિપ્તે જાહેરાત કરી કે તે અકાબાના અખાતમાં પાણીનું ખાણકામ શરૂ કરી રહ્યું છે અને તેના કાફલા અને હવાઈ દળને એલર્ટ પર મૂકી રહ્યું છે.
લાઇબેરીયન ધ્વજ લહેરાવતા જહાજો દ્વારા ઇઝરાયેલને તેલ પહોંચાડવામાં આવતું હતું. લાઇબેરિયાના રાષ્ટ્રપતિએ નાસરને સૂચના આપી કે તેમના વહાણો હવેથી યહૂદી રાજ્યમાં તેલ લઈ જશે નહીં.
25 મેના રોજ, સંરક્ષણ પ્રધાન બદ્રનની આગેવાની હેઠળનું એક ઇજિપ્તનું લશ્કરી પ્રતિનિધિમંડળ મોસ્કો ગયું. ઇજિપ્તવાસીઓએ મોસ્કોમાં ચાર દિવસ ગાળ્યા. તેઓ માત્ર ગ્રેચકો અને ગ્રોમીકો દ્વારા જ નહીં, પણ સરકારના વડા કોસિગિન દ્વારા ઇજિપ્તના સંપૂર્ણ સમર્થન પર ભાર મૂકવા માટે પણ પ્રાપ્ત થયા હતા.
બદ્રન ઇઝરાયેલ પર આગોતરી હડતાલ માટે મોસ્કોની સંમતિ માટે પૂછવા માટે ઉડાન ભરી. ઇજિપ્તના પ્રધાને ટેબલ પર લશ્કરી નકશા મૂક્યા અને પરિસ્થિતિનું વર્ણન કર્યું.
વાટાઘાટોમાં ભાગ લેનારા સોવિયત રાજદ્વારી પોગોસ અકોપોવના જણાવ્યા મુજબ એલેક્સી કોસિગિને જવાબ આપ્યો કે લશ્કરી માધ્યમથી સમસ્યાનું સમાધાન કરવું અશક્ય છે.
ઇજિપ્તના પ્રધાનને સંબોધતા, કોસિગિને કહ્યું:
"તમે એક મહાન રાજકીય વિજય મેળવ્યો છે, અને જ્યાં સુધી કોઈ યુદ્ધ નથી, ત્યાં સુધી આ વિજયને એકીકૃત કરી શકાય છે... તમે અત્યાર સુધી જે કર્યું છે તે સારું કર્યું છે. જો કે, અમે મદદ કરી શકતા નથી પરંતુ સ્ટ્રેટ દ્વારા નેવિગેશનના પ્રશ્નના કાયદાકીય ઉકેલ વિશે વિચારી શકીએ છીએ... તમારી રાજકીય સિદ્ધિઓના પ્રકાશમાં, તમારા માટે કાનૂની ઉકેલ મેળવવાનું સરળ બનશે.
સોવિયેત નેતાઓ ખુશ હતા કે ઇજિપ્તે તે જે ઇચ્છે છે તે બધું સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધું, અને તેઓ માનતા ન હતા કે ઇઝરાયેલ શસ્ત્રો ઉપાડશે.
પરંતુ માર્શલ ગ્રેચકો, જેઓ સરકારી એરપોર્ટ બિલ્ડિંગમાં મંત્રી બદ્રનને જોઈ રહ્યા હતા, તેમણે "રસ્તા પર" ટોસ્ટ બનાવ્યો અને નિશ્ચિતપણે કહ્યું કે જો ઇઝરાયેલ ઇજિપ્ત પર હુમલો કરે છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇઝરાયેલીઓને ટેકો આપે છે, તો "અમે તમારી બાજુએ યુદ્ધમાં પ્રવેશ કરીશું. " સોવિયેત સંરક્ષણ પ્રધાનના આ પ્રોત્સાહક શબ્દો ઇજિપ્તવાસીઓને સૌથી મધુર સંગીત જેવા લાગતા હતા.
26 મેના રોજ, નાસેરે ઓલ-અરબ ફેડરેશન ઓફ ટ્રેડ યુનિયનના નેતાઓ સાથે વાત કરી. તેણે આત્મવિશ્વાસથી કહ્યું: "જો યુદ્ધ ફાટી નીકળશે, તો તે સંપૂર્ણ હશે. તેનો ધ્યેય ઇઝરાયેલનો વિનાશ છે. અમે યુદ્ધ માટે તૈયાર છીએ અને વિજયનો વિશ્વાસ ધરાવીએ છીએ.
નાસર દરરોજ વધુને વધુ આત્મવિશ્વાસ અનુભવતો હતો અને વધુ અને વધુ આક્રમક રીતે બોલતો હતો. કદાચ તેણે દેશના બીજા વ્યક્તિની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધી. માર્શલ અબ્દ-અલ હકીમ આમેર લશ્કરી કાર્યવાહીના પ્રખર સમર્થક હતા. નાસર વધુ શાંતિપૂર્ણ સ્થિતિ પરવડી શકે તેમ ન હતો, અન્યથા આમેર સત્તા પર દાવો કરી શકે છે. પરંતુ યુદ્ધ પછી, નાસર આમેરને બલિનો બકરો બનાવશે અને તેને આપત્તિ માટે જવાબ આપવા દબાણ કરશે...
સંભવત,, નાસિરને બિલકુલ ખ્યાલ નહોતો કે તેણે જે સંઘર્ષ શરૂ કર્યો તે યુદ્ધમાં સમાપ્ત થશે. તેમને વિશ્વાસ હતો કે બધું જ રાજદ્વારી ચર્ચાના માળખામાં રહેશે. તે એવું પણ માનતો હતો કે તે લડ્યા વિના જીતી ગયો હતો. પરંતુ જાહેરમાં તે ફક્ત લડાયક રીતે વર્ત્યા.
29 મેના રોજ નાસિરે સંસદમાં વાત કરી હતી. તેમના ભાષણ પરથી તે સ્પષ્ટ હતું કે રાષ્ટ્રપતિ લડવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને જીતવા માટે સંકલ્પબદ્ધ હતા: “પશ્ચિમ સત્તાઓ આપણા ગૌરવને ઓછું કરે છે અને આપણા અધિકારોને ઓળખવાનો ઇનકાર કરે છે. અમે તેમને આદર આપતા શીખવીશું. અમે ઇઝરાયલનો સામનો નથી કરી રહ્યા, પરંતુ જેઓ તેની પાછળ ઊભા છે, જેમણે ઇઝરાયેલનું સર્જન કર્યું છે. અમારા દેશ અને અમારા સહયોગીઓએ પેલેસ્ટાઈનની આઝાદી માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે."
ત્રીસમી મેના રોજ, જોર્ડનના રાજા હુસૈન કૈરો ગયા અને નાસર સાથે લશ્કરી જોડાણ અંગેના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. રાજા પાસેથી આ પગલાની કોઈને અપેક્ષા નહોતી. તે તેના નાના સામ્રાજ્યને જોખમમાં મૂકવા માંગતા ન હતા અને દુશ્મનાવટમાં કોઈપણ ભાગ લેવાનું કાળજીપૂર્વક ટાળ્યું હતું. જો હુસૈન ગઠબંધનમાં જોડાવાની ઉતાવળમાં હોય, તો ઇઝરાયલે નિર્ણય લીધો, પછી ઇજિપ્ત અને સીરિયાની જીત અંગે કોઈ શંકા નથી.
આ પછી, ઇરાકી રાષ્ટ્રપતિ મેજર જનરલ અબ્દેલ રહેમાન આરેફે ઇરાકી સૈનિકોને જોર્ડન મોકલવાનો આદેશ આપ્યો જેથી તેઓ પણ યહૂદી રાજ્ય સાથે યુદ્ધમાં ભાગ લઈ શકે. 4 જૂનના રોજ, ઇરાકી પાયદળ વિભાગ અને એક સો અને પચાસ વાહનોની ટાંકી રચનાનું એક એડવાન્સ જૂથ જોર્ડનના પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યું.
પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનના અધ્યક્ષ અહેમદ શુકેરીએ કહ્યું કે જ્યારે આરબો ઈઝરાયેલને હરાવી દેશે ત્યારે બચી ગયેલા યહૂદીઓને તે દેશોમાં પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે જ્યાંથી તેઓ આવ્યા હતા. પરંતુ ઉદાસી સ્મિત સાથે તેણે ઉમેર્યું: "પરંતુ મને લાગે છે કે કોઈ બચશે નહીં."
ઇઝરાયેલના વિદેશ પ્રધાન અબા એબાને યુદ્ધ પછી યાદ કર્યું:
"આપણી આજુબાજુ જોતાં, અમે એક વિશ્વ વિભાજિત જોયું જેઓ આપણને નષ્ટ કરવા આતુર હતા, અને જેઓ આપણા માટે આંગળી ઉઠાવવા માંગતા ન હતા."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે શું સ્થાન લીધું?
જ્હોન એફ. કેનેડી અમેરિકન પ્રમુખ બન્યા ત્યારે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે ઈઝરાયેલને પ્રથમ વખત શસ્ત્રો વેચવાનું શરૂ કર્યું. આ નાસિરના મિસાઇલ પ્રોગ્રામનો જવાબ હતો.
સિનાઈ યુદ્ધ પછી, વોશિંગ્ટનમાં મૂડ બદલાઈ ગયો. અંગ્રેજોએ આ પ્રદેશમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવ્યું. અમેરિકન રાજકારણને સમર્થનની જરૂર હતી. નાસીર સારો નહોતો. સાઉદી અરેબિયા અણધારી રીતે વિશ્વસનીય સાથી તરીકે દેખાયો. અને ઇઝરાયેલ પ્રત્યેનું વલણ વધુ સારા માટે બદલાયું છે.
ડિસેમ્બર 1962માં, વડા પ્રધાન ગોલ્ડા મીર ફ્લોરિડાના પામ બીચ પહોંચ્યા, જ્યાં તેમનું જોહ્ન એફ. કેનેડીએ સ્વાગત કર્યું. તેઓએ એક કલાકથી વધુ સમય સુધી વાત કરી. વાતચીતનો અહેવાલ આઠ પાનાનો હતો.
"યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ," કેનેડીએ નિશ્ચિતપણે કહ્યું, "ઇઝરાયેલ સાથે ખાસ સંબંધ છે જે ખરેખર ફક્ત ઇંગ્લેન્ડ સાથેના અમારા સંબંધો સાથે તુલનાત્મક છે. "તેણે ગોલ્ડા મીરનો હાથ પકડી લીધો અને તેને કહ્યું: "ચિંતા કરશો નહીં." ઈઝરાયેલને કંઈ થશે નહીં.
કેનેડીએ ઇઝરાયેલને નવી હોક મિસાઇલોની પાંચ બેટરીઓ વેચવાનો આદેશ આપ્યો. તે જ સમયે, તેણે ઇજિપ્તને સહાય (મુખ્યત્વે ખોરાક) વધાર્યો. કેનેડીએ આરબ દેશોના વડાઓને સંદેશા મોકલ્યા અને તેમને જણાવવા કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે. આરબ દેશોએ અમેરિકન પીસકીપિંગ સેવાઓનો ઇનકાર કર્યો હતો. કેનેડી ખૂબ જ નિરાશ હતા.
તે સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવે છે કે ડેમોક્રેટિક પ્રમુખો, ખાસ કરીને કેનેડીએ ચૂંટણીમાં યહૂદી મત મેળવવા માટે ઇઝરાયેલને મદદ કરી હતી.
વાસ્તવમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મધ્ય પૂર્વ નીતિ અન્ય વિચારણાઓ દ્વારા ઘડવામાં આવી હતી. વર્ષ 1958 એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક હતો, જ્યારે ઇરાકમાં લશ્કરી બળવો થયો, જોર્ડનના રાજા હુસૈન લગભગ તેમની ગાદી ગુમાવી બેઠો, અને લેબનોનની રાજકીય પરિસ્થિતિ એવી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ આઇઝનહોવરે મરીનને બેરૂત મોકલ્યા. સમગ્ર પ્રદેશમાં ઇઝરાયેલ એકમાત્ર સ્થિર લોકશાહી શાસન હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે તદ્દન સ્વાર્થી વર્તન કર્યું. જ્યારે તેઓને ઈસ્રાએલ તરફથી બહુ ફાયદો ન દેખાયો, ત્યારે તેઓએ તેને મદદ કરી નહિ. જ્યારે કટ્ટરપંથી આરબ શાસનનો સામનો કરવામાં ચોકી તરીકેની તેની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરવામાં આવી, ત્યારે ઇઝરાયેલને અમેરિકન શસ્ત્રો મળવા લાગ્યા. પરંતુ છ દિવસના યુદ્ધ પહેલા મુશ્કેલી સાથે લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
કેનેડીના સ્થાને, ટેક્સાસના વતની લિન્ડન જોહ્ન્સનને ઇઝરાયેલમાં અન્ય તેલ રાજકારણી તરીકે માનવામાં આવતું હતું જેમના માટે તેલની બાબતો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હતી. છ દિવસીય યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ મદદ માટે અમેરિકનોને કરેલી અપીલ ખરેખર અનુત્તર રહી.
27 મેના રોજ, વડા પ્રધાન લેવી એશકોલે સોવિયેત રાજદૂતને કહ્યું કે તેઓ ટૂંકી મુલાકાત માટે મોસ્કો આવવા અને મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માંગે છે. તેનો ઈરાદો સોવિયેત નેતાઓને સમજાવવાનો હતો કે ઈઝરાયેલને જે સમસ્યાઓ ઊભી થઈ હતી તેના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલમાં રસ છે. એશ્કોલને વિશ્વાસ હતો કે તે મોસ્કોને તેની પ્રામાણિકતા માટે સમજાવવામાં સમર્થ હશે અને યુદ્ધ ટાળવામાં આવશે.
મધ્ય પૂર્વના દેશોમાં રાજદૂતોના ટેલિગ્રામને વારાફરતી સમજાવવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ વિદેશ મંત્રાલયમાં કહે છે તેમ, મોટા ચિહ્નો અનુસાર - એટલે કે, તેઓ પોલિટબ્યુરોના સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા હતા.
28 મેના રોજ, મોસ્કોએ લેવી એશ્કોલને સ્વીકારવાનું નક્કી કર્યું - એક શરતે: જો ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અને સીરિયન નેતૃત્વ વિરોધ ન કરે.
નાસિરે તે જ દિવસે જવાબ આપ્યો કે તે તેની વિરુદ્ધ નથી. પરંતુ સીરિયન વડા પ્રધાન ઝુઈન અને સીરિયન પ્રમુખ અલ-અતાસી, જે મોસ્કોમાં હતા, તેમણે કોઈ પણ સંજોગોમાં ઈઝરાયેલીને સ્વીકારવાનું કહ્યું નહીં.
1 જૂનના રોજ, રાજદૂત દિમિત્રી પોઝિડેવે નાસરની મુલાકાત લીધી અને તેમને કહ્યું: "ઇઝરાયેલી વડા પ્રધાનને મોસ્કોની મુસાફરી કરવાની અમારી વિનંતીના જવાબમાં, રાષ્ટ્રપતિ અતાસીના વ્યક્તિત્વમાં સીરિયન નેતૃત્વએ ખાતરીપૂર્વક ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાનને મોસ્કોમાં ન લેવાનું કહ્યું, તેના આગમનથી, અતાસીના મતે, આરબ વિશ્વમાં, સોવિયેત યુનિયનની નીતિઓ પર અવિશ્વાસનું કારણ બનશે. આ સંદર્ભમાં, સોવિયેત સરકારે ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાનને મોસ્કો આવવાની ઓફર ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
નાસર લશ્કરી જમાવટ માટે ત્રણ કે ચાર દિવસ મેળવવા માંગતો હતો - જ્યાં સુધી ઇઝરાયેલી વડા પ્રધાન મોસ્કોમાં ન હોય ત્યાં સુધી યુદ્ધ શરૂ ન થાય. પરંતુ જ્યારે ટેલિગ્રામની આપલે કરવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે ઇજિપ્તની સૈનિકો ફરી વળવામાં સફળ રહી, તેથી મોસ્કોમાં લેવી એશ્કોલનો દેખાવ ઇજિપ્ત માટે હવે જરૂરી ન હતો.
યુદ્ધ ટાળવાની બીજી તક ગુમાવી.
પરંતુ છેલ્લા દિવસોમાં, મોસ્કોમાં લોકો ચિંતિત બન્યા: જો યુદ્ધ ખરેખર શરૂ થાય તો શું? તેઓએ ઈઝરાયેલ પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
1 જૂનના રોજ, ગ્રોમીકોએ સેન્ટ્રલ કમિટીને એક નોંધ મોકલી:
"તેલ અવીવના તાજેતરના અહેવાલો તિરાન સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગ બંધ કરવાના બહાના હેઠળ ઇઝરાયેલ દ્વારા UAR સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની સંભાવનાની પુષ્ટિ કરે છે.
ઇઝરાયેલમાં, સામાન્ય ગતિશીલતા હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આ રીતે UAR ની તુલનામાં આ દેશની લશ્કરી કામગીરી માટે તૈયારીની ડિગ્રીમાં આઠથી દસ દિવસનો તફાવત, જે બદ્રને A.N. સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું, તે દૂર થઈ ગયું છે. મોસ્કોમાં કોસિગિન..."
ગ્રોમીકોએ પોલિટબ્યુરોને મોસ્કોમાં ઇઝરાયેલી રાજદૂતને ધમકીભરી રજૂઆત કરવાની પરવાનગી માંગી.
2 જૂનના રોજ, ગ્રોમીકો ઇઝરાયેલી રાજદૂત કાત્ઝને મળ્યો અને તેને ધમકી આપી કે લશ્કરી કાર્યવાહી યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરી શકે છે: “જો ઇઝરાયેલી સરકારે લશ્કરી સંઘર્ષ શરૂ કરવાની જવાબદારી લેવાનું નક્કી કર્યું, તો તેણે આવા પરિણામો માટે સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરવી પડશે. એક પગલું."
સોવિયેત સરકાર અલ્જેરિયા સાથે ત્યાં ઉપલબ્ધ સોવિયેત લડવૈયાઓને ઇજિપ્તમાં તાત્કાલિક સ્થાનાંતરિત કરવા પર સંમત થઈ હતી. અલ્જેરિયાને વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ થોડી વાર પછી.
 
હાર અને નવો વિરામ
વિરોધની સોવિયેત નોંધો હવે ઇજિપ્ત અને સીરિયાને બચાવી શકશે નહીં. 5 જૂનના રોજ, મધ્ય પૂર્વમાં એક નવું યુદ્ધ શરૂ થયું, જે આરબ સૈન્યની સંપૂર્ણ હારમાં સમાપ્ત થયું.
6 જૂનના રોજ, નાયબ વિદેશ પ્રધાન વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવે તેમની ડાયરીમાં લખ્યું:
"ગઈકાલે સવારે ઇઝરાયેલ અને UAR વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું.
શનિવારે, અમે સૈન્ય સાથે એક નોંધ તૈયાર કરી, જેમાંથી તે સ્પષ્ટ હતું કે ઇઝરાયેલ એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું અને આરબો કરતાં લશ્કરી અને તકનીકી રીતે વધુ સારી રીતે તૈયાર હતું. અકાબાના અખાતમાં નેવિગેશનના મુદ્દાઓ પર વધુ લવચીક અને સાવધ વલણ અપનાવવા માટે નાસરને સમજાવવા માટે મને કૈરો મોકલવાનો વિચાર હતો...
બધું બદલાઈ ગયું છે. સીરિયાના વિદેશ પ્રધાન મખુસ ગર્જના કરતા સિંહમાંથી ડરી ગયેલા કૂતરા બની ગયા છે. પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યાના નિરાકરણના બેનર હેઠળ લગભગ તમામ આરબોને એક કરીને તેણે જે હાંસલ કર્યું હતું તે નાસેરે લગભગ બધું ગુમાવ્યું છે... લડાઈ ચાલુ છે, પરંતુ આરબોની હાર, તેમનું નવું ઐતિહાસિક અપમાન નિશ્ચિત છે.
અમે યુએન દ્વારા રાજદ્વારી ચાલ અને જાહેર નિવેદનો દ્વારા આરબોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. આટલા દિવસોમાં મેં ભાગ્યે જ મંત્રાલય છોડ્યું, વિવિધ દિશામાં વળ્યા.
સવારના પાંચ વાગ્યા છે. આ આખી લડાઈ મને શું ખર્ચી રહી છે તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. છેવટે, આખા બાર વર્ષનું સતત કામ આરબ પૂર્વના ઉદય સાથે સંકળાયેલું છે. અને અહીં ફરીથી લગભગ બધું ફરીથી પૃથ્વી પર છે. પથ્થરને ફરીથી ઉપર તરફ વાળવો જોઈએ, જો કે નીચે વળતી વખતે તે થોડાક ફૂટ કચડાઈ ગયો હતો.”
ક્રેમલિનના ભોંયરામાંના એકમાં એક કહેવાતા "લાલ ટેલિફોન" હતો - વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ સાથે સીધી એન્ક્રિપ્ટેડ કમ્યુનિકેશન લાઇન. 5 જૂનના રોજ, કોસિગિને આ ફોનનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રપતિ લિન્ડન જોન્સનનો સંપર્ક કર્યો. કોસિગિન નવા કેજીબી ચેરમેન એન્ડ્રોપોવ અને ગ્રોમીકો સાથે ભોંયરામાં દેખાયા. તેઓ સૌ પ્રથમ વખત પોતાને ભોંયરામાં મળ્યા અને એકસાથે પૂછ્યું: "ફોન ક્યાં છે?"
તે વાસ્તવમાં માત્ર એક ટેલિટાઇપ હતો. કેજીબીના આ સાધનોની જવાબદારી તેમની હતી. ટેલિટાઇપ ઓપરેટરો ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીથી ભયંકર રીતે ચિંતિત હતા. તેમનું નેતૃત્વ કરનાર કેજીબી જનરલ પણ નર્વસ હતા.
આ વખતે, સિનાઈ યુદ્ધ દરમિયાન જે બન્યું તેનાથી વિપરીત, અમેરિકનોએ ઇઝરાયેલની નિંદામાં સોવિયેત સંઘમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું માનવું હતું કે ઇઝરાયેલ માટે આ એક રક્ષણાત્મક યુદ્ધ છે.
7 જૂને સવારે છ વાગ્યે, સેમ્યોનોવે તેની ડાયરીમાં લખ્યું:
“હું હમણાં જ મંત્રાલયમાંથી આવ્યો છું. આજની રાત ક્યુબનની યાદ અપાવે તે મધ્ય પૂર્વ કટોકટીની પરાકાષ્ઠા હતી. હું સવારે ત્રણ વાગ્યા સુધી પોલિટબ્યુરોની બેઠકમાં હતો, પછી વિદેશ મંત્રાલયમાં. ગાંઠ ખૂટવા લાગી છે.
સુરક્ષા પરિષદે દુશ્મનાવટને તાત્કાલિક સમાપ્ત કરવા માટે પગલાં લેવાનું નક્કી કર્યું.
"SOS" સંકેતો કૈરોથી મોકલવામાં આવ્યા હતા; પ્રતિકાર કરવાની ઇચ્છા ત્યાં ખોવાઈ ગઈ હતી. સારી રીતે પ્રશિક્ષિત અને સશસ્ત્ર ઇઝરાયેલી સૈન્યએ નબળા શિક્ષિત ઇજિપ્તના ખેડૂતોને પાઠ આપ્યો, જેઓ સાધનસામગ્રી ચલાવી શકતા નથી અને શોટના અવાજથી ભાગી શકતા નથી. આ બધું દુ:ખદ અને હાસ્યજનક હતું..."
ઇજિપ્ત એટલી ભયંકર પરિસ્થિતિમાં હતું કે તેણે મોસ્કોને ઇઝરાયલી આક્રમણને જરૂરી કોઈપણ રીતે રોકવા વિનંતી કરી. નિરાશામાં ડૂબી ગયેલા નાસેરે વિખ્યાત રાજદ્વારી વેલેન્ટિન ફાલિનને યાદ કર્યા, જેઓ તે સમયે વિદેશ મંત્રાલયમાં એક વિભાગના વડા હતા, તેમણે કોઈપણ ઇજિપ્તીયન બંદર પર સોવિયેત યુનિયન માટે સૈન્ય મથકો બનાવવા અને સાથી સંબંધો સ્થાપિત કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી.
આ કારણોસર, સુરક્ષા પરિષદમાં સોવિયત પ્રતિનિધિ, ફેડોરેન્કોએ માત્ર યુદ્ધવિરામનો આગ્રહ રાખ્યો હતો અને ઇઝરાયેલની નિંદા કરવાની માંગ કરી ન હતી અને જીતેલા પ્રદેશોમાંથી પાછી ખેંચી લેવાનું આહ્વાન કર્યું હતું.
7 જૂનના રોજ, લેવી એશ્કોલે સોવિયેત રાજદૂત ચુવાખિનને કહ્યું કે તે કોઈપણ સમયે, જાહેરમાં અથવા ગુપ્ત રીતે, મોસ્કો આવવા અથવા સોવિયત સરકારના પ્રતિનિધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે તૈયાર છે.
પરંતુ સોવિયેત નેતાઓ, આરબ સૈન્યની હારથી ઇજિપ્તવાસીઓ અને સીરિયનો કરતાં ઓછા આઘાત પામ્યા ન હતા, તે થોડીક જડમાં હતા. તેઓ માત્ર જાણતા ન હતા કે બીજું શું લાવવાનું છે, માત્ર કોઈક રીતે ઇઝરાયેલને નુકસાન પહોંચાડવા માટે, ઇઝરાયેલી યહૂદીઓએ જીતેલી લશ્કરી જીતનો અફસોસ કરવા માટે.
9 જૂનના રોજ, યુરોપના સમાજવાદી દેશોના પક્ષો અને સરકારોના નેતાઓ મોસ્કોમાં એકઠા થયા. તેઓએ "આક્રમકને નિર્ણાયક ઠપકો આપવામાં આરબ દેશોના લોકોને મદદ કરવા" વચન આપ્યું હતું. માત્ર રોમાનિયાએ ઇઝરાયેલની નિંદા કરતા નિવેદન પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. રોમાનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી, નિકોલે કૌસેસ્કુ, ઇઝરાયેલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો તોડવા માંગતા ન હતા.
દરમિયાન, સીરિયાના મોરચે લડાઈ ચાલુ રહી. ઇજિપ્તની સૈન્યને હરાવીને, ઇઝરાયેલીઓએ સીરિયનો પર હુમલો કર્યો, જેમણે તેમની બધી લડાઇ ગુમાવી દીધી હતી.
10 જૂનના રોજ, પ્રથમ નાયબ વિદેશ પ્રધાન કુઝનેત્સોવને ઇઝરાયેલના રાજદૂત કેટ્રિલ કાત્ઝ મળ્યા અને તેમને સંબંધોના વિચ્છેદ અંગેનું નિવેદન વાંચ્યું:
“અમને હમણાં જ એક સંદેશ મળ્યો છે કે ઇઝરાયેલી સૈનિકો, દુશ્મનાવટ બંધ કરવાના સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણયને અવગણીને, આ ક્રિયાઓ ચાલુ રાખી રહ્યા છે, સીરિયન પ્રદેશને કબજે કરી રહ્યા છે અને દમાસ્કસ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.
સોવિયેત સરકાર ઇઝરાયેલી સરકારને ચેતવણી આપે છે કે તે તેના વિશ્વાસઘાત માટે, સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણયના સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન માટે જવાબદારીનું સંપૂર્ણ વજન ધરાવે છે.
જો ઇઝરાયેલ તરત જ દુશ્મનાવટ બંધ નહીં કરે, તો સોવિયેત યુનિયન, અન્ય શાંતિ-પ્રેમાળ રાજ્યો સાથે મળીને, તમામ આગામી પરિણામો સાથે ઇઝરાયેલ પર પ્રતિબંધો લાદશે.
સોવિયેત સરકાર જાહેર કરે છે કે આરબ રાજ્યો સામે ઇઝરાયેલ દ્વારા આક્રમણ ચાલુ રાખવા અને સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણયોના ઘોર ઉલ્લંઘનને ધ્યાનમાં રાખીને, યુએસએસઆરની સરકારે સોવિયત સંઘ અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધો તોડી નાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સોવિયત સંઘે ફરી યહૂદી રાજ્ય સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા...
મોસ્કોને ડર હતો કે ઇઝરાયેલી સૈન્ય દમાસ્કસ પહોંચી જશે અને બાથિસ્ટ શાસન તૂટી જશે. સોવિયત નેતાઓ આને મંજૂરી આપી શક્યા નહીં. તેઓ ઇજિપ્તવાસીઓ કરતાં સીરિયનોને વધુ મૂલ્યવાન ગણતા હતા. વહેલી સવારે, યુએનમાં સીરિયન મિશનએ તેમના સોવિયેત મિત્રોને બોલાવ્યા અને તેમને ઇઝરાયેલના આક્રમણને રોકવા માટે કંઈપણ કરવા વિનંતી કરી:
- ઇઝરાયેલી ટેન્ક દમાસ્કસથી સાઠ કિલોમીટર દૂર છે!
- શું રાજધાનીની સુરક્ષા માટે સૈનિકો લાવવામાં આવ્યા છે? - યુએનના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી જનરલ (સોવિયેત યુનિયનમાંથી) લિયોનીદ નિકોલાઇવિચ કુટાકોવને પૂછ્યું.
- ત્યાં કોઈ સૈનિકો નથી. અમે એક મિલિશિયા ભેગી કરી રહ્યા છીએ. મોરચાના અન્ય ક્ષેત્રો પર સૈનિકો...
મોસ્કોએ રાષ્ટ્રપતિ જોહ્ન્સનને ચેતવણી આપી હતી કે "જો આગામી કલાકોમાં ઇઝરાયેલ દ્વારા લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ નહીં થાય, તો અમને સ્વતંત્ર નિર્ણય લેવાની ફરજ પડશે." યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે નક્કી કર્યું કે સોવિયત નેતાઓને ચરમસીમા તરફ ધકેલવા જોઈએ નહીં. વોશિંગ્ટને આગ્રહપૂર્વક ઇઝરાયેલીઓને રોકવા માટે આમંત્રણ આપ્યું.
દસમી જૂને સાંજે સાત વાગ્યે લડાઈ બંધ થઈ ગઈ. છ દિવસનું યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે.
મોસ્કોમાં ઇઝરાયલી દૂતાવાસના તત્કાલિન પ્રથમ સચિવ યોસેફ ગોવરિને યાદ કર્યું, “બોલ્શાયા ઓર્ડિન્કા પરના દૂતાવાસની નજીક પહોંચવું, “મને દરવાજે જવાનો માર્ગ ધક્કો મારવામાં મુશ્કેલી પડી હતી - સેંકડો, જો હજારો લોકો મોસ્કોના સાહસોમાંથી લાવવામાં આવ્યા હતા, તો તેઓ સખત રીતે અવરોધિત હતા. માર્ગ તેઓએ ઇઝરાયેલ વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર સાથે બેનરો હાથ ધર્યા હતા અને "ડાઉન!" ના નારા લગાવ્યા હતા.
18 જૂનના રોજ, ઇઝરાયેલી રાજદ્વારીઓ એમ્બેસીના દરવાજાને તાળું મારીને ઘરે પરત ફર્યા હતા. ભૂતપૂર્વ રાજદૂત કેટ્રિલ કાત્ઝે નાઝીવાદ હેઠળ યહૂદી લોકો પર પડેલી આપત્તિના પીડિત અને વીરતાની યાદમાં યાદ વાશેમ, એક સ્મારક સંસ્થા અને સંગ્રહાલયના બોર્ડની અધ્યક્ષતા કરી હતી.
મોસ્કો શહેરના સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઇઝરાયેલી આક્રમણ સામે આક્રોશનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકોને કામમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પોસ્ટરો પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા અને જૂનના ગરમ દિવસે રેલીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સ્વયંસેવકો પણ હતા.
ઈઝરાયેલની જીત માનસિક રીતે અસ્થિર લોકોને ઉન્માદભરી સ્થિતિમાં લઈ ગઈ. સિયોનના વડીલોના પ્રોટોકોલ વાંચનારાઓએ નક્કી કર્યું કે વચન સાકાર થવાનું શરૂ થયું છે - યહૂદીઓ વિશ્વ પર પ્રભુત્વ કબજે કરી રહ્યા છે.
સાહિત્ય વિવેચક મિખાઇલ પેટ્રોવિચ લોબાનોવ યાદ કરે છે કે, "1967 ના ઉનાળામાં ઇજિપ્ત સાથેના યુદ્ધમાં ઇઝરાયેલના બ્લિટ્ઝક્રેગથી મને કેટલો આઘાત લાગ્યો તે મારા માટે અવિસ્મરણીય છે." “તે એક પ્રકારની અગમ્ય, સાહજિક, કદાચ ઘટના પ્રત્યેની રહસ્યવાદી પ્રતિક્રિયા હતી.
હું ભયભીત થઈ ગયો: ખરેખર ઇજિપ્ત સાથે જે બન્યું તે જ વસ્તુ આપણી સાથે થઈ શકે? ઇઝરાયેલ એટલી જ ઝડપથી મોસ્કો પર કબજો કરી શકે છે. પછી તે સમયે આપણી લશ્કરી શક્તિ જોતાં તે વાહિયાત લાગતું હશે. પરંતુ તે સ્થિતિ, તે પ્રેરણા મારામાં રહી, તમે તેને ફાડી શકતા નથી, આ મારી વાસ્તવિકતા છે, મારા માટે અન્ય કોઈપણ રોજિંદા વાસ્તવિકતા કરતાં વધુ અસંદિગ્ધ છે ... "
છ-દિવસીય યુદ્ધ પછી, સોવિયેત સમાજમાં લોકોનો એક સમૂહ દેખાયો જેમણે વિશ્વ ઝિઓનિઝમ સામેની લડાઈમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું, જેનો અર્થ છે કે યહૂદીઓ સામેની લડાઈ. તેમાંથી સાચા કટ્ટરપંથીઓ અને જેઓ ફક્ત આમાંથી આજીવિકા મેળવતા હતા તે બંને હતા, સદભાગ્યે, અખબારો, સામયિકો, રેડિયો અને ટેલિવિઝનમાં અસરકારક માંગ વધી રહી હતી. અમેરિકન વિરોધી પ્રચારમાં પણ, અમુક નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું; શિખર બેઠકોની પૂર્વસંધ્યાએ, તે સામાન્ય રીતે સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. અને માત્ર ઇઝરાયેલ વિરોધી અને ઝિઓનિસ્ટ વિરોધી પ્રચારની તીવ્રતા ક્યારેય શમી નથી...
અને સોવિયેત નેતૃત્વ તેના મધ્ય પૂર્વીય સાથીઓની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા અને હારથી ચિડાઈ ગયું હતું.
ગ્રોમીકો, ગ્રેચકો અને ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફ, માર્શલ માટવે વેસિલીવિચ ઝખારોવ, બ્રેઝનેવની ઓફિસમાં એકઠા થયા.
બ્રેઝનેવે તેમની સામે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો:
"ઇજિપ્તની સેનામાં આપણી પાસે કેટલા સલાહકારો છે અને તેનો અર્થ શું છે? તેઓએ કોઈ ખરાબ વસ્તુની સલાહ આપી ન હતી. અને અમારી શાળાઓએ ઇજિપ્તવાસીઓને પણ કંઈ શીખવ્યું ન હતું. લડાઈ લેવાને બદલે, તમારા વિદ્યાર્થીઓ, માટવે, એક ઇઝરાયેલી વિમાન જોયું અને બહાર નીકળી ગયું.
તેમના પુરોગામી નિકિતા સેર્ગેવિચ ખ્રુશ્ચેવ, જેમને નિવૃત્તિમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, તેમણે ઇજિપ્તવાસીઓ પ્રત્યે વધુ કઠોરતાથી વાત કરી:
“તમારી જાતને આ રીતે બદનામ કરવી એ મન માટે અગમ્ય છે! - ખ્રુશ્ચેવ ગુસ્સે હતો. “હવે આરબો તેમના શાંતિ પ્રેમ વિશે બધે પોકાર કરે છે, કે તેઓ પીડિત છે. મારી પાસે રેડિયો અને અખબારો સિવાય અન્ય માહિતીનો ઉપયોગ કરવાની તક નથી, પરંતુ તેઓ એ પણ દર્શાવે છે કે ઘટનાઓ ખરેખર કેવી રીતે વિકસિત થઈ.
ઇજિપ્તનું લશ્કરી પ્રતિનિધિમંડળ મોસ્કો પહોંચ્યું: "શુ-શુ, શા-શા, શો-શો." અમે સંમત થયા. તેઓ જતા રહ્યા છે. અમારું લશ્કરી પ્રતિનિધિમંડળ પછી ઇજિપ્ત માટે રવાના થાય છે: "બસ, બસ." તે પણ જઈ રહ્યો છે. સીરિયન સરકાર અને લશ્કરી પ્રતિનિધિમંડળ આવી રહ્યું છે. તેઓ વાત કરે છે અને ટોસ્ટ્સ ઉભા કરે છે. તેઓ જતા રહ્યા છે. કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ? ચોખ્ખુ. અને હવે તેઓ ઇઝરાઇલને દોષ આપે છે: "તે અહીં છે, કૂતરીનો પુત્ર, આમ-તેમ." તેણે તે કેવી રીતે કર્યું?
ઇજિપ્તે માંગ કરી હતી કે યુએન તેના સૈનિકોને પાછો ખેંચી લે, જે ઇજિપ્તવાસીઓ અને ઇઝરાયેલીઓને વિભાજિત કરી રહ્યા હતા. કોણે તેની માંગણી કરી? નાસેર. વુ તાંગે તેમની વિનંતી મંજૂર કરી. શા માટે તટસ્થ સૈનિકોને સામાન્ય રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? જેથી તેઓ યુદ્ધ શરૂ કરવામાં દખલ ન કરે. આ માંગણી કોણે કરી? નાસેર. તેથી, કોણ યુદ્ધ શરૂ કરવા માંગે છે? નાસેર. તે અકાબાની સ્ટ્રેટને બંધ કરે છે, જ્યાં ઇઝરાયેલી વહાણો જતા હતા. શેના માટે? સંઘર્ષ માટે. તેથી, તેના માટે બધું તૈયાર હોય તેવું લાગતું હતું.
પછી તેઓ વાર્તાઓ કહેવાનું શરૂ કરે છે કે તેમના અધિકારીઓએ ત્યાંની મહિલાઓની મુલાકાત લીધી અને તેથી જ તેમની સેના આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ.
બધા અધિકારીઓ બધા દેશોમાં મહિલાઓ પાસે જાય છે, અને હારને આ માટે જવાબદાર ગણી શકાય નહીં. હા, સૈન્ય ઘરેથી, સ્ત્રીઓથી કાપી નાખવામાં આવ્યું છે, અને તમે ગમે તે કરો છો, તેઓ હજી પણ બાજુ તરફ દોડશે. એકવાર યુદ્ધ દરમિયાન, સ્ટાલિને કહ્યું: "ચાલો છોકરીઓને એકત્રિત કરીએ, અમે અધિકારીઓ માટે કેન્ટીન ગોઠવીશું અને તેથી વધુ ..."
શા માટે તેઓ તૂટી ગયા? કારણ કે તેઓ ખરાબ થઈ ગયા છે, અને બીજી કોઈ દલીલ નથી. અને હવે તેઓ તે હકીકત પર દોષી ઠેરવે છે કે કેટલાક અધિકારી વેકેશન પર ગયા હતા અથવા પેટમાં ખરાબી હતી.
ઈઝરાયેલની જીતનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેની સંસ્કૃતિ ઉચ્ચ છે, સેનામાં વધુ સારી અનુશાસન છે, તેના અધિકારીઓ લડાયક અનુભવ ધરાવે છે અને સારી રીતે પ્રશિક્ષિત છે. છેવટે, ઘણા દેશોના ખૂબ સારા નિષ્ણાતો ત્યાં ભેગા થયા. ઉદાહરણ તરીકે, હું લશ્કરી માણસ તરીકે તેમના જનરલ દયાનની ખૂબ પ્રશંસા કરું છું. શાબ્બાશ! મેં મજાકમાં કહ્યું કે જો હું વડા પ્રધાન હોત અને તેઓ સોવિયત સંઘમાં હોત, તો હું તરત જ તેમને અમારા સંરક્ષણ પ્રધાન નિયુક્ત કરીશ...
ઇજિપ્તવાસીઓને તેમની સાથે સ્પર્ધા કરવી મુશ્કેલ લાગે છે, અને તેઓએ તેના માટે ચૂકવણી કરી, ગરીબ સાથીઓ. સામાન્ય રીતે કહીએ તો, તેઓ ઊંટોને નિયંત્રિત કરી શકતા હતા, તેમની પાસે એક રાઇફલ હતી, અને પછી તેઓને ટાંકીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા...
હું સમજી શકતો નથી કે આ કેવી રીતે થઈ શકે. આપણે આ કેવી રીતે થવા દઈ શકીએ? સોવિયેત યુનિયન જે બન્યું તેની જવાબદારીનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. પ્રભાવ પાડવાની અમારી ક્ષમતાને જોતાં, અમે નાસરને યુદ્ધથી દૂર રાખી શક્યા હોત...
આ અમારી સેનાની ખોટી ગણતરી હતી. અમારા સૈન્યએ પરિસ્થિતિનો ખોટો અંદાજ કાઢ્યો; તેઓ ઇજિપ્ત માટે વિજયની સંભાવનાના નિર્ધારણ માટે બિનજરૂરી રીતે સંપર્ક કર્યો...”
9 જૂનની સાંજે, ગેમલ અબ્દ-અલ નાસર ટેલિવિઝન પર દેખાયા. તેણે હારની જવાબદારી સ્વીકારી અને રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી.
જે પછી તેમણે કુશળતાપૂર્વક રાજીનામું પાછું લેવા અને સત્તા પર પાછા આવવા માટે પોતાને સંબોધિત લોકપ્રિય અપીલનું આયોજન કર્યું. રેલીઓ શરૂ થઈ, કૈરોના રહેવાસીઓએ નાસરને રહેવા બોલાવ્યા. અને તે ન છોડવા માટે "સંમત" થયો. તેમણે શાસક આરબ સમાજવાદી યુનિયનના વડા પ્રધાન અને સેક્રેટરી જનરલની ફરજો પણ સંભાળી હતી, જે દર્શાવે છે કે તેમને તેમના સાથીદારો અને સાથીદારોમાં કેટલો ઓછો વિશ્વાસ છે.
સોવિયત નેતાઓએ તેમના આરબ સાથીઓની શરમજનક હાર પર તેમની બળતરા વ્યક્ત કરવાની હિંમત કરી ન હતી. તેના બદલે, તેઓએ મનોચિકિત્સક તરીકે કામ કર્યું, નાસર અને અન્ય ઇજિપ્તીયન અને સીરિયન રાજકારણીઓને આશ્વાસન આપ્યું.
17 જૂને, પોલિટબ્યુરોના સભ્ય અને યુક્રેનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રથમ સચિવ પ્યોત્ર એફિમોવિચ શેલેસ્ટ, બ્રેઝનેવે તેમની ડાયરીમાં લખ્યું હતું, બ્રેઝનેવે તેમને કિવમાં બોલાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયતના પ્રેસિડિયમના અધ્યક્ષ નિકોલાઈ વિક્ટોરોવિચ પોડગોર્નીને તાત્કાલિક કૈરો મોકલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે: “આપણે પરિસ્થિતિને બચાવવાની જરૂર છે. નાસરમાં વિશ્વાસને સમર્થન અને મજબૂત કરવા માટે તમામ પગલાં લો."
એક દિવસ પછી, ઓગણીસમી જૂને, પોલિટબ્યુરોએ મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરી.
પ્યોટર શેલેસ્ટે તેની ડાયરીમાં લખ્યું હતું કે, "દરેક વ્યક્તિ એક પ્રકારના હતાશાજનક મૂડમાં છે." "નાસરના લડાયક, ઘમંડી નિવેદનો પછી, અમને અપેક્ષા નહોતી કે આરબ સૈન્ય આટલી વીજળીથી પરાજિત થશે, જેના પરિણામે નાસરની સત્તા એટલી નીચી જશે. છેવટે, તેઓ "આરબ પ્રગતિશીલ વિશ્વ" ના નેતા તરીકે તેમના પર નિર્ભર હતા. અને આ "નેતા" પાતાળની ધાર પર ઉભો છે, તેનો રાજકીય પ્રભાવ ખોવાઈ ગયો છે; મૂંઝવણ, ભય, અનિશ્ચિતતા.
સેના નિરાશ થઈ ગઈ છે અને તેની લડાઈ અસરકારકતા ગુમાવી દીધી છે. મોટાભાગના સૈન્ય સાધનો ઇઝરાયેલ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે... આપણે દેખીતી રીતે ફરીથી બધું શરૂ કરવું પડશે: રાજકારણ, રણનીતિ, મુત્સદ્દીગીરી, શસ્ત્રો. આ બધું આપણા લોકો અને દેશ માટે સસ્તું નહીં હોય.
20 જૂનના રોજ, પોડગોર્નીના નેતૃત્વમાં સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળ ઇજિપ્ત ગયો. પછી તે દેશનો ત્રીજો વ્યક્તિ હતો અને બ્રેઝનેવ સાથે સમાન ધોરણે ઊભો હતો.
તેની આગળનું કાર્ય આ હતું:
"યુએઆરનું નેતૃત્વ અને વ્યક્તિગત રીતે રાષ્ટ્રપતિ નાસરને નૈતિક અને રાજકીય સમર્થન પ્રદાન કરવા, સોવિયેત યુનિયન અને અન્ય સમાજવાદી દેશોમાં આરબ લોકોના અજમાયશ અને વિશ્વાસપાત્ર મિત્રો તરીકે તેમનો વિશ્વાસ મજબૂત કરવા, અને તેના પરિણામોને દૂર કરવા માટે વ્યવહારુ પગલાંની પણ ચર્ચા કરો. ઇઝરાયેલની આક્રમકતા.
કૈરોમાં, સોવિયેત ગુપ્તચર અધિકારી વાદિમ અલેકસેવિચ કિર્પિચેન્કોને યાદ કર્યા, “પોડગોર્ની, કાં તો તેના માટે સોવિયેત-ઇજિપ્તીયન સંબંધોના નવા વિષયને કારણે, અથવા ચાલીસ-ડિગ્રી ગરમીને કારણે, માહિતીને સમજવી મુશ્કેલ હતી. કાગળો વાંચતી વખતે, તેણે થાકીને તેના હોઠ ખસેડ્યા, ચિડાઈ ગયા અને અન્ય ચશ્મા, સિગારેટ અથવા માચીસ શોધીને વિચલિત થયા, પછી ગાર્ડ પાસે પાણી લાવવાની માંગ કરી અને ક્યાંય ન ગયો, તે તેની આંગળીના વેઢે હતો. સામાન્ય રીતે, તે હંમેશા કાં તો માર્ગમાં આવતો હતો અથવા કંઈક ખૂટે છે. પોડગોર્ની સામાન્ય રીતે કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો ન હતો અને કોઈ પણ વસ્તુ વિશે કોઈ જિજ્ઞાસા બતાવતો ન હતો.
ઇજિપ્તને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવા માટે અસાધારણ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.
"અમારો કાળો સમુદ્ર કાફલો લગભગ સંપૂર્ણપણે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં ગયો," યુક્રેનના માલિક, પ્યોટર શેલેસ્ટે તેની ડાયરીમાં લખ્યું. - યુક્રેનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના પોલિટબ્યુરોમાં તેઓએ યુક્રેનમાં હવાઈ સંરક્ષણની સ્થિતિ વિશેના પ્રશ્નને સાંભળ્યા, એર ડિફેન્સ આર્મીના કમાન્ડર, જનરલ એ.આઈ.એ અહેવાલ આપ્યો. પોક્રીશકિન. હળવાશથી કહીએ તો, આ એક દુઃખદ ચિત્ર છે.
તે ફક્ત એક ગુનો છે કે આપણી પાસે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ સાથે આવી સ્થિતિ છે. કર્મચારીઓ, જૂના સાધનો અને નબળા કવર, અવિશ્વસનીય સંદેશાવ્યવહાર અને ચેતવણીની મોટી સંખ્યા છે. પ્રજાસત્તાકમાં ઘણી ખુલ્લી, સંવેદનશીલ, રક્ષણ વિનાની મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ છે.
અને તે જ સમયે, અમે ઉપકરણો અને કર્મચારીઓને ઘટાડી રહ્યા છીએ, કૈરોને "કવર" કરવા માટે યુએઆરને લડાઇ વિમાન અને મિસાઇલ વિભાગો મોકલી રહ્યા છીએ. "આ ચિંતાજનક, અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર, મેં એલ. બ્રેઝનેવને મારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો."
જનરલ સેક્રેટરીએ ઓલિમ્પિક શાંત સાથે શેલેસ્ટની વાત સાંભળી અને કહ્યું: “આ બાબતોમાં દખલ કરશો નહીં. ત્યાં એક સામાન્ય યોજના છે, અને અમે તેના દ્વારા માર્ગદર્શન આપીએ છીએ.
સિનાઈ દ્વીપકલ્પમાંથી ઇજિપ્તની ઓફિસર કોર્પ્સ પરાજિત, વિભાજીત અને નિરાશ થઈને પરત ફર્યા. નાસેરે તેના સૌથી નજીકના સાથી માર્શલ આમેર પર તમામ દોષ મૂક્યો, જેમને તેણે તાજેતરમાં તેના અન્ય સ્વ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. પરંતુ રાજકારણમાં કોઈ મિત્રો નથી. ઇજિપ્તમાં તેઓએ કહેવાનું શરૂ કર્યું કે હારના વાસ્તવિક ગુનેગારો સીઆઇએ એજન્ટો હતા જેમણે સેનામાં વરિષ્ઠ હોદ્દા પર ઘૂસણખોરી કરી હતી. નહિંતર, શકિતશાળી ઇજિપ્તની સેના ઝિઓનિસ્ટ્સ સામે ક્યારેય પીછેહઠ કરી શકી ન હોત.
સત્તરમી સપ્ટેમ્બરના રોજ, વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવે તેની ડાયરીમાં લખ્યું:
“આમરે ત્રણ દિવસ પહેલા આત્મહત્યા કરી હતી. સત્તાવાર અહેવાલ મુજબ, તેણે આવો પ્રયાસ બે વાર કર્યો - પ્રથમ વખત અફીણ સાથે, બીજી વખત પોટેશિયમ સાયનાઇડ સાથે...
આવું શા માટે કરવામાં આવ્યું હતું તે કહેવું હજુ મુશ્કેલ છે. લશ્કરી ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા તેની સામે ટ્રાયલ કરવામાં આવી હતી, એરફોર્સના કમાન્ડર સહિત સંખ્યાબંધ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, સીઆઈએ એજન્ટો અને આમેરના ભાઈની પત્ની હોવાનું જણાય છે. નાસરના નવા રાજીનામા અંગે અફવાઓ છે, પરંતુ ઇજિપ્તની સમાચાર એજન્સીએ તેનો ઇનકાર કર્યો છે. રાજદૂત વિનોગ્રાડોવ તાત્કાલિક કૈરો ગયા.
સોવિયત મહેમાનો સાથેની વાટાઘાટોમાં, નાસેરે કહ્યું: "જો તમે મદદ નહીં કરો, તો હું હવે લડી શકીશ નહીં. દેશમાં સ્થિતિ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. પછી હું રાજીનામું આપીશ. અને અમેરિકા તરફી રાજકારણીઓ મારું સ્થાન લેશે. તેઓ સમસ્યા હલ કરવામાં સક્ષમ હશે..."
છોડવા વિશે નાસરના શબ્દો એક હોંશિયાર રમત હતા. તેણે તેના પોતાના લોકો અને તેના સોવિયેત ભાગીદારો બંને પર દબાણ કર્યું.
સોવિયેત સંઘની ઇજિપ્તની મદદમાં આવવાની અનિચ્છાથી નાસર નિરાશ થયા હતા. તેણે તેના સહાયક અબ્દ-અલ લતીફ બોગદાદીને કહ્યું કે "રશિયનો અમેરિકા સાથેના મુકાબલોથી ડરતા હતા" અને અમેરિકન 6ઠ્ઠી ફ્લીટના જહાજો સાથે અથડાવાના ડરથી મજબૂતીકરણો મોકલ્યા ન હતા.
હકીકત એ છે કે સોવિયત સંઘે આરબ બાજુના યુદ્ધમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો ન હતો, તેનાથી આરબ જનતા આઘાત અને બળતરાની સ્થિતિમાં ડૂબી ગઈ. આરબોએ સોવિયેત નેતાઓ પર આરોપ મૂક્યો હતો કે તેઓ ઇઝરાયેલ સામે હારી ગયા હતા. આરબ જગતમાં મોસ્કોની સત્તા પડી ભાંગી રહી હતી, જેનો ફાયદો ઉઠાવવામાં ચીનીઓ નિષ્ફળ ગયા ન હતા. તેઓએ સોવિયત યુનિયન પર આરબ કારણ સાથે દગો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનની કાર્યકારી સમિતિના અધ્યક્ષ અહેમદ શુકૈરી માઓ ઝેડોંગ પાસેથી સલાહ લેવા બેઈજિંગ ગયા હતા. ચીનીઓએ ઇઝરાયેલ સામે ગેરિલા યુદ્ધની હાકલ કરી, જેમ વિયેતનામીઓએ કર્યું.
સોવિયેત નેતાઓએ આરબોની નજરમાં તેમનું સ્થાન પાછું મેળવવા માટે બધું કર્યું. આ કરવા માટે, હારથી આઘાત પામેલા અને ભાવનામાં હારી ગયેલા નાસરને તેની જગ્યાએ રાખવા, તેને યુદ્ધમાં હારી ગયેલા શસ્ત્રોને બદલવા અને ઇજિપ્તની સેનાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે નવા શસ્ત્રો આપવા જરૂરી હતું.
છ દિવસના યુદ્ધ પછી તરત જ, જનરલ સ્ટાફના ચીફ માર્શલ ઝાખારોવના નેતૃત્વમાં એક મોટું પ્રતિનિધિમંડળ કૈરો ગયું. પ્રતિનિધિમંડળમાં કાર્પેથિયન મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના કમાન્ડર, કર્નલ જનરલ પ્યોત્ર નિકોલાવિચ લેશ્ચેન્કોનો સમાવેશ થાય છે. તેમને મુખ્ય લશ્કરી સલાહકાર તરીકે ઇજિપ્તમાં છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.
પેટ્રો લેશ્ચેન્કોએ તેમના સાથીદાર, કાર્પેથિયન ડિસ્ટ્રિક્ટના ફર્સ્ટ ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ યેવજેની ઇવાનોવિચ માલાશેન્કોને મદદ કરવા માટે મોકલવાનું કહ્યું. તે મુખ્ય લશ્કરી સલાહકારની ઑફિસનો ચીફ ઑફ સ્ટાફ બન્યો - તેથી ઘણા અધિકારીઓને ઇજિપ્ત મોકલવામાં આવ્યા. એવજેની ઇવાનોવિચે તેમના પુસ્તક "સેનામાં સેવા યાદ રાખવા" માં આ વિશે વિગતવાર વાત કરી.
જનરલ લેશ્ચેન્કોએ નિખાલસપણે તેના સહાયકોને કહ્યું કે ઇજિપ્તની સશસ્ત્ર દળો ઇઝરાયેલીઓના હુમલામાં પડી ભાંગી હતી અને વ્યવહારીક રીતે અસ્તિત્વમાં નથી; સેના નવેસરથી બનાવવી પડશે.
27 નવેમ્બરના રોજ, નાસેરને કર્નલ જનરલ લેશ્ચેન્કો મળ્યો, જેમણે રાષ્ટ્રપતિને જાણ કરી કે લશ્કરી સલાહકારોનું પ્રથમ જૂથ - લગભગ ત્રણસો લોકો - પહેલેથી જ આવી ચૂક્યા છે અને સુએઝ કેનાલ ઝોનમાં સંરક્ષણ પ્રણાલી બનાવવા અને ઇજિપ્તની સૈનિકોની લડાઇ તાલીમમાં વ્યસ્ત છે.
સલાહકારોએ ઝડપથી શોધી કાઢ્યું કે ઇજિપ્તના અધિકારીઓ તેમની ભલામણોને અમલમાં મૂકવા માટે ખૂબ જ તૈયાર ન હતા અને સામાન્ય રીતે કામ કરતાં આરામ કરવા માટે વધુ વલણ ધરાવતા હતા. પરંતુ ઇજિપ્તીયન અધિકારીને ઠપકો આપવો અશક્ય છે - તેને હંમેશા ઘણા બહાના મળશે. અને કેટલાક નારાજ પણ થયા અને સલાહકારોને ઠપકો આપ્યો:
"તમને અમને ખામીઓ વિશે કહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી, આ અમારા રાષ્ટ્રીય ગૌરવને અપમાનિત કરે છે." અંગ્રેજોએ અમારી સાથે આવો વ્યવહાર કર્યો.
દરરોજ સવારે, જનરલ યેવજેની માલાશેન્કો, ઇજિપ્તના જનરલ સ્ટાફના ઓપરેશનલ ડિરેક્ટોરેટમાં આવતા, તે જ પ્રશ્ન પૂછે છે: "આગળની વસ્તુઓ કેવી છે?"
ઇજિપ્તના અધિકારીઓએ આળસપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે તેમના એકમો તરફથી અહેવાલો હજુ સુધી પ્રાપ્ત થયા નથી, અને ટીવી જોવાનું ચાલુ રાખ્યું, પુનરાવર્તન કર્યું કે આ રીતે તેઓ આગળની પરિસ્થિતિ અને ઇઝરાયેલી સૈનિકોની ક્રિયાઓ વિશે ઝડપથી શીખી શકશે.
એક વર્ષ પછી, ઇજિપ્તીયન એરફોર્સના એરક્રાફ્ટ ફ્લીટને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. મોટા પ્રમાણમાં હથિયારોના પુરવઠાએ નાસરને તેની માનસિક કટોકટી દૂર કરવામાં મદદ કરી. 24 જુલાઈ, 1968 ના રોજ, આરબ સમાજવાદી સંઘની કોંગ્રેસમાં બોલતા, તેમણે ઇઝરાયેલને નવા યુદ્ધનું વચન આપ્યું:
“અમારા માટે, અમારા પ્રદેશોની મુક્તિ એ ફરજ છે, સિદ્ધાંતની બાબત છે અને છેવટે, જીવન અથવા મૃત્યુની બાબત છે. અમે અમારા પ્રદેશને સેન્ટીમીટર દ્વારા સેન્ટીમીટર આઝાદ કરીશું, પ્રચંડ બલિદાનની કિંમતે પણ. ન્યાયી યુદ્ધ કાયદેસર છે. આપણે હવે આપણી સૈન્ય ક્ષમતાઓના પુનઃનિર્માણ પર આપણા પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ધીરજ અને મક્કમતા! આપણે દુશ્મનને વટાવી જ જોઈએ. અને અમે જીતીશું!
ત્રણ હજાર સોવિયેત અધિકારીઓએ ઇજિપ્તવાસીઓને તાલીમ આપી. કુલ મળીને, ઇજિપ્તના પ્રદેશ પર ત્રીસ હજારથી વધુ સોવિયત સૈનિકો હતા. ઇજિપ્તવાસીઓ તેમના સલાહકારોની સંભાળ રાખતા હતા. એક જનરલને પાછા બોલાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમના દ્વારા ઇજિપ્તની સેના વિશે માહિતી ઇઝરાયેલ મોકલવામાં આવી રહી છે.
- કેમ તમે એવું વિચારો છો? - મુખ્ય સૈન્ય સલાહકારની ઓફિસ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ.
"તે યહૂદી છે," ઇજિપ્તવાસીઓએ વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું.
સોવિયત અધિકારીના સન્માન માટે ઉભા થવાને અને આવી વાતચીતને તોડવાને બદલે, ઉપકરણના વડાઓ પોતે જ જનરલની પ્રોફાઇલમાં રસ ધરાવતા હતા. ઇજિપ્તવાસીઓએ યહૂદી કોણ છે તે શોધવાની કળામાં પૂર્ણતા હાંસલ કરી. કર્મચારી અધિકારીઓએ સ્થાપિત કર્યું કે જનરલની માતા યહૂદી હતી. ઇજિપ્તવાસીઓને ખુશ કરવા માટે, જનરલને ઘરે મોકલવામાં આવ્યો.
ઇજિપ્તવાસીઓએ તેમને સ્વયંસેવક પાયલોટ મોકલવાનું કહ્યું. મોસ્કો આ માટે સંમત ન હતો. ઓગણસોના અંતમાં, જોકે, કેટલાક એકમોને ઇજિપ્તમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે એવું લાગતું હતું કે નવું યુદ્ધ શરૂ થવાનું છે.
સુએઝ કેનાલ પરની હવાઈ લડાઇમાં, જેને એટ્રિશનનું યુદ્ધ કહેવામાં આવતું હતું, ઇજિપ્તને ગંભીર નુકસાન થયું હતું. ઇઝરાયેલી પાઇલોટ્સે આરબો પર અત્યંત નીચી ઊંચાઇએ (પચાસથી સિત્તેર મીટર) હુમલો કર્યો. અને ઇજિપ્તને ઉપલબ્ધ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ (એટલે કે, વિમાન વિરોધી આર્ટિલરી અને S-75 ડીવીના એન્ટિ-એરક્રાફ્ટ મિસાઈલ સિસ્ટમ્સ) ઊંચા ઉડતા લક્ષ્યોને હરાવવા માટે બનાવવામાં આવી હતી (જુઓ રેડ સ્ટાર, 2002, ઓગસ્ટ 17).
ઇજિપ્તવાસીઓને બચાવવા માટે, મોસ્કોથી એક સંપૂર્ણ હવાઈ સંરક્ષણ જૂથ મોકલવામાં આવ્યું હતું - એક વિશેષ વિમાન વિરોધી મિસાઇલ વિભાગ, એક રિકોનિસન્સ ફાઇટર સ્ક્વોડ્રન અને ફાઇટર એર રેજિમેન્ટ. વધુમાં, નૌકાદળના ઉડ્ડયન એકમોને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. સોવિયેત પાઇલોટ્સ અને એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગનર્સને ઇજિપ્તના આકાશનો બચાવ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
માર્ચ 1970 માં, સોવિયત મિસાઇલમેન લડાઇ ફરજ પર ગયા. પાંચ મહિનામાં તેઓએ બાર ઈઝરાયેલી વિમાનોને તોડી પાડ્યા. પરંતુ અઘોષિત યુદ્ધમાં તેઓને પોતાને નુકસાન થયું હતું. નવી મિસાઇલ પ્રણાલીઓએ ઝડપી આગને મંજૂરી આપી, જેમાં ઘણા પૈસા ખર્ચાયા, પરંતુ ઇઝરાયેલી ઉડ્ડયનની ક્ષમતાઓને મર્યાદિત કરી.
ઇજિપ્ત બદલો લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું હોવાથી, તેને ઇઝરાયેલી સૈન્ય વિશે ગુપ્ત માહિતીની જરૂર હતી, ખાસ કરીને સિનાઇ દ્વીપકલ્પમાં. મોસ્કોએ ઇઝરાયેલી પ્રદેશ પર જાસૂસી ફ્લાઇટ્સ ચલાવવાનું નક્કી કર્યું. આ હેતુ માટે, એક અલગ ઉડ્ડયન ટુકડીની રચના કરવામાં આવી હતી, જે નવા મિગ -25 એરક્રાફ્ટને ઉડાડવાની હતી. વિમાન તરત જ ઝડપ અને ઊંચાઈ મેળવવાની ક્ષમતા દ્વારા અલગ પડે છે.
વાયુસેનાના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ, એર માર્શલ પાવેલ સ્ટેપનોવિચ કુટાખોવ સાથે મળીને પાઇલટ્સને પ્રધાન ગ્રેચકોને જોવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આન્દ્રે એન્ટોનોવિચે આદેશ આપ્યો:
- તેલ અવીવ માટે ચાલીસ કિલોમીટરથી વધુ નજીક ઉડશો નહીં! સંપૂર્ણ ફ્લાઇટ સલામતીની ખાતરી કરો. શું તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જો દુશ્મન દ્વારા આપણું વિમાન તોડી પાડવામાં આવે અને પાઈલટ પકડાઈ જાય તો શું થશે? દુનિયામાં શું રિએક્શન હશે!
માર્શલ ગ્રેચકોએ ખુલ્લેઆમ ઇઝરાયેલને દુશ્મન કહ્યો, જોકે બંને રાજ્યો યુદ્ધમાં ન હતા અને મોસ્કોએ ઇજિપ્તની બાજુની દુશ્મનાવટમાં સોવિયત સૈન્યની ભાગીદારીનો દરેક સંભવિત રીતે ઇનકાર કર્યો હતો. વાસ્તવમાં, સોવિયેત સૈન્ય યહૂદી રાજ્યને દુશ્મન તરીકે જોતું હતું.
પાઇલટ્સને નાગરિક વસ્ત્રોમાં ઇજિપ્ત લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ઇજિપ્તની લશ્કરી ગણવેશમાં નિશાની વિના પહેરેલા હતા. એરક્રાફ્ટ પર ઇજિપ્તની વાયુસેનાના ચિહ્ન સાથે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યું હતું.
ઇજિપ્તવાસીઓ સાથે કામ કરવું સહેલું ન હતું. સોવિયેત યુનિયનના બે વખતના હીરો એલેક્ઝાંડર નિકોલાવિચ એફિમોવ, એર માર્શલ કે જેમણે કુટાખોવને એરફોર્સના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ તરીકે બદલ્યો હતો, તેણે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે તેણે ઇજિપ્તની ઉડ્ડયનના ચીફ ઓફ સ્ટાફ હોસ્ની મુબારક સાથે Il-14 પર ઉડાન ભરી હતી. દેશના ભાવિ રાષ્ટ્રપતિ. ઇજિપ્તના એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગનર્સે પોતાના જ પ્લેન પર ગોળીબાર કર્યો અને પાંખમાં વાગ્યું. તદુપરાંત, એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગનર્સનું નેતૃત્વ અમારા સલાહકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું...
સૌથી મુશ્કેલ બાબત ઇજિપ્તની સૈન્યની મનોવિજ્ઞાનને બદલવાની હતી. હારના કારણોનું વિશ્લેષણ કરતાં નિષ્ણાતોએ વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ સાથે સારી રીતે પ્રશિક્ષિત જનરલ સ્ટાફ અધિકારીઓનો અભાવ અને સૈનિકોની અપૂરતી તૈયારીની નોંધ લીધી.
ઇજિપ્તના સૈનિકો તેમના નિકાલ પર આધુનિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થ હતા. યુદ્ધ દરમિયાન, તેઓ હવાઈ સમર્થન પર ગણતરી કરતા, ટેન્કમાં બેઠા, જે ક્યારેય દેખાતા ન હતા કારણ કે તે નાશ પામ્યો હતો, અને તેઓ પોતે આગળ વધતા ઇઝરાયેલી સૈનિકો માટે સરળ શિકાર બન્યા હતા.
નાસરની સેના પાસે મોટી સંખ્યામાં એન્ટી એરક્રાફ્ટ આર્ટિલરી અને ભારે એન્ટી એરક્રાફ્ટ મશીન ગન હતી. પરંતુ લડાયક ટુકડીઓએ ગોળીબાર પણ કર્યો ન હતો. ઈઝરાયેલના હવાઈ હુમલા દરમિયાન તેઓ ભાગી ગયા હતા.
અધિકારીઓ આધુનિક લડાઇ માટે માનસિક રીતે તૈયાર ન હતા. તેઓએ તેમની સફળતા વિશે તેમના ઉપરી અધિકારીઓને એકદમ અદભૂત અહેવાલો મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ પોતે જ તેમના ગૌણ અધિકારીઓને તેમના ભાગ્યમાં છોડીને ભાગી ગયા. અધિકારીઓનો એકબીજા પ્રત્યે ઊંડો અવિશ્વાસ અને લશ્કરી મિત્રતાનો અભાવ જાહેર થયો. પરિણામે, યુદ્ધના મેદાનમાં, આરબ સૈનિક લશ્કરી ટીમના ભાગની જેમ નહીં, પરંતુ એક ત્યજી દેવાયેલા એકલા તરીકે લાગ્યું. દરેક વ્યક્તિએ ફક્ત કેવી રીતે છટકી જવું તે વિશે જ વિચાર્યું, અને લશ્કરી એકમે તેની લડાઇ અસરકારકતા ગુમાવી દીધી.
જ્યારે ઇઝરાઇલીઓએ પકડાયેલા અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી અને પ્લાટૂન કમાન્ડરોને તેમના ગૌણ અધિકારીઓના નામ આપવા કહ્યું, ત્યારે તેઓએ ગર્વથી જવાબ આપ્યો કે ટુકડીના કમાન્ડરોના નામ જાણવું તેમના માટે પૂરતું છે, અને તેઓ સામાન્ય સૈનિકોના નામ યાદ રાખવાને તેમના ગૌરવની નીચે માનતા હતા. ઇજિપ્તના સેનાપતિઓ વચ્ચેનો અણબનાવ જોઈને ઈઝરાયેલીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. દરેકે બીજા પર પોતાની ફરજ નિભાવવાનો આરોપ લગાવ્યો, જાણે તે પોતે યુદ્ધના મેદાનમાંથી ભાગી ગયો ન હોય...
આરબ સૈન્યની હારને પૂર્વનિર્ધારિત કરનાર અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ જૂઠું બોલવાની આદત હતી. સિનાઈ દ્વીપકલ્પ પર, ઇજિપ્તની એકમો તેમની પોતાની સેનાની સફળતા વિશેના ખોટા અહેવાલો પર વિશ્વાસ કર્યા પછી કબજે કરવામાં આવી હતી.
યુદ્ધના પ્રથમ દિવસે, જ્યારે ઇજિપ્તીયન ઉડ્ડયન પહેલેથી જ બંધ થઈ ગયું હતું, ત્યારે કમાન્ડર-ઇન-ચીફ માર્શલ આમેરે જોર્ડનના રાજાને ગર્વથી જાણ કરી હતી કે ઇઝરાયેલના ત્રણ ચતુર્થાંશ વિમાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, ઇજિપ્તના પાઇલોટ્સ ઇઝરાઇલી પ્રદેશ પર બોમ્બ ધડાકા કરી રહ્યા છે અને જમીન પર એકમો આક્રમણ પર ગયા હતા.
કિંગ હુસૈન, જેણે માર્શલ આમેર તેના ચહેરા પર કેવી રીતે જૂઠું બોલ્યા તે વિશે ગુસ્સે થઈને વાત કરી, પોતે ઇઝરાયેલીઓ સાથેની હવાઈ લડાઇમાં અને ઇઝરાયેલી લશ્કરી લક્ષ્યો પર બોમ્બ ધડાકા દરમિયાન તેના વિમાનની સફળતા વિશે એકદમ વિચિત્ર વાર્તાઓ કહેવાનું સંચાલન કર્યું. પરંતુ રાજા જાણતા હતા કે જોર્ડન ઉડ્ડયનના તમામ અઠ્ઠાવીસ લડાયક વિમાનો એરફિલ્ડ્સ પર જ નાશ પામ્યા હતા. તેમની પાસે ઉપડવાનો સમય પણ નહોતો...
જાન્યુઆરી 1968 ની શરૂઆતમાં, પોલિટબ્યુરોના સભ્ય અને સરકારના પ્રથમ નાયબ વડા કિરીલ ટ્રોફિમોવિચ માઝુરોવના નેતૃત્વમાં એક પ્રતિનિધિમંડળ કૈરો ગયો.
વ્લાદિમીર સેમ્યોનોવ, જે પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ હતા, તેમણે તેમની ડાયરીમાં તેમની છાપ લખી:
“સૈનિકોએ સુએઝ કેનાલમાં ખોદ્યું, પોતાને જમીનમાં દફનાવી દીધા. અમારા સલાહકારો સેનામાં મનોબળ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમાં આધુનિક સંસ્થાના તત્વનો પરિચય આપો...
નાસેર મંદિરોમાં ભૂખરો થઈ ગયો, વધુ નર્વસ થઈ ગયો, તે સ્પષ્ટ હતું કે આ મુશ્કેલી તેને ખૂબ મોંઘી હતી. તે આપણા પર નિશ્ચિતપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, સમજે છે કે પશ્ચિમ તરફના પુલ બળી ગયા છે. તેના સાથીઓ તેની સાથે વધુ સુસંગત છે. વિદેશ પ્રધાન રિયાદ સૌથી વધુ મૂંઝવણભર્યા વ્યક્તિ તરીકે સામે આવ્યા. તે, અલબત્ત, ન તો રાજદ્વારી છે કે ન તો લશ્કરી માણસ. તે માત્ર એક સમસ્યા છે ..."
માર્ચના અંતમાં, ગ્રોમીકો અને ગ્રેચકો કૈરો પહોંચ્યા. સંરક્ષણ પ્રધાન ઇજિપ્તમાં ખુશ હતા કારણ કે તેમની પુત્રી અહીં રહેતી હતી; તેમના જમાઈ સોવિયત દૂતાવાસમાં કામ કરતા હતા. બંને પ્રધાનોની મુલાકાત પછી, મોસ્કોએ દર વર્ષે સો વધુ લડાયક વિમાન મોકલવાનું અને સમગ્ર વિભાગને શસ્ત્રોથી સજ્જ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
5મી ભૂમધ્ય ઓપરેશનલ સ્ક્વોડ્રનના યુદ્ધ જહાજો એલેક્ઝાન્ડ્રિયા અને પોર્ટ સઈદમાં લંગર છે. સોવિયેત જહાજો ઇજિપ્તીયન અને સીરિયન બંદરોના લેન્ડસ્કેપનું સામાન્ય લક્ષણ બની ગયું છે.
કૈરોમાં સોવિયત રાજદૂત, સેરગેઈ એલેક્ઝાન્ડ્રોવિચ વિનોગ્રાડોવે દલીલ કરી હતી કે સોવિયત સૈનિકોને ઇજિપ્તમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા વિના કરવું અશક્ય હતું. જનરલ માલાશેન્કોએ રાજદૂતને જવાબ આપ્યો કે આ એક સાહસ હતું:
- સામાન્ય રીતે ઇજિપ્તવાસીઓ અને આરબો પાસે પર્યાપ્ત કરતાં વધુ સૈનિકો છે. તેઓ ઇઝરાયેલ પર તાકાતમાં બેવડી શ્રેષ્ઠતા ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ લડવા માંગતા નથી. તેઓ ઈચ્છે છે કે આપણે તેમના માટે લડીએ અને સિનાઈને આઝાદ કરીએ.
 
યુદ્ધ પછીની મુત્સદ્દીગીરી
છ દિવસના યુદ્ધ પછી, સોવિયત યુનિયનની વિનંતી પર, મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે યુએન જનરલ એસેમ્બલીનું કટોકટી સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું હતું. એલેક્સી કોસિગિન સોવિયત પ્રતિનિધિમંડળના વડા પર ન્યુ યોર્ક ગયો.
તેમણે રાષ્ટ્રપતિ જોન્સન સાથે મીટિંગ ગોઠવવાની જરૂર હતી. કોસિગિન વોશિંગ્ટન જવા માંગતા ન હતા, અને જોહ્ન્સન ન્યૂયોર્ક જવા માંગતા ન હતા. નકશાનો ઉપયોગ કરીને, તેઓએ વોશિંગ્ટન અને ન્યુ યોર્કની વચ્ચે બરાબર અડધા રસ્તે સ્થિત એક શહેરને ઓળખ્યું. તે ગ્લાસબોરો શહેર હોવાનું બહાર આવ્યું, જ્યાં એક ગ્લાસ ફેક્ટરી સિવાય બીજું કંઈ ન હતું. આ બેઠક સ્થાનિક કોલેજના ડાયરેક્ટરના ઘરે થઈ હતી.
મધ્ય પૂર્વ વિશેની વાતચીત નિરર્થક સાબિત થઈ.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જેણે છ દિવસના યુદ્ધ પહેલા આરબ રાજ્યો અને ઇઝરાયેલ બંને સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તેણે યુદ્ધ દરમિયાન યહૂદી રાજ્યને બિનશરતી સમર્થન આપ્યું હતું. અને યુદ્ધ પછી, અમેરિકનો સંમત થયા કે ઇઝરાઇલ ફક્ત સામાન્ય સમાધાન અને આરબ દેશો સાથે શાંતિની સ્થાપનાની પ્રક્રિયામાં જ તેના પ્રાદેશિક સંપાદન છોડી શકે છે. સોવિયેત યુનિયન, આરબ દેશોની સ્થિતિને અનુસરીને, સૌ પ્રથમ, યુદ્ધ દરમિયાન કબજે કરાયેલા તમામ પ્રદેશોમાંથી ઇઝરાયેલની ઉપાડની માંગ કરી.
ઇઝરાયેલ સાથે જોડાણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે વ્યૂહાત્મક પસંદગી બની ગયું. ઇઝરાયેલી પાઇલોટ્સ અને ખલાસીઓ દ્વારા અમેરિકન જાસૂસી જહાજ લિબર્ટીને ડૂબવાના પ્રયાસ જેવી દુ: ખદ ઘટનાએ પણ તેને અસર કરી ન હતી.
આ વાર્તા છ દિવસના યુદ્ધની વચ્ચે બની હતી.
8 જૂન, 1967 ના રોજ, ઇઝરાયેલી ગુપ્તચરોએ ઇજિપ્તના દરિયાકાંઠેથી નજીક આવતા જહાજને જોયું. ફોટો રિકોનિસન્સ ડેટા દર્શાવે છે કે તે અમેરિકન જહાજ હતું. પરંતુ કેટલાક કારણોસર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એમ્બેસીએ આવી ધારણાને નકારી કાઢી હતી. ઇઝરાયેલીઓ એમ કહી શક્યા કે તેઓ ધારે છે કે તે આરબો હતા જેઓ તેમના જહાજને અમેરિકન તરીકે પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
બપોરે બે વાગ્યે, ઇઝરાયલી લડવૈયાઓની જોડીએ જહાજ પર મશીનગનથી ફાયરિંગ કર્યું અને તેના પર શ્રેણીબદ્ધ રોકેટ છોડ્યા. પણ વહાણ એ જ દિશામાં આગળ વધતું રહ્યું. બીજા વિમાને નેપલમ ડબ્બો છોડ્યો. ઈઝરાયેલની ત્રણ બોટોએ મિસાઈલ હુમલો કર્યો હતો. ઇઝરાયેલી ખલાસીઓમાંના એક શિલાલેખ સાથે જીવન રક્ષકને બહાર કાઢે છે: "લિબર્ટી - યુએસ નેવી." હુમલાઓ તરત જ બંધ થઈ ગયા.
ઈઝરાયેલ સરકારે કંઈપણ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યા વિના તરત જ જવાબ આપ્યો. ચાર વાગ્યે તે એક કરુણ ભૂલની જાણ કરી. વિદેશી જહાજ કોમ્બેટ ઝોનમાં ન હોવું જોઈએ, પરંતુ ઇઝરાયેલ સરકારે માફી માંગી અને નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની તૈયારી દર્શાવી.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારે માફી સ્વીકારી અને સંમતિ આપી કે તે એક અજાણતા ભૂલ હતી અને ઇઝરાયેલીઓએ અમેરિકન જહાજને ઇજિપ્તીયન માટે ભૂલ કરી હશે. ઇઝરાયેલે લિબર્ટીના ક્રૂને વળતર ચૂકવવું પડ્યું. બે સો નેવું-ત્રણ અમેરિકન ખલાસીઓમાંથી, ચોત્રીસ માર્યા ગયા હતા.
બચી ગયેલા લોકો અલગ સંસ્કરણને વળગી રહ્યા. તેઓએ દલીલ કરી કે, પ્રથમ, વહાણ આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં હતું, અને બીજું, ઇઝરાયેલીઓ સારી રીતે જાણતા હતા કે તેમની સામે કોણ છે - તેઓ સવારના છ વાગ્યાથી લિબર્ટી જોઈ રહ્યા હતા. ઇઝરાયેલના જાસૂસી વિમાનોએ લિબર્ટી ઉપર ઘણી વખત ઉડાન ભરી હતી. પાઈલટોને અમેરિકન ધ્વજ કેવી રીતે ન દેખાયો?
જ્યારે વહાણ પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો, ત્યારે ખલાસીઓએ બીજો અમેરિકન ધ્વજ ઊભો કર્યો અને નજીકના અમેરિકન એરક્રાફ્ટ કેરિયરને મદદ માટે સંકેત મોકલ્યો, જે તેમને હવાથી આવરી લેવાનું હતું. પરંતુ મદદ ન આવી, અને ઇઝરાયેલીઓએ ફરીથી અને ફરીથી હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. લિબર્ટી ખલાસીઓને સૌથી વધુ આંચકો એ હતો કે તેમની પોતાની સરકારે તેમને બચાવવા માટે કંઈ કર્યું નથી. બચી ગયેલા લોકોને તેમની સાથે શું થયું તે વિશે વાત કરવાની મનાઈ હતી.
ઇઝરાયેલનો વિસ્તાર એટલો નાનો છે કે બેરૂતમાં અમેરિકન દૂતાવાસમાં સ્થિત ઇલેક્ટ્રોનિક શ્રવણ સેવા યહૂદી રાજ્યની અંદરના તમામ રેડિયો સંચાર પર નજર રાખે છે. દૂતાવાસે લિબર્ટી પર હુમલો કર્યો ત્યારે ઇઝરાયેલી પાઇલટ્સની વાતચીત પણ રેકોર્ડ કરી હતી.
શા માટે ઇઝરાયેલીઓએ અમેરિકનો પર ગોળીબાર કર્યો?
તેઓ, તમારે સમજવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ તકનીકથી સજ્જ જાસૂસ જહાજનો દેખાવ ગમ્યો ન હતો.
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધની શરૂઆતના થોડા દિવસો પહેલા, લિબર્ટીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીને ફરીથી સોંપવામાં આવી હતી, જે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટેલિજન્સ સાથે કામ કરે છે. સ્પેનમાં, એજન્સીના બે અનુવાદકો જેઓ હિબ્રુ બોલતા હતા તેઓ વિમાનમાં સવાર થયા હતા. ટૂંકમાં, ઓપરેશન "અમે ઇઝરાયેલ પર સાંભળીએ છીએ" અગાઉથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
લિબર્ટી ટેક્નોલોજીએ ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોમાં દરેક રેડિયો ટ્રાન્સમિટિંગ ડિવાઇસને ઓળખવાનું શક્ય બનાવ્યું. જ્યારે ઇઝરાયેલી સૈનિકે ઇન્ટરકોમ ચાલુ કર્યું અને કમાન્ડરને કંઈક જાણ કરી, જ્યારે ઇઝરાયેલી ટાંકી કમાન્ડરે કંપની કમાન્ડરને જાણ કરી, ત્યારે વાતચીત રેકોર્ડ કરવામાં આવી, સિગ્નલની શક્તિ અને ટ્રાન્સમિટિંગ ડિવાઇસનું સ્થાન સ્થાપિત થયું. આનાથી અમેરિકનોને લગભગ દરેક ઇઝરાયેલી સૈનિક અને સશસ્ત્ર વાહનના સ્થાનનો સચોટ નકશો તૈયાર કરવાની મંજૂરી મળી.
લિબર્ટીના સાધનોએ તેના ક્રૂમાં નિપુણતા અને પૃથ્થકરણ કરવામાં સક્ષમ હતા તેના કરતાં વધુ સંદેશાવ્યવહારને અટકાવ્યો. તેથી, જહાજ ફક્ત બધું જ રેકોર્ડ કરે છે અને એકત્રિત માહિતીને વિશ્લેષણાત્મક કેન્દ્રમાં પ્રસારિત કરે છે.
અને નજીકમાં, સાયપ્રસમાં, બ્રિટીશ રેડિયો ઇન્ટેલિજન્સનું એક વિશાળ કેન્દ્ર હતું, જેણે લિબર્ટીમાંથી માહિતીના સમગ્ર પ્રવાહને અટકાવ્યો હતો. દેખીતી રીતે, ઇઝરાયેલીઓને ડર હતો કે અંગ્રેજો, તેમના જૂના દુશ્મનો, આરબો સાથે માહિતી શેર કરી શકે છે. ઇઝરાયેલીઓને પહેલેથી જ શંકા હતી કે સીઆઇએ જોર્ડનને ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડે છે - અમેરિકનો ઇચ્છતા ન હતા કે કિંગ હુસૈન તેમનું સિંહાસન ગુમાવે. જો અંગ્રેજો અને અમેરિકનો ઇજિપ્તવાસીઓને મદદ કરવા માંગતા હોય તો? અને તેઓ તેમને ઇઝરાયેલી સૈનિકોની હિલચાલ વિશે માહિતી આપવાનું શરૂ કરશે?
કદાચ ભય અતિશયોક્તિપૂર્ણ હતો. કોઈ બુદ્ધિ પરાજિત ઇજિપ્તની સેનાને બચાવી શકી નહીં, પરંતુ યુદ્ધની ગરમીમાં ઇઝરાયેલીઓ પાસે શાંત વિશ્લેષણ માટે સમય નહોતો. ઇઝરાયેલ જોખમ લેવા માંગતા ન હતા, તેથી તેઓએ તેમના ઘરના દરવાજા પર જાસૂસી રિંગથી છુટકારો મેળવવા માટે લિબર્ટી પર હુમલો કર્યો.
લિબર્ટી અધિકારીઓને ભયનો અહેસાસ થયો અને આશ્ચર્ય થયું કે નિઃશસ્ત્ર જહાજને લડાઇ ઝોનમાં શા માટે મોકલવામાં આવી રહ્યું છે.
5 જૂનની સાંજે, લિબર્ટીના કેપ્ટન વિલિયમ મેકગોનાગલે 6ઠ્ઠા ફ્લીટના કમાન્ડર એડમિરલ વિલિયમ માર્ટિનને એક રેડિયોગ્રામ મોકલ્યો અને તેને એસ્કોર્ટ ડિસ્ટ્રોયર મોકલવાનું કહ્યું અને સમજાવ્યું કે "સ્વ-બચાવ માટે, જહાજ પાસે માત્ર ચાર 12.6 છે. મીમી મશીનગન અને નાના હથિયારો."
બીજા દિવસે, ફ્લીટ કમાન્ડરે ઇનકાર કર્યો હતો, અને સમજાવ્યું હતું કે લિબર્ટી આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં સફર કરી રહી છે, તેને સંઘર્ષ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી અને "કોઈપણ પક્ષ દ્વારા હુમલો કરી શકાતો નથી."
તેમ છતાં જહાજના કેપ્ટને મશીનગન ક્રૂ માટે સતત લડાઇ ફરજ સ્થાપિત કરી.
7 જૂનની સાંજે, જહાજ ઇઝરાયેલ તરફ આગળ વધ્યું. એરિયલ રિકોનિસન્સે તેલ અવીવમાં કોસ્ટલ કમાન્ડ સેન્ટરને જાણ કરી કે લિબર્ટીએ માર્ગ બદલી નાખ્યો છે. ઇઝરાયેલના વિમાનોએ જહાજની આસપાસ ચક્કર લગાવ્યું.
વહાણના સંચાર કેન્દ્રમાં, અમેરિકન ખલાસીઓએ ઈલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટરમેઝર્સ સિસ્ટમ ચાલુ કરીને અને ઈઝરાયેલી વિમાનોને વિકૃત સંકેતો મોકલીને, વહાણની છબીને ઘટાડી અથવા તેને મોટા પ્રમાણમાં વિસ્તૃત કરીને આનંદ મેળવ્યો.
તે ક્ષણે, અમેરિકન સૈન્ય એટેસે વોશિંગ્ટનને તાત્કાલિક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો: જો લિબર્ટી ઇઝરાયેલી કિનારાની નજીક આવશે, તો ઇઝરાયેલીઓ તેના પર હુમલો કરશે. પરંતુ આ અંગે જારી કરાયેલા આદેશો કાં તો ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા અથવા સંરક્ષણ મંત્રાલયની વૈશ્વિક સંચાર વ્યવસ્થામાં ખોવાઈ ગયા હતા.
એટેચે એલાર્મ વગાડ્યું તે નિરર્થક ન હતું. ઇઝરાયલી વિમાનોએ લિબર્ટી પર ગોળીબાર કર્યો. તેઓએ બો મશીનગનનો નાશ કર્યો અને ઘણા એન્ટેના નીચે પછાડી દીધા. અડધા કલાક પછી ટોર્પિડો બોટ દેખાઈ. તેઓએ પાંચ ટોર્પિડો ફાયર કર્યા. તેમાંથી એક હલની મધ્યમાં અથડાયો, અને વિસ્ફોટથી ચોવીસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
માત્ર એક કલાક પછી 6ઠ્ઠી ફ્લીટના કમાન્ડરે જહાજને રેડિયો કર્યો:
“મને તમારો રિપોર્ટ મળ્યો છે. હું તમને કવર કરવા માટે વિમાનો મોકલી રહ્યો છું. સપાટી પરના જહાજો તમારી નજીક આવી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિની જાણ કરવાનું ચાલુ રાખો."
બીજા એક કલાક પછી, અમેરિકન નૌકાદળના અટેચીને ઇઝરાયેલી જનરલ સ્ટાફના વિદેશી બાબતોના વિભાગમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળોના વિમાનો અને ટોર્પિડો બોટોએ "ભૂલથી અમેરિકન જહાજ પર હુમલો કર્યો હતો." એટેચીએ વોશિંગ્ટનને જાણ કરી હતી કે ઇઝરાયેલીઓ "તેમની સૌથી ઊંડી માફી માંગે છે અને આવા સંઘર્ષને ટાળવા માટે, લડાઇ વિસ્તારમાં દરિયાકાંઠે સ્થિત અન્ય અમેરિકન જહાજો વિશે તાત્કાલિક માહિતી માટે પૂછો."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારે આ વાર્તા વિશે ભૂલી જવાનું પસંદ કર્યું, કારણ કે ગુપ્તચર જહાજ, અલબત્ત, ઇઝરાયેલી સૈનિકોની ક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું હતું. અમેરિકનો હંમેશા રોનાલ્ડ રીગનના ખૂબ પ્રિય સિદ્ધાંત દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવે છે, જેમણે વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યું: "વિશ્વાસ કરો, પરંતુ ચકાસો."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના સંબંધો વ્યવહારિક ધોરણે વિકસિત થયા છે. અમેરિકનો ઇઝરાયેલને સ્થિર અને ભરોસાપાત્ર રાજ્ય તરીકે મૂલવતા હતા. વધુમાં, તે સમગ્ર પ્રદેશમાં એકમાત્ર લોકશાહી દેશ છે, એટલે કે, તેની નીતિઓમાં અનુમાનિત છે. પરંતુ જો બંને દેશોના હિતો અલગ પડી ગયા, તો અમેરિકનો તેમના પોતાના દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હતા, ઇઝરાયેલના નહીં.
અને સોવિયેત યુનિયન, 1967 માં ઇઝરાયેલ સાથેના સંબંધો તોડીને, આખરે આરબ દેશોનો પક્ષ લીધો. એવું લાગતું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ચિહ્ન ચૂકી ગયું છે: નાના ઇઝરાયેલને ટેકો આપીને, તેણે વિશાળ આરબ વિશ્વ સામે પોતાની જાતને ઉભી કરી. પરંતુ સોવિયત યુનિયન, તેનાથી વિપરીત, યોગ્ય પસંદગી કરી, અને લગભગ સમગ્ર ત્રીજી દુનિયા તેની બાજુમાં છે.
જ્યારે ડઝનેક રાજ્યોના નેતાઓ અને નેતાઓએ તેમની સાથે શાશ્વત મિત્રતા અને પ્રેમના શપથ લીધા ત્યારે સોવિયત નેતાઓ ખુશ થયા. આવા સારા લોકોને રાજ્યના બજેટના ખર્ચે લોન અને શસ્ત્રો આપવાનું દયા ન હતું.
અલબત્ત, ત્યાં અન્ય, વધુ ભૌતિક, હેતુઓ હતા જે સોવિયેત અધિકારીઓને માર્ગદર્શન આપતા હતા. હજારો અને હજારો લોકો આ દેશોમાં લાંબી બિઝનેસ ટ્રિપ્સ પર ગયા. અધિકારીઓ અને નિષ્ણાતો ત્યાં તેમના વતન કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં રહેતા હતા અને ખૂબ જ યોગ્ય પૈસા કમાતા હતા. જ્યારે અમે પાછા ફર્યા, અમે કાર અને એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યા. આરબ દેશોમાં કામ કરવું મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે આરામદાયક બન્યું. શિક્ષક અને માર્ગદર્શકની ભૂમિકામાં બનવું સારું લાગ્યું. કદાચ જે પણ મહત્વનું હતું તે પોતાને ભારપૂર્વક જણાવવાની, શ્રેષ્ઠ અનુભવવાની, આરબ વિશ્વમાં "પ્રબુદ્ધ પશ્ચિમ" ની ભૂમિકા ભજવવાની ઇચ્છા હતી, ભણવાની નહીં, પરંતુ વધુ પછાત લોકોને શીખવવાની.
પરંતુ વર્ષો વીતી ગયા, અને તે બહાર આવ્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના થોડા સાથી છે, પરંતુ તેઓ અમેરિકનોને વફાદાર રહે છે. સોવિયત યુનિયનના આરબ મિત્રો એટલા વિશ્વસનીય ન હતા. જ્યાં સુધી તેઓ શસ્ત્રો, લોન આપે અને લશ્કરી સલાહકારો મોકલે ત્યાં સુધી તેઓ સોવિયેત નેતાઓ પર હસતા.
સિત્તેરના ઑક્ટોબર યુદ્ધની ઊંચાઈએ, જ્યારે ઇજિપ્ત અને સીરિયાએ બંને બાજુથી ઇઝરાયેલ પર હુમલો કર્યો, ત્યારે કોસિગિન કૈરો ગયો. ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અનવર સદાતે આરોપો સાથે તેમના પર હુમલો કર્યો:
"તમે અમને સુએઝ કેનાલ પર પુલ બનાવવા માટે જૂના સાધનો આપ્યા છે!" આ કરવા માટે અમને પાંચ કલાક લાગ્યા, જ્યારે તમારી પાસે એક નવી ટેકનિક છે જે તમને અડધા કલાકમાં કરી શકે છે. તમે અમને જે શસ્ત્રો પૂરા પાડો છો તે આધુનિક કહી શકાય નહીં! તમારી ભૂલ છે કે અમે ઇઝરાયલની પાછળ પડી રહ્યા છીએ. અને તમે આને મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો કહો છો?
દરમિયાન, ઇઝરાયેલીઓએ વળતો હુમલો કર્યો અને સુએઝ કેનાલ પાર કરી. તે સદાતને લાગતું હતું કે તે દિવસે કોસિગિનના સામાન્ય રીતે અભેદ્ય ચહેરા પર આનંદની લાગણી હતી:
"આ વળતો હુમલો તમને સંપૂર્ણપણે થાકી જશે, કારણ કે કૈરો હુમલા હેઠળ છે."
- મેં માંગેલી ટાંકી ક્યાં છે? - સદાતે તેને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.
સોવિયેત સરકારના વડાએ સમજાવ્યું, "અમે સીરિયા પર અમારા પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, "તેણે એક દિવસમાં એક હજાર 200 ટાંકી ગુમાવી ...
વેલેન્ટિન ફાલિનના મતે, ઓક્ટોબર યુદ્ધ દરમિયાન, “સોવિયેત સેનાની કમાન્ડ - જો રાજકીય નેતૃત્વ નક્કી કરે તો શું થશે! - એરબોર્ન ફોર્મેશનના ભાગને ચેતવણી પર મૂકો." પરંતુ લિયોનીદ ઇલિચ બ્રેઝનેવને તેના આરબ મિત્રોને બદલે લડવાની સહેજ પણ ઇચ્છા ન હતી.
ઓક્ટોબર યુદ્ધ પછી, બ્રેઝનેવ અને ગ્રોમીકોએ મધ્ય પૂર્વમાં આગળ શું કરવું તેની ચર્ચા કરી. આ વાતચીત CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના આંતરરાષ્ટ્રીય વિભાગના નાયબ વડા, એનાટોલી ચેર્ન્યાયેવ દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી.
બ્રેઝનેવે ગ્રોમીકોને કહ્યું:
- ઇઝરાયેલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવા જરૂરી છે. તેમની પોતાની પહેલ પર.
ગ્રોમીકોએ સાવધાનીપૂર્વક નોંધ્યું:
"આરબો નારાજ થશે, અવાજ થશે."
બ્રેઝનેવે ખૂબ જ તીવ્ર જવાબ આપ્યો:
- તેઓ તેમની માતા પાસે ગયા... અમે તેમને આટલા વર્ષોથી વાજબી માર્ગ ઓફર કરી રહ્યા છીએ. ના, તેઓ લડવા માંગતા હતા. મહેરબાની કરીને, અમે તેમને નવીનતમ સાધનો આપ્યા - કંઈક જે વિયેતનામમાં ઉપલબ્ધ ન હતું. તેમની પાસે ટાંકી અને ઉડ્ડયનમાં બેવડી શ્રેષ્ઠતા, તોપખાનામાં ત્રણ ગણી શ્રેષ્ઠતા અને એન્ટી એરક્રાફ્ટ અને ટેન્ક વિરોધી શસ્ત્રોમાં સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠતા હતી. અને શું? તેઓ ફરી ગોખ્યા હતા. અને ફરી તેઓ ભાગી ગયા હતા. અને ફરીથી તેઓએ અમને બચાવવા માટે ચીસો પાડી. સાદતે મને મધરાતે બે વાર ફોન કર્યો. તેણે માંગ કરી કે હું તરત જ લેન્ડિંગ ફોર્સ મોકલું. ના! અમે તેમના માટે લડીશું નહીં. લોકો આપણને નહિ સમજે...
વાત શબ્દોથી આગળ વધતી ન હતી. બ્રેઝનેવ ઇઝરાઇલ સાથેના સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવાની હિંમત કરી શક્યા નહીં. અને યહૂદી રાજ્ય સાથેના સંબંધો વિના, સોવિયેત યુનિયન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેટલું આરબ દેશો માટે ઉપયોગી થઈ શકે નહીં. શાંતિ સ્થાપવાનો પ્રયાસ કરનારાઓએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મદદ માંગી, જેણે બંને પક્ષો સાથે સંબંધો જાળવી રાખ્યા અને મધ્યસ્થીની ભૂમિકા ભજવી.
સોવિયેત યુનિયનનો ત્યાગ કરનાર સૌપ્રથમ ઇજિપ્તના પ્રમુખ અનવર સદાત હતા, જે યુદ્ધનો અંત લાવવા અને સિનાઇ દ્વીપકલ્પને શાંતિપૂર્ણ રીતે પાછું મેળવવા માંગતા હતા.
17 જુલાઈ, 1972ના રોજ, સદાતે તમામ સોવિયેત લશ્કરી સલાહકારોને એક સપ્તાહની અંદર ઘરે પાછા ફરવાનું કહ્યું, અને તે સમયે ઇજિપ્તમાં વીસ હજારથી વધુ સોવિયેત અધિકારીઓ હતા. તેઓએ બટાલિયનથી શરૂ કરીને તમામ લશ્કરી એકમોમાં સલાહકાર તરીકે સેવા આપી હતી.
પછી તેઓએ કહ્યું કે સાદત રાષ્ટ્રીય હિતોનો દેશદ્રોહી હતો, અને તેથી તેણે ઇઝરાયેલ સાથે શાંતિ કરી. પરંતુ તેમના અનુગામી, હોસ્ની મુબારક, સોવિયેત યુનિયન સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોમાં પાછા ફર્યા ન હતા, પરંતુ અમેરિકા સાથેના સંબંધોને પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું.
આરબ મિત્રો માટેનો તમામ વ્યર્થ પ્રેમ સીરિયામાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઇઝરાયેલને ધિક્કારે છે અને ઇજિપ્ત અને જોર્ડનથી વિપરીત - યહૂદી રાજ્ય સાથે વાટાઘાટો અને શાંતિ બનાવવા ઇચ્છતા નથી.
નવેમ્બર 1970 માં દમાસ્કસમાં બળવો, જ્યારે લશ્કરી પાઇલટ હાફેઝ અસદ સત્તા પર આવ્યો અને તેના પુરોગામી સાલેહ જેદીદ (જેઓ ત્રેવીસ વર્ષ જેલના સળિયા પાછળ રહીને જેલમાં મૃત્યુ પામ્યા) ને ખતમ કરી નાખ્યો, તેને મોસ્કોમાં સાવચેતી સાથે આવકારવામાં આવ્યો. પરંતુ તેઓ ઝડપથી અસદ સાથે મળી ગયા. સીરિયનોએ પ્રથમ વસ્તુ શસ્ત્રો માંગી અને તેમને અમર્યાદિત માત્રામાં પ્રાપ્ત કર્યા. હાફેઝ અસદ, કદાચ અન્ય આરબ નેતાઓ કરતાં વધુ સારા, સોવિયેત નેતાઓ પાસેથી કંઈપણ બલિદાન આપ્યા વિના, તેને જોઈતી દરેક વસ્તુ મેળવવાના વિજ્ઞાનમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી હતી.
અસદે નિખાલસપણે કહ્યું: "હું મોસ્કોમાંથી એક અબજથી ઓછા શસ્ત્રો લઈશ નહીં."
1982 માં, સીરિયા અને ઇઝરાઇલ વચ્ચેના સંબંધો વધુ ખરાબ થયા, અને નવા યુદ્ધનો ખતરો ઉભો થયો, સેન્ટ્રલ કમિટીના આંતરરાષ્ટ્રીય વિભાગના નાયબ વડા કે.એન. બ્રુટેન્ટ્સ. સીરિયાને યુએસએસઆર પાસેથી વધારાના શસ્ત્રો મળ્યા. સોવિયેત SAM-5 મિસાઇલોને લેબનોન, ઇઝરાયેલની નજીક બેકા ખીણમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. ઈઝરાયેલે તેમને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપી હતી.
ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફ માર્શલ એન.વી. ઓગાર્કોવે ચીડમાં બ્રુટેન્ટ્સને કહ્યું કે "અમેરિકનો અને યહૂદીઓ પોતાને દફનાવી રહ્યા છે," પરંતુ આ પ્રદેશમાં "આપણી મુઠ્ઠી" "મજબૂત" હશે.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ વી.આઈ. મકારોવ, એક લશ્કરી પાઇલટ, તે સમયે જનરલ સ્ટાફમાં સેવા આપી રહ્યો હતો. તેમણે યાદ કર્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં હવાઈ લડાઇઓ સીરિયન પાઇલટ્સની હારમાં સમાપ્ત થઈ.
આગામી ટેલિગ્રામ-રિપોર્ટ વાંચ્યા પછી, જનરલ સ્ટાફના મુખ્ય ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટોરેટના વડા, જનરલ વી.આઈ. વારેનીકોવએ અસફળ હવાઈ યુદ્ધના કારણોને સમજવા, તારણો કાઢવા અને દરખાસ્તો સબમિટ કરવાની માંગ કરી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સોવિયેત આર્મીના જનરલ સ્ટાફે મધ્ય પૂર્વમાં લડાઈને તેના પોતાના યુદ્ધ તરીકે માની હતી, અને ખરેખર આરબ સૈન્યની બાજુમાં તેમાં ભાગ લીધો હતો.
પરંતુ એકલા સીરિયનો ઇઝરાયેલનો પ્રતિકાર કરી શક્યા ન હતા; કોઈપણ સફળ મુકાબલો માટે સીધી સોવિયેત લશ્કરી ભાગીદારીની જરૂર હતી.
જૂન 1982 માં, કારેન બ્રુટેન્ટ્સ, જ્યારે એન્ડ્રોપોવની ઓફિસમાં હતા, જેઓ હમણાં જ CPSU સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાયા હતા, યુરી વ્લાદિમીરોવિચ અને સંરક્ષણ પ્રધાન માર્શલ ઉસ્તિનોવ વચ્ચે અને પછી ગ્રોમીકો સાથે તણાવપૂર્ણ ટેલિફોન વાર્તાલાપના સાક્ષી હતા.
માર્શલ ઉસ્તિનોવે સતત "લશ્કરી કવર સાથે વધુ બે મિસાઇલ રેજિમેન્ટને સીરિયામાં ખસેડવાની" દરખાસ્ત કરી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સૈન્ય ખુલ્લેઆમ ઇઝરાયેલ સામે સીરિયાનો સાથ આપવા તૈયાર હતું. એન્ડ્રોપોવે કાળજીપૂર્વક કહ્યું: "આપણે તેના વિશે વિચારવાની જરૂર છે."
સદનસીબે, વસ્તુઓ નવા યુદ્ધમાં આવી ન હતી.
જ્યારે તે ગરમ થઈ ગયું, ત્યારે સીરિયનોએ મોસ્કોને જાણ કરી કે તેઓ સોવિયેત યુનિયનને તેમના પ્રદેશ પર નૌકાદળ અને હવાઈ મથકો પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર છે, અને બદલામાં તેઓએ સોવિયેત સૈનિકો સાથે સોવિયેત એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઈલ સિસ્ટમ ગોઠવવાનું કહ્યું. સીરિયનો સમજી ગયા કે ઇઝરાયેલીઓ એવા વિસ્તારોમાં બોમ્બમારો નહીં કરે જ્યાં સોવિયેત સૈનિકો તૈનાત હતા. જલદી તણાવ ઓછો થયો, સીરિયન કોઈ કારણોસર પાયા વિશેના તેમના વચન વિશે ભૂલી ગયા ...
 
બૂમરેંગ પાછું છે
સોવિયેત નેતૃત્વ અને પેલેસ્ટિનિયન અને અન્ય આરબ આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચેના સંબંધોને અલગ રીતે જોવાનો સમય આવી ગયો છે.
આજકાલ, થોડા લોકો યાદ કરે છે કે "આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ" અભિવ્યક્તિ, જે ક્યારેય રાષ્ટ્રપતિ પુટિન, રશિયન સેનાપતિઓ અને વિશેષ સેવાઓના વડાઓના હોઠમાંથી બહાર નીકળતી નથી, તે અમેરિકન પત્રકાર ક્લેર સ્ટર્લિંગ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તેણીએ 1981 માં "નેટવર્ક ઓફ ટેરર" નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ દ્વારા છુપાયેલું એક ગુપ્ત યુદ્ધ." તે વિવિધ આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચેના સહયોગ વિશે હતું. સ્ટર્લિંગના પુસ્તકે મોસ્કોમાં આક્રોશ પેદા કર્યો કારણ કે તેમાં KGB દ્વારા આતંકવાદીઓને આપવામાં આવતી સહાયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું.
અને તેણી હજી સુધી બધું જાણતી ન હતી! હવે આપણે ઇતિહાસના આ પૃષ્ઠ વિશે ઘણું બધું જાણીએ છીએ. અલબત્ત, સોવિયેત યુનિયન મધ્ય પૂર્વીય આતંકવાદનો કેદ પિતા ન હતો. પરંતુ સોવિયેત ગુપ્તચર સેવાઓ (અન્ય સમાજવાદી દેશોના સાથીદારો સાથે મળીને) ઘણા વર્ષોથી આતંકવાદીઓને શસ્ત્રો અને પૈસાથી મદદ કરી, તાલીમ આપવામાં આવી અને તેમના પ્રદેશ પર આશ્રય આપ્યો, કારણ કે તેઓ "સામ્રાજ્યવાદીઓ અને તેમના ઝિઓનિસ્ટ મિનિયન્સ" સામે લડ્યા હતા.
આ સહાય તેઓને પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવી હતી જેમને સત્તાવાર રીતે "વિચિત્ર" અને "પેલેસ્ટિનિયન કારણ માટે દેશદ્રોહી" તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યા હતા. માત્ર હવે આ અયોગ્યતાના સાચા હેતુઓ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે.
સમાજવાદી વિશ્વ આતંકવાદી ક્રિયાઓ માટે એક આદર્શ આધાર હતું. અહીં, આયર્ન કર્ટેન પાછળ, તેઓ પોલીસની પહોંચની બહાર હતા, અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ સહકાર આપવાની સંપૂર્ણ તૈયારી દર્શાવી હતી. હંગેરી, બલ્ગેરિયા, ચેકોસ્લોવાકિયા, પૂર્વ જર્મની - દરેક જગ્યાએ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓએ મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન ટ્રીટમેન્ટનો આનંદ માણ્યો.
સમાજવાદી દેશોની ગુપ્ત સેવાઓના વડાઓએ પેલેસ્ટિનિયનોને તાલીમ આપી, મુખ્યત્વે અરાફાતના લોકોને, તેમને શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકો પૂરા પાડ્યા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સામ્રાજ્યવાદ અને ઝિઓનિઝમ પર હુમલો કરવા માટે તેમના દેશોના પ્રદેશનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી.
પરંતુ પેલેસ્ટિનિયનો સાથે મોસ્કોના સંબંધો ક્યારેય વાદળવિહીન રહ્યા નથી.
વરિષ્ઠ પેલેસ્ટિનિયનોમાં કે જેઓ સોવિયેત-પેલેસ્ટિનિયન સંપર્કોની વિગતોથી અમુક અંશે વાકેફ છે, ત્યાં જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણ છે. કેટલાક બિનશરતી મોસ્કોનો આભાર માને છે જે તેણે PLO માટે કર્યું છે. અન્ય લોકો ખૂબ જ શંકાસ્પદ છે.
PLO નેતૃત્વના એક સભ્યએ પત્રકારોને ફરિયાદ કરી, "મોસ્કોના નેતાઓએ હંમેશા મોટેથી જાહેર કર્યું કે તેઓ અમારા સંઘર્ષને ટેકો આપે છે," પરંતુ બંધ બેઠકો દરમિયાન તેઓ સંપૂર્ણપણે અલગ વર્તન કરતા હતા અને જ્યારે અમને કંઈક આપવાની વાત આવે ત્યારે તેઓ ખૂબ જ ગણતરી કરતા હતા.
નિકિતા ખ્રુશ્ચેવના સમયથી, સોવિયેત યુનિયન ઇજિપ્ત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ટેવાયેલા છે. પછી સીરિયા. મોસ્કોએ પ્રભાવશાળી દેશો સાથે વ્યવહાર કરવાનું પસંદ કર્યું કે જેના પર મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિ નિર્ભર છે. પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનની રચનાને મોસ્કોમાં શંકાની નજરે જોવામાં આવી હતી.
તેનું ધ્યેય, રાષ્ટ્રીય ચાર્ટરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, ઇઝરાયેલનો વિનાશ, સોવિયેત નેતૃત્વમાં ચોક્કસ લોકોની નજીક હતો, પરંતુ કોઈ પણ રીતે રાજ્યના હિતોને અનુરૂપ ન હતો. કાયમી આરબ-ઇઝરાયેલ સંઘર્ષે મોસ્કોને મધ્ય પૂર્વમાં પોતાને સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપી, ત્યાં ભૂમધ્ય સ્ક્વોડ્રન માટે પાયા મેળવવા અને યુએનમાં મતદાન કરતી વખતે આરબ રાજ્યોના સમર્થન પર વિશ્વાસ કર્યો. ઇઝરાયેલનો વિનાશ મધ્ય પૂર્વમાં સોવિયેતની હાજરીને બિનજરૂરી બનાવશે.
તદુપરાંત, યાસર અરાફાત ગંભીર ભાગીદાર જેવો લાગતો ન હતો. તેણે અવિરત દાવપેચ અને દાવપેચ કર્યા, અસ્તિત્વ માટે લડ્યા. તે મોસ્કોને શું આપી શકે?
ઈઝરાયલને માન્યતા ન આપનાર ચીન પેલેસ્ટાઈનીઓ સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરનાર પ્રથમ સમાજવાદી દેશ હતો. માઓ ઝેડોંગને પણ અમુક પ્રકારના આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્કો અને ભાગીદારોની જરૂર હતી, પ્રાધાન્યમાં જુનિયર. યાસર અરાફાતે 1964માં બેઈજિંગની મુલાકાત લીધી હતી. તે પછીના વર્ષે, ત્યાં PLO ઓફિસ ખોલવામાં આવી. અને શરૂઆતમાં માત્ર ચીને જ પેલેસ્ટિનિયનોને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા હતા, અને પૈસાની બાબતમાં હડકંપ મચાવ્યો ન હતો અને તેઓએ માંગ્યા કરતાં વધુ આપ્યું હતું. સમસ્યા એ હતી કે લેબનોનમાં ચાઈનીઝ બંદરો અને પેલેસ્ટિનિયન બેઝ વચ્ચેનું અંતર ઘણું વધારે હતું.
અરાફાત સૌપ્રથમ 1968 માં, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ નાસરની સેવામાં, ગુપ્ત રીતે, ખોટા નામ હેઠળ મોસ્કો આવ્યો હતો. વ્યક્તિગત ઓળખાણ અને ગુપ્ત વાટાઘાટો પછી, મોસ્કોમાં અરાફાત પ્રત્યેનું વલણ સુધરવાનું શરૂ થયું. ખાસ કરીને, કારણ કે સોવિયેત નેતાઓને ડર હતો કે અરાફાત સંપૂર્ણપણે ચીનના પ્રભાવ હેઠળ આવી જશે. પરંતુ પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનનો બ્યુરો મોસ્કોમાં 1976 માં જ ખોલવામાં આવ્યો હતો.
ઇજિપ્તના પ્રમુખ અનવર સદાત સોવિયેત યુનિયન સાથેની મિત્રતાથી ભ્રમિત થયા અને ક્રેમલિન આરબ પૂર્વમાં નવા મિત્રો શોધવાનું શરૂ કર્યા પછી મોસ્કો તરફથી મુખ્ય મદદ મળી.
જ્યારે, એંસી-બીજા વર્ષમાં, "ગેલીલમાં શાંતિ" લશ્કરી કાર્યવાહીના પરિણામે, ઇઝરાયેલી સૈનિકોએ પેલેસ્ટિનિયન સશસ્ત્ર દળોને લેબનોનમાંથી બહાર કાઢ્યા, ત્યારે જેરૂસલેમમાં ટ્રોફીની સૂચિ જાહેર કરવામાં આવી: એંસી ટાંકી, 65 કટ્યુશા. મિસાઈલ લોન્ચર્સ, બેસો ગ્રેનેડ લોન્ચર્સ, એકસો પચાસ એન્ટી ટેન્ક ગાઈડેડ મિસાઈલો, સિત્તેર ભારે તોપખાનાના ટુકડા, અઠ્ઠાવીસ નાના હથિયારો, સાડા ચાર હજાર ટન દારૂગોળો...
સોવિયેત સંઘે પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનને જે આપ્યું તેનો આ એક નાનો ભાગ હતો. PLO પાસે શસ્ત્રો માટે ચૂકવણી કરવા માટે નોંધપાત્ર ભંડોળ હતું. તેલની તેજીએ આરબ વિશ્વમાં નાણાંનો સરપ્લસ બનાવ્યો, જેમાંથી પેલેસ્ટાઈનીઓને કંઈક આપી શકાય. લિબિયાએ પણ આપ્યું હતું, જોકે કેટલાક કારણોસર મુઅમ્મર ગદ્દાફીએ પોતે મેળવેલા સોવિયત શસ્ત્રો માટે ચૂકવણી કરવા માટે નાણાં શોધી શક્યા ન હતા. અને પેલેસ્ટિનિયનોમાં ઘણા શ્રીમંત લોકો છે, તેઓએ સામાન્ય સંઘર્ષ માટે પૈસા દાનમાં આપ્યા.
લેબનોનમાં પેલેસ્ટિનિયનોની હાર પછી, મોસ્કોએ અરાફાતને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ ઘટી ગયું.
આ ઉપરાંત, સીરિયાના પ્રમુખ હાફેઝ અસદ અરાફાત વિરુદ્ધ બોલ્યા, જેમણે પોતાની નબળાઈને સમજીને પેલેસ્ટિનિયન ચળવળને વશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે પીએલઓમાંથી ઘણા જૂથોને વિભાજિત કર્યા. મોસ્કો અરાફાત પ્રત્યેની તેની જવાબદારીઓ અને તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાથી, સીરિયા પ્રત્યેની વફાદારી વચ્ચે ફાટી ગયું હતું.
મોસ્કો અને પેલેસ્ટિનિયનો વચ્ચેના સંબંધની સાચી પ્રકૃતિ 1982 માં ઇઝરાયેલીઓના હાથમાં આવી ગયેલા અને પ્રકાશિત થયેલા દસ્તાવેજો દ્વારા પ્રકાશમાં આવે છે. તેમાંથી તેર નવેમ્બર, સિત્તેરના રોજ વિદેશ પ્રધાન આન્દ્રે ગ્રોમીકો અને યાસર અરાફાત વચ્ચેની વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ છે.
ગ્રોમીકોએ અરાફાતને સંબોધતા કહ્યું:
- અમે પેલેસ્ટિનિયન, આરબ સ્થિતિને સમર્થન આપીએ છીએ. અમે, કોઈ શંકા વિના, તમે યુએનમાં કરો છો તે કોઈપણ પ્રસ્તાવને સમર્થન આપીશું. તમને અમારા સમાજવાદી મિત્રોના સમર્થનની ખાતરી છે. પરંતુ છેલ્લો પ્રશ્ન ખરેખર માત્ર એક પ્રશ્ન છે. જ્યારે અમે પેલેસ્ટિનિયન સમસ્યા વિશે અમેરિકનો સાથે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તેઓ અમને પૂછે છે: શું PLO સાથે વ્યવહાર કરવો શક્ય છે અને જો PLO ઇઝરાયેલને માન્યતા ન આપે તો સ્વતંત્ર પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યની રચના માટે સંમત થવું શક્ય છે?... શું તમે ચોક્કસ વ્યૂહાત્મકતાની શક્યતા પર વિચાર કરી રહ્યાં છો? પ્રતિકૂળ શિબિરમાંથી માન્યતાના બદલામાં છૂટ ?? શું તમે ઇઝરાયેલના અસ્તિત્વના અધિકારને માન્યતા આપવાનું વિચારી રહ્યા છો?
અરાફાતે, ગુપ્ત વાટાઘાટોમાં પણ, તેના સાથીદારને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જેટલો ઉદ્ધત જવાબ આપ્યો:
- અમારી સ્થિતિ યહૂદીઓ અને આરબો માટે સંયુક્ત રાજ્યની રચના છે. તેઓ અમને જવાબ આપે છે: આનો અર્થ ઇઝરાયેલનો વિનાશ છે. ચોર્યાસીમાં અમે ઘોષણા કરી હતી કે ઇઝરાયેલ જે જમીનમાંથી બહાર નીકળશે તેના કોઈપણ ભાગ પર અમે અમારું રાજ્ય બનાવીશું અને આ અમારો અધિકાર છે.
ગ્રોમીકો સમય બગાડવા માંગતા ન હતા અને ઠંડાથી વાતચીત સમાપ્ત કરી:
- જો તમારી સ્થિતિ બદલાય છે, તો હું તમને અમને સૂચિત કરવા કહું છું, કારણ કે આ સમસ્યાને ટાળવી અશક્ય છે. હું તમને આ વિશે વિચારવા માટે કહું છું.
જો આ એક વાસ્તવિક દસ્તાવેજ છે, તો તે ભાગીદારો વચ્ચેના ખૂબ જ મુશ્કેલ સંબંધની સાક્ષી આપે છે જેમણે જાહેરમાં એકબીજા માટે સૌથી પ્રખર પ્રેમ દર્શાવ્યો હતો.
પરંતુ રાજકીય મતભેદો લશ્કરી સહયોગમાં દખલ કરતા ન હતા. જો કે, પેલેસ્ટિનિયન જેને લશ્કરી કાર્યવાહી કહે છે તેને સામાન્ય રીતે આતંકવાદ કહેવામાં આવે છે.
કેટલાક અંદાજો અનુસાર, 1973 થી, લગભગ ત્રણ હજાર પેલેસ્ટિનિયનોએ સોવિયત સંઘમાં - બાકુ, તાશ્કંદ, સિમ્ફેરોપોલ અને ઓડેસામાં લશ્કરી તાલીમ લીધી છે.
સિમ્ફેરોપોલ અને અલુશ્તા વચ્ચે સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ વિદેશી લશ્કરી કર્મચારીઓની તાલીમ માટે 165મું તાલીમ કેન્દ્ર હતું. 1980 માં, તાલીમ કેન્દ્રનું નામ સિમ્ફેરોપોલ મિલિટરી જોઈન્ટ સ્કૂલ રાખવામાં આવ્યું. વિકાસશીલ દેશોના અઢાર હજાર લડવૈયાઓ તેમાંથી પસાર થયા. તેઓએ અહીં જાસૂસી અને તોડફોડનું કામ શીખવ્યું - શસ્ત્રોના ડેપો કેવી રીતે કબજે કરવા, વિસ્ફોટક ઉપકરણો છોડવા, વિમાનોને મારવા...
લેબનોનમાં ત્યજી દેવાયેલી પેલેસ્ટિનિયન ઓફિસમાં, ઇઝરાયેલીઓને 22 જાન્યુઆરી, 1981ના રોજ સોવિયેત યુનિયનની સફર પર પેલેસ્ટિનિયન લશ્કરી મિશનના અહેવાલોમાંથી એક મળ્યો.
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે અભ્યાસ કરવા આવેલા કેટલાક પેલેસ્ટિનિયન કેડેટ્સને પાછા મોકલવા પડ્યા કારણ કે તેઓ ચલણનો વેપાર કરતા હતા, નશામાં હતા, સોવિયેત પ્રશિક્ષકોનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને પ્રોગ્રામ હેઠળ જે જરૂરી હતું તેનો અભ્યાસ કરવા માંગતા ન હતા.
બદલામાં, શિબિરોની મુલાકાત લેનારા પેલેસ્ટિનિયનોએ ફરિયાદ કરી કે ત્યાં ઘણી બધી રાજકીય માહિતી અને ખૂબ ઓછી વ્યવહારિક તાલીમ છે. લેબનોનમાં લડાઈ દરમિયાન, ઇઝરાયેલી અધિકારીઓએ નોંધ્યું હતું કે પેલેસ્ટિનિયન સૈનિકોનો માત્ર એક નાનો ભાગ પૂરતી કુશળતા સાથે લડ્યો હતો. બાકીના લોકોએ અસંગઠિત રીતે કામ કર્યું, આધુનિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા ન હતા અને ભારે નુકસાન સહન કર્યું.
આ અહેવાલમાં અત્યંત રસપ્રદ માહિતી છે:
“અમારું જૂથ સિમ્ફેરોપોલ પહોંચ્યું. જૂથમાં એકસો ચોવીસ લડવૈયાઓ છે. નીચેના જૂથો રજૂ થાય છે: ફતાહ, પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન આર્મી, પેલેસ્ટાઈનની મુક્તિ માટેનો લોકપ્રિય મોરચો, પેલેસ્ટાઈનની મુક્તિ માટેનો લોકશાહી મોરચો - જનરલ કમાન્ડ, પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ફ્રન્ટ..."
મોસ્કોના રાજકારણીઓએ હંમેશા દલીલ કરી છે કે પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન શુદ્ધ રાજકારણમાં વ્યસ્ત છે, આતંક એ અરાફાત દ્વારા નિયંત્રિત ન હોય તેવા કેટલાક અન્ય, "વિચિત્ર" જૂથોનું કાર્ય છે. પરંતુ સોવિયેત તાલીમ કેન્દ્રોમાં, પેલેસ્ટિનિયનોને તોડફોડ અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચોક્કસ શીખવવામાં આવી હતી. અને આ શિબિરોના કેડેટ્સમાં, તેમાંથી મોટાભાગના યાસર અરાફાતના લોકો હતા.
તે રસપ્રદ છે કે મોસ્કોએ પેલેસ્ટાઇનની મુક્તિ માટેના ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ - હાઇ કમાન્ડના આતંકવાદીઓને પણ સ્વીકાર્યા હતા, જોકે આ જૂથની ક્રૂર ક્રિયાઓની જાહેરમાં નિંદા કરવામાં આવી હતી.
જો કે, પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન આર્મી, જે સીરિયન જનરલ સ્ટાફના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત છે, તે પેલેસ્ટિનિયન ચળવળના સૌથી અસંગત અને ક્રૂર એકમોમાંનું એક છે. તેમજ પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ફોર ધ લિબરેશન ઓફ પેલેસ્ટાઈન, જેનું નેતૃત્વ જ્યોર્જ હબાશ અને વાડી હદ્દાદ કરે છે. તેઓએ જ મોટાભાગના પ્લેન હાઇજેકીંગનું આયોજન કર્યું હતું અને ઇઝરાયલી લોડ એરપોર્ટ પર મુસાફરોને ગોળીબારથી શરૂ કરીને સૌથી લોહિયાળ ક્રિયાઓમાં ભાગ લીધો હતો.
ચોવીસમી એપ્રિલના રોજ, કેજીબીના અધ્યક્ષ યુરી એન્ડ્રોપોવે સીપીએસયુ સેન્ટ્રલ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી લિયોનીડ ઇલિચ બ્રેઝનેવને સંબોધિત કર્યા (આ દસ્તાવેજને જાહેર કરવામાં આવ્યો છે):
“1968 થી, રાજ્ય સુરક્ષા સમિતિએ પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ફોર ધ લિબરેશન ઓફ પેલેસ્ટાઈન (PFLP) ના પોલિટબ્યુરોના સભ્ય સાથે, PFLP ના બાહ્ય કામગીરી વિભાગના વડા, વાડી હદ્દાદ સાથે વ્યવસાયિક ષડયંત્રકારી સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે.
આ વર્ષે એપ્રિલમાં આયોજિત લેબનોનમાં કેજીબી નિવાસી સાથેની બેઠકમાં. જી., હદ્દાદે, એક ગોપનીય વાતચીતમાં, PFLP ના તોડફોડ અને આતંકવાદી પ્રવૃતિઓના આશાસ્પદ કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપી હતી... હાલમાં, PFLP વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં મોટી તેલ સંગ્રહ સુવિધાઓ પર હુમલા સહિત સંખ્યાબંધ વિશેષ કામગીરીની તૈયારી કરી રહી છે. (સાઉદી અરેબિયા, પર્સિયન ગલ્ફ, હોંગકોંગ, વગેરે) , ટેન્કરો અને સુપરટેન્કરોનો વિનાશ, ઈરાન, ગ્રીસ, ઇથોપિયા, કેન્યામાં અમેરિકન અને ઇઝરાયેલના પ્રતિનિધિઓ સામેની કાર્યવાહી, તેલ અવીવમાં હીરા કેન્દ્રની ઇમારત પર દરોડો વગેરે. .
વ્યક્તિગત તોડફોડની કામગીરી હાથ ધરવા માટે જરૂરી ચોક્કસ પ્રકારનાં ખાસ ટેકનિકલ સાધનો મેળવવામાં તેની સંસ્થાને મદદ કરવાની વિનંતી સાથે હદ્દાદ અમારી તરફ વળ્યા...
હદ્દાદ સાથેના અમારા સંબંધોની પ્રકૃતિ, અમુક હદ સુધી, અમને PFLP ના બાહ્ય કામગીરી વિભાગની પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરવાની, તેના પર પ્રભાવ પાડવાની મંજૂરી આપે છે જે સોવિયેત યુનિયન માટે ફાયદાકારક છે, અને અમારા હિતમાં સક્રિય પગલાં હાથ ધરવા માટે પણ. જરૂરી ગુપ્તતા જાળવીને તેની સંસ્થાની મદદથી.
ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, અમે પેલેસ્ટાઈનની મુક્તિ માટે પોપ્યુલર ફ્રન્ટને વિશેષ સહાય પૂરી પાડવા માટે વાડી હદ્દાદની વિનંતી પ્રત્યે સામાન્ય રીતે હકારાત્મક વલણ રાખવાની આગામી મીટિંગમાં સલાહભર્યું ગણીશું... અમે સંમતિ માંગીએ છીએ.
સંમતિ આપવામાં આવી હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સોવિયેત નેતાઓએ માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદને ટેકો આપ્યો ન હતો, પરંતુ આદિમ ગુનાહિત ગુનાઓમાં સાથીદાર પણ બન્યા હતા.
ખબ્બાશ અને હદ્દાદ સૌથી સામાન્ય ગુનેગારો હતા. તેઓએ લેબનોનમાં ઘણી મોટી લૂંટ અને ચોરીઓ કરી, જ્યાં તેઓએ પોતાને ઘરે બનાવ્યા અને અમૂલ્ય કલા વસ્તુઓનો મોટો સંગ્રહ મેળવ્યો. જ્યારે વાડી હદ્દાદનું અવસાન થયું, ત્યારે જ્યોર્જ હબાશને ખબર ન હતી કે તેની સંપત્તિનું શું કરવું. હરાજીમાં ક્યાંક લૂંટ વેચવી એ પ્રશ્નની બહાર હતો. ખાનગી કલેક્ટરો પણ લૂંટ નહીં લે.
પછી હબાશે મોસ્કોને આકર્ષક સોદાની ઓફર કરી: તે સોવિયેત યુનિયનને દાગીના, પ્રાચીન સિક્કાઓ, પૂતળાં આપશે, જેની કિંમત નિષ્ણાતો કેટલાંક અબજ ડોલર છે, અને બદલામાં તેને અઢાર મિલિયન ડોલરના શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકો પ્રાપ્ત થશે.
નવેમ્બર સત્તાવીસમી ચોર્યાસીના રોજ પોલિટબ્યુરોની બેઠકમાં દરખાસ્ત અપનાવવામાં આવી હતી. આ દસ્તાવેજ, "વિશેષ ફોલ્ડર" તરીકે ચિહ્નિત થયેલ છે. વિશેષ મહત્વ”નું પણ વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. દસ્તાવેજ કહે છે:
"1. 26 નવેમ્બર, 1984ની નોંધમાં નિર્ધારિત સંરક્ષણ મંત્રાલય અને યુએસએસઆરની રાજ્ય સુરક્ષા સમિતિની દરખાસ્ત સાથે સંમત થાઓ.
2. યુએસએસઆરના કેજીબીને સૂચના આપો: a) ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ ફોર ધ લિબરેશન ઑફ પેલેસ્ટાઈન (DFLP) ના નેતૃત્વને એક સંગ્રહના બદલામાં 15 મિલિયન રુબેલ્સની વિશેષ મિલકત સાથે DFLPને સપ્લાય કરવાના સૈદ્ધાંતિક રીતે સોવિયેત પક્ષના કરાર વિશે જાણ કરો. પ્રાચીન વિશ્વના કલા સ્મારકો; b) નિર્દિષ્ટ રકમની અંદર વિશેષ સાધનોના સપ્લાય માટે DFOP તરફથી અરજીઓ સ્વીકારો; c) યુએસએસઆરના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય સાથે મળીને, સંગ્રહ હસ્તગત કરવાની કાનૂની બાજુથી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરે છે.
3. આર્થિક સહકાર માટેની રાજ્ય સમિતિ અને સંરક્ષણ મંત્રાલયને પેલેસ્ટાઇનની મુક્તિ માટે લોકશાહી મોરચાની કુલ 15 મિલિયન રુબેલ્સ (રાષ્ટ્રીય મુક્તિ ચળવળને પુરવઠા માટે મંજૂર કરાયેલી વસ્તુઓની માત્રામાં) માટેની અરજીઓ પર વિચાર કરવા સૂચના આપો. યુએસએસઆરના કેજીબી, અને તેમની સંતોષ માટેની દરખાસ્તો, યુએસએસઆરના કેજીબી સાથે સંમત છે, નિયત રીતે દાખલ કરો.
4. યુએસએસઆરના સંસ્કૃતિ મંત્રાલયને સૂચના આપો: a) યુએસએસઆરના કેજીબી પાસેથી વિશિષ્ટ સૂચિ અનુસાર પ્રાચીન વિશ્વના કલા સ્મારકોનો સંગ્રહ સ્વીકારો; b) યુએસએસઆરના કેજીબી સાથેના કરારમાં, સંગ્રહના વિશેષ સંગ્રહ ("ગોલ્ડન પેન્ટ્રી"), તેના બંધ વૈજ્ઞાનિક વિકાસ અને ભવિષ્યમાં પ્રદર્શન માટે સ્થળ અને શરતો નક્કી કરો. USSR નાણા મંત્રાલય સાથે મળીને, આ માટે જરૂરી ફાળવણી અંગે સ્થાપિત પ્રક્રિયા અનુસાર દરખાસ્તો કરો; c) KGB સાથે કરારમાં વ્યક્તિગત વસ્તુઓ અને સંગ્રહના વિભાગો પ્રદર્શિત કરવાના મુદ્દાઓને ઉકેલો.
સૌથી ઘૃણાસ્પદ આતંકવાદી કામગીરીમાંની એક - ઇટાલિયન પેસેન્જર જહાજ અચિલી લૌરાની જપ્તી - સોવિયત યુનિયનમાં પ્રશિક્ષિત વ્યક્તિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે અરાફાતની નજીકનો વ્યક્તિ અબુ અબ્બાસ હતો. તેમણે પેલેસ્ટિનિયન લિબરેશન ફ્રન્ટનું નેતૃત્વ કર્યું, જે PLOનો એક ભાગ હતો.
તેનું સાચું નામ મોહમ્મદ ઝૈદાન અબ્બાસ છે. તેનો જન્મ સીરિયામાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી કેમ્પમાં થયો હતો. જ્યારે ઇઝરાયેલ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેના માતાપિતાએ પેલેસ્ટાઇન છોડવાનું પસંદ કર્યું, એવી આશામાં કે આરબ રાજ્યો ઝડપથી યહૂદી રાજ્યનો નાશ કરશે અને તેઓ પાછા ફરશે. જો કે, ઇઝરાયેલ બચી ગયું, અને અબ્બાસ પરિવાર યહૂદીઓની બાજુમાં રહેવા માંગતો ન હતો.
દમાસ્કસ યુનિવર્સિટીમાં, અબુ અબ્બાસે અરબી સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો, માર્ક્સવાદમાં રસ લીધો અને આ રીતે પીએલઓમાં સમાપ્ત થયો. પેલેસ્ટાઈનની મુક્તિ માટેના લોકપ્રિય મોરચાના નેતા અહેમદ જિબ્રિલ દ્વારા તેની નોંધ લેવામાં આવી હતી - જનરલ કમાન્ડ.
જિબ્રિલનું નામ ત્યારે વ્યાપકપણે જાણીતું બન્યું જ્યારે તેના માણસોએ એક નાના ઇઝરાયેલી શહેરમાં રહેણાંક મકાન પર કબજો કર્યો અને ત્યાં અઢાર નાગરિકોની હત્યા કરી. જિબ્રિલે કહ્યું કે તે "સૌથી વધુ ક્રાંતિકારી હિંસાનો ઉપયોગ કરીને સંઘર્ષની નવી શાળા" બનાવી રહ્યા છે.
1973 માં, અબુ અબ્બાસ (તે પચીસ વર્ષનો હતો) લશ્કરી તાલીમ મેળવવા માટે સોવિયેત યુનિયન ગયો, અને ત્યારબાદ તેણે આરબ દેશોમાં સોવિયેત વિદેશી ગુપ્તચર અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો.
તાલીમથી તેને ફાયદો થયો. તેણે વિમાનોને હાઇજેક કરવાનો અને ઇઝરાયેલના બંદરોને ઉડાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો. 1978 ના ઉનાળામાં, ફતાહ આતંકવાદીઓએ એક ગ્રીક જહાજ ભાડે લીધું. લત્તાકિયાના બંદરમાં, જ્યાં પેલેસ્ટિનિયન સ્કુબા ડાઇવર્સને તાલીમ આપવામાં આવે છે, સીરિયનોએ જહાજ પર સોવિયેત-નિર્મિત મિસાઇલ લોન્ચર્સ લોડ કર્યા, અને ત્રિપોલીમાં તેઓએ ચાર ટન ટ્રિનિટ્રોટોલ્યુએન બોર્ડ પર લીધું.
ઑપરેશનનો હેતુ: ઑઇલ રિફાઇનરીમાં આગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરીને ઇઝરાઇલી બંદર ઇલાત પર રોકેટ છોડવા. જે પછી ક્રૂએ બોટ દ્વારા જહાજને છોડવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો, અને વિસ્ફોટકોના લોડ સાથેનું જહાજ, ઓટોમેટિક ગાઇડન્સ સિસ્ટમ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, તે થાંભલામાં અથડાયું હતું. બોર્ડ પર લેવાયેલા વિસ્ફોટકો એઇલાતને લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ કરવા અને ઘણા નાગરિકોને મારવા માટે પૂરતા હતા.
પરંતુ ઇલાતથી ચાલીસ માઇલ દૂર, ઇઝરાયેલી પેટ્રોલિંગ બોટે પેલેસ્ટિનિયનોને લઇ જતું જહાજ અટકાવ્યું. આતંકવાદીઓ પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો અને વિવિધ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
પકડાયેલા પેલેસ્ટિનિયનોએ સ્વેચ્છાએ વિદેશી પત્રકારો સાથે વાત કરી. જૂથના નાયબ વડા ખાદીરે જણાવ્યું હતું કે તેણે સેવાસ્તોપોલ નજીકના લશ્કરી અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કર્યો છે: તોડી પાડવી, માઇનફિલ્ડ્સ નાખવી, પુલ વિસ્ફોટ કરવો, પરમાણુ, રાસાયણિક અને જૈવિક શસ્ત્રોના ઉપયોગની સ્થિતિમાં લડાઇ કામગીરી હાથ ધરવી.
“સફર પહેલાં,” ખદિરે કહ્યું, “શતિલામાં અમારા શિબિરમાં અમે સોવિયેત યુનિયનના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ પર પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ લીધો હતો. તેઓએ અમને કહ્યું કે આપણે સોવિયેત પ્રશિક્ષકોના આદેશોને નિઃશંકપણે અનુસરવાની અને રાજકીય વિષયો પર ચર્ચા ન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.
ફતાહ આતંકવાદીઓ મૃત જોર્ડન અને લેબનીઝના પાસપોર્ટ સાથે સોવિયેત યુનિયન આવ્યા હતા, જેમાં ફોટોગ્રાફ્સ પેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
ખદીરે આગળ કહ્યું, “દરેકને મુસાફરી માટે બેસો ડોલર મળ્યા હતા, કારણ કે રશિયનોએ સખત ચલણ મેળવવા માટે તમામ રીતે પ્રયાસ કર્યા હતા. અમને દાણચોરી અને નફાખોરીમાં સામેલ ન થવા ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. આના પર અગાઉનું જૂથ બળી ગયું હતું.
1982 માં, અબુ અબ્બાસે જિબ્રિલ અને તેના સીરિયન મિત્રો સાથે ઝઘડો કર્યો, જેઓ તમામ પેલેસ્ટિનિયનો પર નિયંત્રણ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, અને અરાફાત આવ્યા.
પ્રવાસીઓ સાથે ઇટાલિયન જહાજ કબજે કર્યા પછી, અબ્બાસના માણસોએ મુસાફરોમાંથી એક, એક 69 વર્ષીય અપંગ માણસને મારી નાખ્યો, કારણ કે તે યહૂદી હતો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રમુખ રોનાલ્ડ રીગન એટલા રોષે ભરાયા હતા કે તેમણે મુસાફરોને મુક્ત કરવા માટે લશ્કરી બળનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
પછી યાસર અરાફાતે જાહેર કર્યું કે PLO ને જહાજ જપ્ત કરવા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી અને અબુ અબ્બાસને બંધકોને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો. તે પછીથી જાણીતું બન્યું કે અરાફાતે તેના સહાયકોને સમજાવ્યું: "ઓપરેશન જરૂરી હતું કારણ કે તેણે પેલેસ્ટિનિયન સૈનિકો સમક્ષ સમગ્ર વિશ્વને ધ્રૂજાવી દીધું હતું."
અબુ અબ્બાસને બગદાદમાં આશરો મળ્યો. સદ્દામ હુસૈન પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓને નાણાં પૂરા પાડતા હતા. જ્યારે સદ્દામનું શાસન પડી ભાંગ્યું ત્યારે અબુ અબ્બાસે સીરિયા ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સીરિયનોએ તેને સ્વીકાર્યો નહીં. કોઈને નકામા સામગ્રીની જરૂર નથી. આરબ વિશ્વમાં, જૂની સિદ્ધિઓ નકામી છે. 82મા અમેરિકન એરબોર્ન ડિવિઝનના વિશેષ દળોએ બગદાદમાં આતંકવાદી સંગઠન પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ફ્રન્ટના સેક્રેટરી જનરલ અને પેલેસ્ટાઈન લિબરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના સભ્ય અબુ અબ્બાસની અટકાયત કરી હતી.
અરાફાતની અંગત સંસ્થા, ફતાહ, ઘૃણાસ્પદ ક્રિયાઓમાં ભાગ ન લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. PLO માં સમાવિષ્ટ બાકીના જૂથો નાગરિકોની હત્યાને "ઝાયોનિસ્ટ એન્ટિટી" સામે લડવાનું સામાન્ય માધ્યમ માને છે:
- બધા ઇઝરાયેલી નાગરિકોને દુશ્મન સૈનિકો ગણવામાં આવે છે અને તે વિનાશને પાત્ર છે, કારણ કે તેમની મૃત્યુ ઇઝરાયેલને નબળી બનાવે છે.
એવું માનવું ખોટું હશે કે સોવિયેત કેજીબી, અથવા જીડીઆરના રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલય, અથવા અન્ય સમાજવાદી દેશોની ગુપ્તચર સેવાઓએ પેલેસ્ટિનિયનોની આતંકવાદી કામગીરીનું નિર્દેશન કર્યું હતું અથવા તેમાં સીધો ભાગ લીધો હતો - મુખ્યત્વે કારણ કે, થોડા અપવાદો સાથે, દરેક પેલેસ્ટિનિયન જૂથનો પહેલેથી જ પોતાનો માલિક હતો - સીરિયન પ્રમુખ અસદ, ઇરાકી હુસૈન, લિબિયન નેતા ગદ્દાફી. માત્ર યાસર અરાફાતે પોતાના સંગઠન ફતહની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સોવિયેત વિદેશી ગુપ્તચર અધિકારીઓ અને તેમના પૂર્વ યુરોપીયન સાથીદારોએ માત્ર ઝિઓનિઝમ અને સામ્રાજ્યવાદ સામે સંયુક્ત લડાઈ માટે જ નહીં પરંતુ પેલેસ્ટિનિયનો સાથે ગાઢ સંપર્ક જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમારે પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓ પર નજર રાખવાની હતી અને ખાતરી કરવી હતી કે તેઓ સમાજવાદી શિબિરની બહાર તેમની ક્રિયાઓ કરે છે.
GDR મંત્રાલયના રાજ્ય સુરક્ષાના આર્કાઇવ્સમાં રાખવામાં આવેલા અહેવાલમાંથી:
"કોમરેડ હોનેકરની સૂચનાઓ પર, રાજ્ય સુરક્ષા પ્રધાન એરિક મિલ્કે પેલેસ્ટાઇનના આરબ લોકોના ન્યાયી સંઘર્ષ માટે સહાય અને સમર્થન પર પેલેસ્ટાઇન લિબરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન અબુ ઇજાદના અગ્રણી પ્રતિનિધિ સાથે સંમત થયા હતા. કામરેજ મંત્રીએ પીએલઓ પ્રતિનિધિને ખાતરી આપી હતી કે જહાજ દ્વારા થતા ડિમોલિશન ચાર્જ અને હેન્ડ ગ્રેનેડ ઇચ્છિત માત્રામાં આપવામાં આવશે.
વિયેનામાં સોવિયેત-અમેરિકન સમિટ દરમિયાન અમેરિકન પ્રમુખ વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી તે માટે મિલ્કેએ યાસર અરાફાતનો આભાર વ્યક્ત કરવાનું પણ કહ્યું હતું. પીએલઓ જીડીઆરના પ્રદેશ પર આતંકવાદી કાર્યવાહી ન કરવા માટે સંમત થયા તે માટે એરિક મિલ્કે પણ અરાફાતના આભારી હતા.
મોસ્કો મધ્ય પૂર્વ અને ઇસ્લામિક આતંકવાદ વિશે પણ બધું જાણવા માંગતો હતો કારણ કે અફઘાનિસ્તાન પર આક્રમણ પછી તેણે ઇસ્લામિક વિશ્વની સહાનુભૂતિ ગુમાવી દીધી હતી.
મુસ્લિમોએ તેમના ભૂતપૂર્વ મિત્ર તરફ પીઠ ફેરવી દીધી. હવે સમાજવાદી જૂથના નાગરિકો પેલેસ્ટિનિયનોનો ભોગ ન બને તે માટે કાળજી લેવાની હતી.
સંયુક્ત પ્રયાસોથી ઉછરેલો પશુ બેકાર બની ગયો. 1985 ની પાનખરમાં, સોવિયેત યુનિયન અન્ય ભ્રમ દ્વારા ગરીબ બન્યું.
અપહરણ એ લાંબા સમયથી લેબનોનમાં સંઘર્ષની પ્રમાણભૂત પદ્ધતિ છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે પીડિતો અમેરિકનો હતા, અને તેને સામ્રાજ્યવાદ સામેની લડત કહેવામાં આવે છે.
30 સપ્ટેમ્બર, 1985 ના રોજ, પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓએ સોવિયેત દૂતાવાસ અને વેપાર મિશનના ચાર કર્મચારીઓનું અપહરણ કર્યું. લગભગ વીસ વર્ષ પછી, બેરુતમાં સોવિયેત ગુપ્તચર વિભાગના તત્કાલીન નિવાસી, કર્નલ યુ.એન.એ આ વિશે વાત કરી. પેર્ફિલીવ.
તે સમય સુધીમાં, ઈરાન તરફી જૂથો દેશમાં વધુને વધુ પ્રભાવશાળી બની રહ્યા હતા; તેઓએ લેબનોનમાં અમેરિકન અને ફ્રેન્ચ શાંતિ રક્ષકોની બેરેકને ઉડાવી દીધી હતી. બધામાં સૌથી આક્રમક હિઝબોલ્લાહ (અલ્લાહનો પક્ષ) હતો, જેને પેર્ફિલીવ ફક્ત એક ગેંગ કહે છે. આ ગેંગનું નેતૃત્વ તેહરાનથી કરવામાં આવ્યું હતું.
અપહરણ કરાયેલા બે ગુપ્તચર અધિકારીઓ હતા: ઓલેગ સ્પિરિન એમ્બેસી એટેચીની આડમાં કામ કરતો હતો, વેલેરી મિરીકોવ વેપાર મિશનમાં એન્જિનિયર તરીકે સૂચિબદ્ધ હતો. વધુમાં, કોન્સ્યુલર વિભાગના કર્મચારી આર્કાડી કાટકોવ અને દૂતાવાસના ડૉક્ટર નિકોલાઈ સ્વિર્સ્કીને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. કેપ્ચર દરમિયાન, કેટકોવ મશીનગનથી ઘાયલ થયો હતો. તદુપરાંત, આ લગભગ દૂતાવાસની બાજુમાં થયું હતું.
બંધકોને એવા વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં દિવાલો પર ખોમેનીના ચિત્રો લટકાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ સમજી ગયા કે તેઓ ઈરાન તરફી કટ્ટરવાદીઓના હાથમાં છે. બંધકોને તેમના અંડરપેન્ટમાં ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમના ઘૂંટણ પર દબાણ કરવામાં આવ્યા હતા.
અપહરણના આયોજકોમાંના એકનો ભાઈ આંતરીક લડાઈમાં આકસ્મિક રીતે માર્યો ગયો હતો, તેથી એવી ચર્ચા હતી કે સોવિયત ગુપ્તચર પહેલાથી જ અપહરણકર્તાઓને શોધી ચૂક્યું હતું અને અમે બદલો લઈ રહ્યા હતા. વાસ્તવમાં, દૂતાવાસ કે મોસ્કો બંનેને ખબર ન હતી કે અપહરણકર્તાઓ કોણ હતા અથવા તેમની પાસે કેવી રીતે પહોંચવું.
ઘાયલ કાટકોવને ગેંગરીન થયો. ડાકુઓ તેને નિર્જન જગ્યાએ - સ્ટેડિયમમાં લઈ ગયા - અને તેને ગોળી મારી દીધી.
ઈરાન, જોર્ડન અને લિબિયાને મદદ માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. બધાએ મદદ કરવાનું વચન આપ્યું. કોઈએ કંઈ કર્યું નથી.
યાસર અરાફાતે તરત જ જાહેર કર્યું કે તે સોવિયેત યુનિયનનો મિત્ર છે અને તેણે સોવિયેત રાજદ્વારીઓને મુક્ત કરાવવા માટે એક લાખ ડોલર ચૂકવી દીધા છે. તે બહાર આવ્યું છે કે અપહરણ અરાફાતના ભૂતપૂર્વ અંગરક્ષકો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સ્પષ્ટ થઈ ગયું જ્યારે અપહરણકર્તાઓએ પ્રેસ દ્વારા તેમની માંગણીઓ વ્યક્ત કરી: મોસ્કોએ સીરિયાને લેબનોનમાં રક્તપાત રોકવા માટે દબાણ કરવું જોઈએ, એટલે કે, વધુ પેલેસ્ટાઈનીઓને મારવા નહીં. આતંકવાદીઓએ તેમના માથા પર પિસ્તોલ સાથે અપહરણ કરાયેલા ચારેયની તસવીરો પત્રકારોને આપી હતી.
દૂતાવાસ અને વિદેશી ઇન્ટેલિજન્સ સ્ટેશને મોસ્કોને સીરિયાને પ્રભાવિત કરવા કહ્યું જેથી તે ત્રિપોલી શહેરની આસપાસના ઉત્તરીય લેબનોનમાં અણસમજુ અને ક્રૂર કામગીરી બંધ કરે, જ્યાં સીરિયનો પેલેસ્ટિનિયનો અને ઇસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓનો નાશ કરી રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ હાફેઝ અલ-અસદે મોસ્કોની વિનંતીનું પાલન કર્યું.
અમુક સમયે, તેઓએ બંધકોને મુક્ત કરવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ અફારાતે ટ્યુનિશિયાથી ફોન કર્યો અને આદેશ આપ્યો:
- ગેરંટી ન મળે ત્યાં સુધી કોઈને છોડશો નહીં.
- કોનું?
- ખાણ.
આ વાતચીતને લેબનીઝ કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અટકાવવામાં આવી હતી, જેણે સોવિયેત રાજદ્વારીઓને રાજીખુશીથી રેડિયો ઇન્ટરસેપ્શનનો ટેક્સ્ટ બતાવ્યો હતો - આ રીતે તમારો શ્રેષ્ઠ મિત્ર વર્તે છે.
ત્યારપછી બધું જ ખબર પડી.
સોવિયેત લોકોને પેલેસ્ટિનિયનો દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યા હતા અને હિઝબુલ્લાહને સોંપવામાં આવ્યા હતા. અરાફાતે અનુકૂળ પરિસ્થિતિનો લાભ લેવાનું નક્કી કર્યું. પ્રથમ, મોસ્કોને સીરિયાને પેલેસ્ટિનિયનો સામેના યુદ્ધને રોકવા માટે દબાણ કરો. બીજું, મોસ્કો સમક્ષ મુક્તિદાતા તરીકે હાજર થવું. તેથી, તેમણે આદેશ આપ્યો કે બંધકોને છોડાવવા માટે કોઈ ઉતાવળ કરવી જોઈએ નહીં.
સોવિયેત લોકોનું અપહરણ કરનારા ડાકુઓ શાતિલા પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિરમાં સ્થાયી થયા. પેર્ફિલીવના જણાવ્યા મુજબ, પેલેસ્ટિનિયનો બેરૂતમાં બરણીમાં કરોળિયાની જેમ રહેતા હતા. તેઓ અવિરતપણે એકબીજા સાથે સંઘર્ષ કરતા હતા.
અને કેજીબીના પ્રથમ મુખ્ય નિર્દેશાલય (વિદેશી ગુપ્તચર) તરફથી, બેરૂત સ્ટેશન પર એક સૂચના આવી: બંધકોની મુક્તિ પેલેસ્ટિનિયનો અને અરાફાત દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે ગોઠવવામાં આવી હતી તેની ખાતરી કરવા માટે. ગુપ્તચર અધિકારીઓ કે જેમણે અરાફાત સાથેના સંપર્કોમાંથી કારકિર્દી બનાવી હતી તેમના ઉપરી અધિકારીઓને તેમની ઉપયોગીતા સાબિત કરી હતી.
કર્નલ પેર્ફિલિયેવ હિઝબુલ્લાહના આધ્યાત્મિક નેતા સૈયદ મોહમ્મદ હુસૈન અને શેખ ફદલ્લાહ સાથે મુલાકાત કરી, ઈરાન દ્વારા આ પદ માટે મંજૂર. પેર્ફિલીવે કહ્યું કે તેણે ખરેખર શેખને ધમકી આપી હતી: “એક મહાન શક્તિ બંધકોની મુક્તિ માટે અવિરત રાહ જોઈ શકતી નથી. પરિણામો ફક્ત લેબનોનમાં સ્થિત જૂથો માટે જ નહીં, પણ તેમની પાછળ ઊભા રહેલા લોકો માટે પણ અણધારી હોઈ શકે છે. રોકેટ લોન્ચ કરતી વખતે હંમેશા ભૂલ થઈ શકે છે, અને તેહરાન અને ક્યુમ એટલા દૂર નથી.
ધમકી કામ કરી ગઈ. બંધકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
સોવિયેત લોકોએ આતંકવાદી કૃત્યોથી તેમની પ્રતિરક્ષા ગુમાવી દીધી છે. મારે જૂના મિત્રોની નહીં, પણ ભૂતપૂર્વ દુશ્મનો પાસેથી મદદ લેવી પડી. પેરેસ્ટ્રોઇકાની શરૂઆત સાથે આ શક્ય બન્યું. તેથી, નેવુંના દાયકામાં, જ્યારે તે જાણીતું બન્યું કે પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓ સોવિયેત ફૂટબોલ ટીમ સામે કાર્યવાહીની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જે ઇટાલીમાં વર્લ્ડ કપ માટે ઉડાન ભરી હતી, ત્યારે કેજીબી મદદ માટે ઇટાલિયન કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ SISMI તરફ વળ્યું. મદદ પૂરી પાડવામાં આવી હતી, અને સોવિયેત ફૂટબોલ ખેલાડીઓ સૌથી ખરાબ ટાળ્યા હતા.
5 સપ્ટેમ્બર, 1972ના રોજ, આઠ પેલેસ્ટિનિયનોએ મ્યુનિકમાં ઓલિમ્પિક વિલેજની આસપાસની વાડ ઓળંગી અને ઇઝરાયેલી ટીમના કબજા હેઠળના પરિસરમાં પ્રવેશ કર્યો. બે એથ્લેટ્સ તરત જ માર્યા ગયા હતા, બાકીનાને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ઈઝરાયેલે જર્મન સરકારને બંધકોને મુક્ત કરવા માટે કોઈપણ પગલાં લેવા જણાવ્યું હતું. જર્મનોએ અત્યંત અયોગ્ય વર્તન કર્યું, અને પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓ અગિયાર ઇઝરાયેલી રમતવીરોને મારવામાં સફળ થયા.
આખી દુનિયાએ આ દુર્ઘટના વિશે વાત કરી. તેઓ માત્ર સોવિયેત સંઘમાં મૌન હતા; આતંકવાદીઓની ક્રિયાઓની પ્રશંસા કરવી અસુવિધાજનક હતી, અને પેલેસ્ટિનિયન મિત્રોની ટીકા કરવી અશક્ય હતી.
સ્પોર્ટ્સ ટેલિવિઝન કોમેન્ટેટર નીના એરેમિનાએ યાદ કર્યું: “મ્યુનિકમાં ઓલિમ્પિક્સમાં, અમારે આતંકવાદીઓ દ્વારા ભયંકર બંધક બનાવ્યા વિશે મૌન રહેવું પડ્યું. ત્યારબાદ ડાકુઓએ ઈઝરાયેલની ટીમને પકડી લીધી. ત્યારબાદ તમામ દેશો જીવંત અહેવાલો પ્રસારિત કરે છે. અને અમે દુર્ઘટનાના સ્થળે આવ્યા અને ડોળ કર્યો કે અમે પ્રસારણ પણ કરી રહ્યા છીએ, કેમેરા બંધ કરીને "ફિલ્મિંગ" કરી રહ્યા છીએ. તે ડરામણી હતી. ક્રેઝી. એક દિવસ માટે વિરામ હતો, શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. અમારા સંવાદદાતા કોલ્યા માલ્યાવિન અને હું ગુપ્ત રીતે તે ગામમાં ગયા જ્યાં આ બન્યું. મેં શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘરે જવાનું સપનું જોયું ..."
દાયકાઓ સુધી, સોવિયેત સંઘે પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓને નૈતિક સમર્થન પૂરું પાડ્યું, દલીલ કરી કે તેઓને પોતાનું રાજ્ય બનાવવાના નામે મારવાનો અધિકાર છે. આ કોલ્સ સાંભળવામાં આવ્યા હતા. અને હવે ઘણા વર્ષોથી, ચેચન આતંકવાદીઓ નાગરિકોની હત્યા કરી રહ્યા છે, તે સાબિત કરે છે કે તેઓ રાષ્ટ્રીય મુક્તિનું યુદ્ધ ચલાવી રહ્યા છે. પેલેસ્ટિનિયનોને જે કરવાની છૂટ છે તે તેઓ કેમ કરી શકતા નથી?
ચેચન લડવૈયાઓને મદદ અને ટેકો મળ્યો જેઓ ઘણા વર્ષોથી શ્રેષ્ઠ સોવિયત મિત્રો - આરબ દેશોમાંથી માનવામાં આવતા હતા.
ઇસ્લામિક વિશ્વમાં જ્યારે સાથી વિશ્વાસીઓ નારાજ થાય ત્યારે તેઓને તે ગમતું નથી. ચેચન્યામાં યુદ્ધને મોસ્કો દ્વારા મુસ્લિમ વસ્તીની સ્વતંત્રતાની ઇચ્છાને દબાવવાના પ્રયાસ તરીકે ઘણા લોકો દ્વારા માનવામાં આવતું હતું. અને ચેચન્યાની ઘટનાઓ - ઇસ્લામિક વિશ્વના કટ્ટરપંથી વર્તુળો માટે - સૌ પ્રથમ, મુસ્લિમોનો બળવો છે જેઓ તેમના પોતાના કાયદા અનુસાર જીવવા માંગે છે.
ચેચન્યાના યુદ્ધે રશિયામાં જ ઇસ્લામિક યુવાનોને અહેસાસ કરાવ્યો કે તેઓ મુસ્લિમ વિશ્વના છે અને ઇસ્લામનો દાવો કરનારા દરેક સાથે તેમની એકતા અનુભવે છે. આજની ભાષામાં આ નવા મુસ્લિમો છે. તદુપરાંત, નવી પેઢી કટ્ટરપંથી ઇસ્લામ પસંદ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે.
અમે વિશ્વવ્યાપી ઇસ્લામિક એકતાના અસ્તિત્વ વિશે સુરક્ષિત રીતે વાત કરી શકીએ છીએ. છેવટે, ઇસ્લામ સરહદોને ઓળખતો નથી, ઇસ્લામ અમર્યાદિત છે. કોઈપણ દેશ જ્યાં ઈસ્લામનું પાલન કરવામાં આવે છે તે કોઈપણ મુસ્લિમનું વતન છે. તેથી જ ઇસ્લામવાદીઓ ચેચન્યા સહિત વિશ્વભરના સાથી વિશ્વાસીઓની મદદ માટે આવવાનું શક્ય અને જરૂરી માને છે.
લંડનની એક મસ્જિદમાં ઉપદેશ આપનાર અબુ હમઝા અલ-મસરીની મે બે હજાર ચાર મહિનામાં વિવિધ દેશોમાં આતંકવાદી ક્રિયાઓનું આયોજન અને નાણાં પૂરા પાડવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી (જુઓ: નેઝાવિસિમાયા ગેઝેટા, 2004, સપ્ટેમ્બર 1).
તેણે એકવાર એક અંગ્રેજ મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા અને યુકેમાં રહી શક્યો. ઈંગ્લેન્ડ સારવાર માટે આવેલા મુજાહિદ્દીનને તેણે મદદ કરી હતી. અને પછી તે પોતે અફઘાનિસ્તાન ગયો, જ્યાં તેણે ખાણ વિસ્ફોટમાં એક આંખ અને એક હાથ ગુમાવ્યો. તે માત્ર કટ્ટરપંથી ઇસ્લામવાદી તરીકે જ નહીં, પણ વૈશ્વિક ખિલાફતની રચનાના સમર્થક તરીકે પણ લંડન પાછો ફર્યો.
તેણે કહ્યું કે તે "પેલેસ્ટિનિયન યુવાનોની કામગીરી માટે નાણાં પૂરા પાડે છે." આ ઉપરાંત, અબુ હમઝાએ તેના સાથી વિશ્વાસીઓને ચેચન અલગતાવાદીઓને ટેકો આપવા માટે બોલાવ્યા અને આતંકવાદીઓને તાલીમ આપવા માટે "ઇસ્લામિક કેમ્પ" ખોલ્યો...
એકત્રીસ, બે હજાર અને ચાર ઓગસ્ટે મોસ્કોમાં રિઝસ્કાયા મેટ્રો સ્ટેશન પર વિસ્ફોટના થોડા કલાકો પછી, ઇસ્લામબુલી બ્રિગેડ સંગઠને જવાબદારી લીધી. તેણીએ એક સૂચના ઑનલાઇન પોસ્ટ કરી:
“આ પરાક્રમી કાર્યવાહી ચેચન મુસ્લિમોના સમર્થનમાં કરવામાં આવી હતી. ભવિષ્યમાં, અમે અવિશ્વાસુ અને કાયર રશિયા અને ધિક્કારપાત્ર પુતિન સામે અમારી લડાઈ ચાલુ રાખીશું, જેમણે અધર્મી રશિયાના વડા બન્યા ત્યારથી મુસ્લિમોને મારવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. અમારું લક્ષ્ય રશિયા છે, અને અમે તેની સામે લોહિયાળ અને હિંસક યુદ્ધ શરૂ કરીએ છીએ. રશિયનો પોતે પણ એ જ ડર અને એ જ વેદના અનુભવશે જે તેઓએ મુસ્લિમો પર લાદ્યા હતા."
ખાલેદ અલ-ઈસ્લામબૌલી એ જ ઇજિપ્તની સેનાના લેફ્ટનન્ટ છે જેણે રાષ્ટ્રપતિ અનવર સાદતની હત્યા કરી હતી. તેનો ભાઈ મોહમ્મદ શૌકી અલ-ઈસ્લામ્બુલી ઓસામા બિન લાદેનનો સહયોગી બન્યો હતો. મોટે ભાગે, આ ઢોંગી છે. પરંતુ તે લાક્ષણિકતા છે કે ઇસ્લામિક કટ્ટરવાદીઓ રશિયાને દુશ્મન કહે છે. તેમની સાથે રહેવાના તમામ પ્રયત્નો વ્યર્થ ગયા.
પેલેસ્ટિનિયન ઓથોરિટીના પ્રદેશમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી દરમિયાન, ઇઝરાયેલીઓએ પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી સંગઠન હમાસ અને ચેચન આતંકવાદીઓ વચ્ચેના જોડાણો વિશે રશિયન દૂતાવાસની સામગ્રી શોધી કાઢી અને તેને સોંપી.
તેમની પ્રચાર સામગ્રીમાં, પેલેસ્ટિનિયનો આતંકવાદીઓને ટેકો જાહેર કરે છે અને બસાયેવ અને ખટ્ટાબને હીરો કહે છે. તદુપરાંત, પેલેસ્ટિનિયનોને "રશિયન હત્યારાઓ સામે ઇચકેરિયાની બાજુએ" લડવા માટે બોલાવવામાં આવે છે.
આરબ આતંકવાદીઓ સાથે મિત્રતા કરવા માટે આટલા પૈસા અને પ્રયત્નો ખર્ચવામાં આવ્યા હતા - જેથી તેઓ અમને અને અમારા બાળકોને મારવા માટે આપણા દેશમાં આવે?
લિંક્સ
[1] પેલેસ્ટાઈનની યહૂદી વસ્તી. - ઓથ.
[2] પક્ષની કેન્દ્રીય સમિતિના ઉપકરણનો કર્મચારી. - ઓથ.
[૩] આરએસએફએસઆરના પીપલ્સ આર્ટિસ્ટ, સ્ટાલિન પુરસ્કારના વિજેતા વેનિઆમિન લ્વોવિચ ઝુસ્કિન સ્ટેટ યહૂદી થિયેટરમાં ભજવ્યા હતા, પરંતુ 1952માં તેને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. - ઓથ.
